UNIYERSITY  OF  ILLINOIS 
LIBRARY 


Class  Book  Yolume 

[■  (aù?  VV  é>y 


C-lŵsŵtcT 


7 


í PWLPDD  A'R  WASG 


SEF 


CYFliüL  O BREGEi'HAU 


THRAETHODAU. 

GAN  Y 

YSTEAD-RHONEDA. 


“ Y neh  a ddarUeno,  ystyriedJ^ — Matt.  xxiv.  15. 


V T R E 0 K K Y : 

AEÖRAFFWYD  GAN  DANIEL  DAYIES. 


\M 


7^011  \M  '.X.Ua.Yfv^  b'  o o lût  2.,“}  S 


EHAG-NODIAD. 


Gyda  llawer  o bryder  y cyflwynir  hyn  o lafur  anmherffaith 
i sylw  y cyhoedd.  Ehaid  addef  mai  cryn  ychwanegiad  at 
ddyledswyddau  beunyddiol  y weinidogaeth  sefydlog  ydyw 
darparu  cyfrol  fechan  fel  hon  i’r  wasg,  yn  enwedig  i 
weithiwr  mor  araf  ag  ydyw  yr  awdwr ; er  hyny  cafodd 
lawer  o bleser  ac  adeiladaeth  iddo  ei  hun  wrth  ei  pharotoi. 

Gan  mae  y gyfrol  hon  jAyw  cyntafanedig  yr  awdwr  trwy 
y wasg,  dymuna  ar  y darllenydd  i arfer  tynerwch  pan  yn 
defnyddio  ei  wyntyll  feirniadol.  Nid  oes  angen  bod  yn 
graíîus  i ganfod  lluaws  o ddiffygion  ynddi,  a phe  yn 
wahanol,  buasai  yn  eithriadol  i weithredoedd  dynion. 
Tebyg  yn  cynnyrchu  tebyg  a welir  yn  mhob  man.  “ A 
gasgl  rai  rawnwin  oddiar  ddrain,  neu  íBgys  oddiar  ysgall?” 
Tra  y carasai  yr  awdwr  iddi  fod  yn  llawer  rhagorach  nag 
ydyw,  diolcha  i'r  Arglwydd  ei  bod  cystal. 

Y mae  cyfrol  o natur  hon  yn  debyg  o syrthio  i ddwylaw 
vf^au  ddosbarth  o ddarllenwyr,  sef,  y rhai  hyny  a feddant 
^ amser  a hoffder  i ddarllen  erthyglau  meithion,  a rhai  nad 
oes  ganddynt  ond  eu  horiau  hamddenol  ar  ol  llafur  caled  y 
dydd  i ddarllen  a myfyrio.  Fe  wel  y darllenydd  oddiwrth 
y gwahaniaeth  sydd  yn  hyd  y pregethau  a’r  traethodau, 
fod  ein  llygad  pan  yn  ysgrifenu,  ar  y ddau  ddosbarth 
crybwylledig. 


200234 


RHAG-NODIAD. 


IV. 


Dywedai  y diweddar  Mathetos  fod  ei  bregethau  byrion 
yn  cymmeryd  yn  well  gyda  y huaws  nah  rhai  meithion,  ac 
iddo,  0 herwydd  hyny,  dalfyru  amryw  o honynt  yn  y rhan 
olaf  o’i  Areithfa, 

Y mae  y mwyafrif  o ddarllenwyr  Cymreig  yn  cael  eu 
gwneyd  i fyny  o’r  radd  weithgar  ; a sylwasom  cyn  hyn  ar 
rai  yn  troi  y dalenau  er  gweled  hyd  yr  erthygl  cyn  dechreu 
ei  darllen,  yr  hon,  os  byddai  jb  faith  iawn,  a adewid  o’r 
neilldu  heb  ei  darllen  o gwbl.  Nodweddir  lluaws  o’n  hes- 
boniadau  diweddar,  yn  y ddwy  iaith,  gan  fyrdra,  a hyny  er 
mwyn  iddynt  fod  yn  gyfaddas  i’r  dosbarth  gweithiol  a mas- 
nachol.  Efelychwyd  hwy  hyd  ag  y gellid  yn  ysgrifau 
byrion  y gwaith  hwn. 

Cafwyd  anogaethau  calonog  i fyned  yn  mlaen  gan 
amryw  o frodyr  enwog,  yn  y weinidogaeth,  a chefnogaeth 
wresog  gan  y mwyafrif  o’r  tanysgrifwyr,  am  yr  hyn  yr 
ydym  yn  dra  diolchgar. 

Cyflwynir  y gwaith  fel  ag  y mae  i sylw  a hynawsedd  y 
darllenydd,  gan  obeithio  y hydd  iddo  broíì  yn  foddion  argy- 
hoeddiad  i’r  annychweledig,  yn  gyssur  a diddanwch  i’r 
saint,  ac  yn  ogoniant  i Dduw. 

YK  AWDWR. 

Tachwedd,  1883. 


CYNNWYSIAD. 


PEEGETH  I.  Tudal. 

Y Tri  Croeslioeliedig  (Luc  xxiii.  39 — 43)  ...  ...  9 

PEEGETH  II. 

Yr  Ymgais  Aflwyddiannus  (Diar.  xxvi.  13)  ...  ...  21 

PEEGETH  III. 

Esgyniad  Crist  (Luc  xxiv.  50,  51)  ...  29 

PEEGETH  IV. 

Gwyrth  ddiweddaf  Crist  cyn  marw  (Luc  xxii.  51)  ...  43 

PEEGETH.  V. 

Y ddau  lyfr  a’u  dylanwad,  &c.  (Salm.  xix.  1 — 12)  ...  49 

PEEGETH  VL 

Dau  gyflwr  bywyd  y Credadyn  (Col.  iii.  3,  4)...  ..  64 

PEEGETH  VII. 

Yr  awgrym  a’r  sicrwydd  (Esa.  lv.  13) ...  72 

PEEGETH  VIII. 

Cyfryngau  Cadwedigaeth,  &c.  (Luc  xvi.  31)  ...  ...  85 

PEEGETH  IX. 

Dynion  yr  un  diffyg  (Marc  x.  21)  ...  ...  ...  94 

PEEGETH  X. 

Prynedigaeth  trw'y  Grist  (Gal.  iii.  13)...  ...  ...  104 

PEEGETH  XL 

Awdwr  a deiliaid  cadwedigol,  &c.  (Heb.  v.  9)...  ...  111 

PEEGETH  XII. 

Y ddau  elw — y gwahaniaeth  rhyngddynt  (1  Tim.  iv.  8)  122 


CYNNWYSIAD. 


VI. 


PEEGETH  XIII. 

Gweddi  Paul  ar  ran  Eglwys  Ephesus  (Eph.  iii.  14 — 19)  133 


PEEGETH  XIV. 

Pfydd  yn  ei  gwaith  deublyg  (Luc  viii.  43 — 48)  ...  141 

PEEGETH  XV. 

Orist  yn  weddus  Arch-ofíeiriad  (Heb.  vii.  26)  ...  149 

PEEGETH  XVI. 

lesu  Grist  o’i  le  (Dat.  iii.  20) ...  158 

PEEGETH  XVII. 

Parhad  yr  addewid  yn  sail,  &c.  (Heb,  iv.  1) 167 

PEEGETH  XVIII. 

Y dyngarwr  dwyfol  (Math.  xi.  27 — 30) ...  ...  ...  178 

PEEGETH  XIX. 

Y berthynas  ac  ammod  y berthynas  (loan  i.  12,  13)  ...  186 

PEEGETH  XX. 


Cymmeriad  pobl  yr  Arglwydd  a’urhan  (Salm  xxxi.  19)  196 


TEAETHAWD  I. 

Cadwriaeth  {Presewation)  yr  Ysgrythyrau,  &c.  ...  205 


TEAETHAWD  II. 

Cefnogwyr  dechreuol  yr  Ysgol  Sabbothol  ...  ...  225 

TEAETHAWD  III. 

Grisiau  Dyrchafiad  ...  247 

TEAETHAWD  IV. 

Urdd  Aaron  ac  Urdd  Harri,  &c...  ...  ...  ...  261 

TEAETHAWD  V. 

Offeiriaid — Pwyydynt?  ...  ...  ...  ...  295 

TEAETHAWD  VI. 

Athrofa  yr  Aelwyd  ...  ...  ...  ...  ...  305 


WhEN  IN  THE  PULPIT,  I ENDEAYOUR  TO  SPEAK  AS  A 
CHRisTiAN  minister;  BUT  WHEN  ON  THE  POLITICAL  PLATFORM, 
I SPEAK  IN  THE  CAPACITY  OF  A BrITISH  SUBJECT,  AND  A 
RATEPAYER. 

Dr.  Jones^  Llangollen. 


GWELLIANT  GWALLAU. 


Er  pob  gofal  gyda  chywiro  y prawfleni,  dygwyddodd  i 
ycliydig  wallau  ddianc  ein  sylw.  Gall  y darllenydd  yn 
liawdd  eu  diwygio,  ond  eu  nodi  yma. 

Yn  tud.  33,  llinell  24,  yn  lle  “ diesmwythder,^’  darllener 
“ disymmythdra." 

Yn  tud.  44,  llinell  12,  darllener  “ Cyn  nos  dranoeth." 

Yn  tud.  78,  llinell  4,  yn  lle  “ sychu,”  darllener  “ nychu'' 
Etto  etto  45,  yn  lle  “ lunir,”  darllener  “ lunier!' 
Yn  tud.  86,  llinell  isaf,  darllener  “oeri  ei  dafod.” 


PEEGETH  I. 


Y TRI  CROESHOELIEDÌG. 

“ Ac  un  o‘r  drwg-weithredwyr  a grogasid  a’i  cablodd  Ef,  gan  ddywedyd, 
Os  tydi  yw  Crist,  gwared  dy  hnn  a ninnau.  Eithr  y llall  a ateb- 
odd,  ac  a’i  ceryddodd  ef,  gan  ddywedyd,  Onid  wyt  ti  yn  ofni  Duw, 
gan  dy  fod  dan  yr  un  ddamnedigaeth  ? A nyni  yn  wir  yn  gyíìawn  ; 
canys  yr  ydym  yn  derbyn  yr  hyn  a haeddai  y pethau  a wnaethom : 
eithr  Hwn  ni  wnaeth  ddim  allan  o’i  ie.  Ac  efe  a ddywedodd  wrth 
yr  lesu,  Arglwydd,  cofia  fi  pan  ddelych  i’th  deyrnas.  A’r  lesu  a 
ddywedodd  wrtho,  Yn  wir  meddaf  i ti,  Heddyw  y byddi  gyd  â mi  yn 
mharadwys..’^--Luc  xxiii.  39 — 43. 


6^6  E uii  ystyriaetli,  y man  mwyaf  annifyr  ar  y ddaear  i 
arwain  cynnulleidfa  iddo  ydyw  Calfaria, — y lle  yr 
oedd  y drwg-weithredwyr  gwaetliaf  yn  terfynu  eu 
lioes  ddaearol  mewn  gwarth. 


Y mae  yn  arbenig  felly  ar  un  olwg  yn  yr  amgylchiad  dan 
ein  sylw.  Y mae  y werin  wedi  ymlenwi  o gynddaredd  at  y 
diniwed ; mae  y nefoedd  wedi  attal  ei  chynnorthwyon  a’i 
chydymdeimlad ; y mae  hyny  o gyfeillion  oedd  ganddo  ar 
y ddaear  wedi  cefnu  arno  ; a’i  elynion,  yn  ddynion  ac  ys- 
brydion  aflan,  wedi  cyrhaedd  anterth  eu  nerth  mewn  ym- 


10 


Y TRT  CROESHOE'LIEDIG. 


osodiad.  Yn  yr  amgylchiad  liwn  yn  iniig  y ceir  cyílawniad 
llythyrenol  o’r  broíîwydoliaeth  hono, — “ Sethrais  y gwin- 
wrŷf  fy  Imnan,  ac  o’r  bobl  nid  oedd  im  gyda  mi.” 

Ond  ar  ystyriaeth  arall,  Calfaria  yw  y man  mwyaf  dy- 
munol  i fyned  iddo.  Pan  goíìr  fod  bys  Duw  yn  nglyn  â’r 
amgylchiadau,  yn  goruwch-lywodraethu  drwg  amcanion 
dynion,  er  dwyn  oddiamgylch  iachawdwriaeth  y byd,  mae 
yn  anhawdd  i blant  yr  Arglwydd  beidio  talu  ymweliad 
mynych  a’r  lle,  a dywedyd, 

“ Pen  Calfaria, 

Nac  aed  hwiiw  byth  o’m  cof.” 

Y mae  dau  wyneb  i bob  dalen  ; felly  i’r  amgylchiad  hwn. 

Os  yn  Nghalfaria  y bu  uífern  ar  ei  goreu  yn  ceisio  damnio 
y byd,  yn  yr  un  lle,  ac  ar  yr  un  adeg  y bu’r  nefoedd  hefyd 
ar  ei  goreu  i’w  achub  : a pha  mor  uchel  bynnag  y cododd 
llanw  gelyniaeth  y diwrnod  hwnw,  fe  gododd  tide  y cariad 
dwyfol  yii  anfeidrol  uwch  : “ Lle  yr  amlhaodd  y pechod, 

y rhagor  amlhaodd  gras.”  Ni  a adawn  y werin  sydd  yn 
poblogi’r  lle,  ac  edrychwn  ar  y tri  croeshoeliedig  sydd  yn 
dyoddef  ac  yn  marw  yn  eu  gwydd.  ' 

Bwriadwn  edrych  ar  y tri  croeshoeliedig  liyn  fel  y maent 
yn  cynnrychioli  y tri  gallu  moesol  cryfaf  a mwyaf  dylan- 
wadol  sydd  ar  waith  yn  y byd  hwn  : — Gallu  pechod ; gallu 
gras  ; a gallu  trugaredd. 

I.  Ar  un  groes  ceir  yr  olwg  gyflawnaf  ar  ddylanwad 
EITHAFOL  PECHOD.  “ Ac  uii  o’r  drwg-weitliredwyr  a grog- 
asid  a’i  cablodd  Ef,  gan  ddywedyd,  Os  tydi  yw  Crist,  gwared 
dj  hun  a ninnau.” 

Y mae  3 n anmhossibl  peidio  synu  at  waith  y penaethiai  l 


Y TRI  CROESHOELIEDIG. 


11 


a’r  milwyr,  yn  medru  cablu  a gwatwar  dan  y fath  amgylch- 
iadau.  Yr  oedd  eu  gelyniaeth  at  Fab  Duw  wedi  cyrhaedd 
y fath  uchafnod,  fel  ag  i omedd  iddo  lonyddwch  i fyw  na 
marw. 

Ond  yr  ydym  yn  synu  mwy,  pe  byddai  lle,  at  gabledd  y 
truan  hwn  oedd  wedi  ei  gondemnio  i farw, — yr  hwn  oedd 
yn  ymyl  terfynu  yr  oes  hon,  a dechreu  yn  nhragywyddol- 
deb  ! Sicr  mai  nid  ar  unwaith  y meddiannwyd  ef  gan  y 
fath  galedrwydd  â hwn.  Ehaid  ei  fod  wedi  cynefino  â 
phechod, — wedi  alltudio  pob  olion  o dynerwch,  ofn,  a chyf- 
rifoldeb  allan  o’i  natur.  Ni  fuasem  yn  meiddio  dychym- 
mygu  fod  pechod  yn  meddu  dylanwad  mor  eithafol  ar  y 
natur  ddynol,  oni  bai  yr  ennghreiíftiau  sydd  genym  o’i  weith- 
rediadau. 

Mae  yn  hossibl  hodyn  ymyl  y da  niwyaf  ìieh  dderhyn 
ei  ddaioni.  Y mae  hwn  yn  mynu  myned  i uffern  o ymyl  y 
Ceidwad  ; yn  dainnio  ei  hun  ar  ddydd  rhoddiad  yr  lawn,  a 
hyny  yn  ymyl  yr  Hwn  a osododd  Duw  yn  lawn  dros  bech- 
odau.  Mor  hawdd  fuasai  iddo  ddyddio  ei  gadwedigaeth  o’r 
man  lle  yr  oedd,  a hookio  ei  enaid  o’r  groes  i’r  gogoniant ! 
Y mae  hyn  yn  wir  am  bob  gwrandawr  aiiufudd  i’r  efengyl ; 
deuir  o hyd  iddo  gan  y dialydd  megys  ar  drothwy  y ddinas 
noddfa ; y mae  yn  marw  o fewn  cam  i’r  bywyd,  ac  yn 
myned  i wlad  yr  wylo  o sẁn  caniadau  Seion. 

Nidyw  y dyoddejìadaîi  corfforol  niwyaf  dirdynol  yn 
effeithiol  ynddynt  eu  hunain  i gyfnewid  cyfLwr  y dy- 
oddefydd.  Dichon  y gallem  nodi  ennghreifftiau  o Ys- 
bryd  Duw  yn  gwneyd  defnydd  o amgylchiadau  neillduol  i 
ddwyn  dynion  uwchben  eu  cyflwr,  megys  tlodi,  clefydau, 
damweiniau,  &c. 


12 


Y TRI  CROESHOELIEDIG. 


Ni  cliarem  awgrymu  nad  yw  cyfryngau  argylioeddiad  yn 
llaw  yr  Ysbryd  yn  lluaws  mawr.  Ond  rhaid  i ni  gredu  fod 
ochr  arall  i’r  cwestiwn  ; oblegyd  dyma  ennghraiíît  o enaid 
colledig  yn  y dyoddefìadau  coríforol  mwyaf  dirdynol, — dyn 
ag  Ysbryd  yr  Arglwydd  wedi  ei  adael  i fedi  O'  íîrwyth 
ei  ddrygioni.  Dichon  ei  fod  yn  bossibl  cael  crefydd  ar 
wely  angau.  Ni  charem  ddigaloni  neb  sydd  yn  y cyfryw 
amgylchiad,  nac  awgrymu  terfyn  i drugaredd  yr  Hwn  sydd 
yn  medru  achub  hyd  yr  eithaf.  Ond  nid  pawb  sydd  yn 
cael  gwely  cystudd  cyn  marw ; y mae  miloedd  o eneidiau 
yn  myned  i fyd  arall  o gyríf  iach,  heb  gymmaint  ag  eiliad 
0 afìechyd.  Ac  nid  pawb  sydd  yn  cael  cystudd  sydd  yn 
cael  hamdden  i feddwl  am  fater  eu  heneidiau,  gan  gymmaint 
eu  dyoddefìadau  corfforol. 

Ehyfyg  o’r  mwyaf  ydyw  mentro  hyd  yr  adeg  hono,  oblegyd 
mae  llawer  o dwyll  a rhagrith  yn  fynych  mewn  crefydd 
gwely  cystudd.  Bu  galwad  arnom  cyn  hyn  i ymweled  â 
phersonau  digrefydd  yr  ofnid  eu  bod  yn  marw ; ceid  yn- 
ddynt  arwyddion  eu  bod  mewn  teimlad  tra  edifeiriol  am 
bechod,  ac  addunedau  o newydd-deb  buchedd  os  gwelai  yr 
Arglwydd  yn  dda  iddynt  gael  gwella.  Pe  cymmerid  hwy 
ymaith  yn  y cystudd  hwnw,  buasem  yn  rhwym  o gredu’r 
goreu  am  eu  cyflwr.  Ond  yn  ol  eu  dymuniad,  ca^sant  eu 
harbed  a’u  hadferyd  i’w  hiechyd  ; ond  er  ein  siomedigaeth, 
yn  lle  gadael  eu  ffyrdd  drygionus  a dychwelyd  at  yr  Ar- 
glwydd,  troisant  allan  i arwain  bywyd  mwy  annuwiol  nag 
erioed. 

Y tymhor  sicraf  i geisio  crefydd  y w tymhor  bywyd  ; nid 
yn  angeu  y mae  crefydd  wedi  ei  haddaw,  ond  mewn  bywyd 
erbyn  angeu. 


Y TRi  crop:shüi:ijedig. 


18 


Mewn  ystorm  ar  y môr  unwaith,  pryd  yr  ofnid  mai  boddi 
fuasai  eu  rhan,  aeth  yr  oll  o’r  dwylaw  ond  y cadben  i 
weddîo  ; gadawyd  ef  wrtho  ei  hun  i ymdaro  â’r  ddryc-hin,  a 
cheisio  arbed  y llestr  rhag  suddo.  Yn  mhen  rhai  oriau, 
wedi  i’r  gwynt  dawelu  a’r  môr  lonyddu,  dywedodd  rhai  o 
honynt  wrth  eu  meistr,  eu  bod  yn  synu  na  fuasai  ef,  ac 
yntau  yn  arfer  gweddîo,  yn  uno  gyda  hwy  yn  ngwyneb  y fath 
berygl  ag  oeddent  wedi  bod  ynddo.  Ei  atebiad  oedd,  “ Pe 
buaswn  i fel  chwi,  mwy  na  thebyg  y buasai  y llong  yn  y 
gwaelod  cyn  hyn  ; ar  dywydd  teg  y dylid  gweddîo,  a gofalu 
am  y llong  ar  dywydd  garw.”  Nid  adeg  i geisio  crefydd  yw 
angeu,  ond  adeg  i’w  mwynhatc.  Mae  y dyn  sydd  yn  aros 
i’r  nos  ei  ddal  cyn  chwilio  am  olew  yn  ei  lamp,  yn  ymddwyn 
yn  annoeth.  Nid  ar  ol  i’r  tỳ  gymmeryd  tân  y bydd  neb  yn 
yswirio  ei  ddodrefn,  ond  cyn  hyny.  Gresyn  fod  cynhifer 
yn  peryglu  iachawdwriaeth  eu  heneidiau  hyd  ddiwedd 
einioes,  heb  ystyried  mai  yn  awr  yw  yr  amser  cymmeradwy 
a dydd  yr  iachawdwriaeth. 

Nid  amheu  gallu  na  pharodrwydd  Duw  i faddeu  yn  awr 
angeu  yr  ydym,  ond  ofni  y bydd  pechod  erbyn  hyny  wedi 
ein  hannghymhwyso  ni  i ofyn  am  dano,  y bydd  edifeirwch 
wedi  ffarwelio  a ni,  a’r  pelydryn  olaf  o obaith  wedi  diffodd 
yn  y fynwes. 

II.  Gallu  Gras.  ‘'Eithr  y llall  a atebodd,  ac  a’i 
oeryddodd  ef,  gan  ddywedyd,  Onid  wyt  ti  yn  ofni  Dnw,  gan 
dy  fod  dan  yr  un  ddamnedigaeth  ? A nyni  yn  wir  yn 
gyfiawn ; canys  yr  ydym  yn  derbyn  yr  hyn  a haeddai  y 
pethau  a wnaethom : eithr  hwn  ni  wnaeth  ddim  allan  o’i 
le.  Ac  efe  a ddywedodd  wrth  yr  lesu,  Arglwydd,  cofia  fi 
pan  ddelych  i’th  deyrnas.” 


14 


Y TRI  CROESHOELIEDIG. 


Nid  ydym  yn  tybied  i ras  weitliredu  yn  wahanol  yn  aclios 
y dyn  hwn  i’r  modd  y gweithreda  yn  achos  pob  pechadur 
arall ; ond  ymddengys  iddo  weithredu  mewn  amgylchiad  tra 
annghyffredin  y tro  hwn,  yn  yr  amgylchiad  tebycaf  i beidio, 
pan  oedd  Awdwr  lachawdwriaeth,  i bob  golwg  ddynol,  yn  y 
man  iselaf  a thywyllaf  yn  ei  hanes.  Yr  oedd  eisieu  gras 
anarferol  i weled  Ceidwad  y ddaear  a Brenin  y nefoedd  yn 
Mherson  Crist  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Mewn  rhai 
amgylchiadau  yr  oedd  yn  anhawdd  methu  ei  weled  fel  y 
cyfryw.  Pan  yn  porthi’r  miloedd,  yn  rhodio  ar  y môr,  ac 
yn  dystewi  twrf  ei  dònau,  yn  iachau  pob  clefyd  a phob 
afiechyd  yn  mhlith  y bobl,  yn  gorchymmyn  i angeu  ollwng 
yn  rhydd  ei  garcharorion,  &c.,  yr  oedd  Ef  yn  rhydd  a’r  holl 
elfenau  yn  rhwym  i’w  ewyllys ; ond  ar  y groes  mae  Ef  yn 
rhwym,  yn  wrthodedig  a chondemniedig  gan  y byd.  Hwn 
oedd  y tro  cyntaf  a’r  diweddaf  i ras  weithredu  dan  y fath 
amgylchiadau.  Gweithredodd  hefyd  yn  gyflymach  a mwy 
uniongyrchol  nâ’i  reol  gyffredin ; yn  gyôelyb  i gyflawniad 
y wyrth  yn  mhriodas  Cana  Galilea.  Cyn  y daw  gwin  yn  ol 
trefn  gyffredin  natur,  mae  gwasanaeth  daear,  gwres,  gwynt,. 
gwlaw,  &c.,  yn  angenrheidiol ; ond  yn  y wyrth  hon  gwnaed 
yr  oll  yn  uniongyrchol. 

Bernir  yn  gyffredin  mai  gwaith  graddol  ydyw  santeiddhad 
pechadur, — fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  santeiddio  moddion  ac 
ordinhadau  crefydd  at  gyflwr  y cyfiawnedig  i’w  gymhwyso 
yn  raddol  i ddelw  Duw,  a’i  addasu  i’r  nef.  Gwna  ddefnydd 
o’r  pregethu,  y gweddio,  myfyrio’r  gair,  &c.,  i’r  dyben 
hwnw.  Ond  ymddengys  nad  ydyw  yr  Y^sbryd  Glân  yn 
gaeth  i unrhyw  reol  neillduol,  ond  y gall  gyfaddasu  ei  hun 
i’r  amgylchiadau  y byddo  y pechadur  ynddynt.  Gweith- 


Y TKI  CliOESHOELIEDIG. 


15 


redodd  yii  yr  anigylcliiad  liwn  yn  gyüyrn,  miiongyrcliol,  ac 
yn  annibynol  ar  gyiryngaii.  b)ysgir  yma  íbd  ' gras  yn 
eíìeitliio  dylanwad  triplilyg  ar  ei  berclienog, — 

(1.)  Ei  ddwyn  i gondemiiio  pechod,  yr  liyn  sydd  arwydd 
sicr  0 gyfnewidiad  cyflwr. 

(a.)  Condemnio  pecliod  yii  ereill.  Mae  liwn  yn  ceryddn 
ei  gyd-ddrwg-weitliredwr  ani  ei  ryfyg,  “ Onid  wyt  ti  yn  ofni 
Duw  ? ” Pwy  bynag  yw  y dyoddeíydd  canol,  betb  bynag  am 
natur  ei  drosedd,  ac  a ddaw  o liono  yn  y dyfodol,  dy  ddyled- 
sw^Md  di  ydyw  tewi  gan  dy  fod  dan  yr  un  ddamnedigaetli. 
Mae  dy  fywyd  di  fel  yr  eiddo  yntau,  yn  cael  ei  gymmeryd 
ymaitli ; mae  un  llys  wedi  dy  gondemnio  i farw,  a byny  yn 
gyfiawn,  ac  nid  oes  ond  megys  cam  rbyngot  â gorfod  sefyll 
mewii  llys  arall,  yii  yr  bwn  y bydd  Duw  yn  eisfcedd  mewn 
barn  ar  dy  acbos.  Onid  wyt  ti  yn  ofni  Duw  ? ” 

(ò.)  Ynddo  ei  bun.  weitbred  fwyaf  anbawdd  i’r  dyn 
diras  ydyw  condemnio  pecbod  ynddo  ei  bun,  a cbondemnio 
ei  bun  am  becbii.  Nid  petli  dyeitbr  iddo  ydyw  ei  gondemnio 
yn  ereill ; byn  oedd  ymddygiad  cyfiredin  y Pbariseaid  yn 
nyddiau  Crist  a’r  apostolion,  a pbarba  yn  boblogaidd  byd 
yn  bresenol.  Nid  yw  eu  pecbodau  eu  bunain  ond  gwydrau 
ar  eu  llygaid  i ganfod  pecbodau  ereill  drwyddynt. 

Mae  pecbod  y dyn  ei  bun  yn  un  o’r  fìryndiau  mwyaf 
mynwesol  a fedd,  byd  nes  yr  argyboeddir  ef  o bono  ; a gras 
Duw  yn  unig  sydd  yn  alluog  i wneyd, — i ddylanwadu  arno 
o’i  fodd  i dori’r  fraicb  a tliynu’r  llygad  de,  a’u  tafiu  oddi 
wrtbo. 

“ A nyni  yn  wií*  yn  gyfiawn,”  &c.  ‘ Os  yw  ein  dyoddef- 

iadau  yn  arteitbiol,  maent  yn  gyfiawn  ; os  ydym  yn  marw 


16 


Y TKI  CHOESHOELIEDIG. 


mewn  gwarth  a dirmyg,  nid  yw  ond  ein  liaeddiant.  Peth 
cyíiawn  i ddyn  yw  cael  ei  gyílog  ar  ol  gweithio,  os  bydd 
hyny  yn  y cytundeì) ; mae  gan  bechod  ei  gyílog,  a dyna 
ydyw,  Marwolaeth.  Dydd  gorphen  y cytimdeb  ydyw 
heddyw  yn  ei  berthynas  á ni  yn  y byd  hwn,  a dydd  derbyn 
yn  gyíiawn  yr  hyn  a haeddai  ein  gweithredoedd.’ 

(2.)  Amddìifyiia  gynimeriad  yr  Arghi^ydd  lesii.  Pa 
fodd  y daeth  i wybod  am  dano,  ni  wyddis.  Dichon  iddo  ei 
weled  a’i  glywed  ar  ei  deithiau ; neu  ei  fod  yn  y llys  ar  adeg 
ei  brawf,  yn  clywed  tystiolaeth  Pilat  am  dano  ; neu  gallai 
mai  ei  ymadroddion  ar  y groes, — ei  waith  yn  gweddîo  droe 
ei  elynion  a eífeitliiodd  arno.  Beth  bynag,  nid  oedd  yn 
bossibl  cael  gwell  tystiolaeth  i’w  gymmeriad  nag  a geir 
yma, — “ Ni  wnaeth  ddim  allan  o’i  le.” 

Mae  yn  sefyll  wrtho  ei  hun  megys  ar  lan  y môr,  ac  yn 
troi  tide  y cableddau  yn  ol  i wyneb  cyhuddwyr  Mab  Duw. 
Fel  pe  dywedasai,  “ Fe  wnaeth  lawer  yn  ei  oes,  fwy  na 
phawb  ereill  gyda’u  gilydd,  ond  dim  allan  o’i  le.  Fe 
borthodd  y miloedd  yn  yr  anialwch,  derbyniodd  bechadur- 
iaid,  cododd  feirw,  iachaodd  gieifìon,  bwriodd  gythreuliaid 
allan  o ddynion,  cydymdeimlodd  â’r  trallodedig,  maddeuodd 
anwiredd,  a chamwedd,  a phechod,  &c.  ; ond  nid  oedd  dim 
yn  un  o’r  pethau  hyn  allan  o’i  le.  Ac  er  marw  gyda  ni  yn 
bresenol  yn  y cymmeriad  o ddrwg-weithredwr,  mae  fy 
nhystiolaeth  mewn  grym  am  dano,  a daliaf  i ddweyd  tra 
anadl  ynof,  “ Na  wnaeth,  &c.,  ddim  allan  o’i  le.” 

(8.)  Erfyniad  gostyngedig  am  ei  jfafr.  Mae  hwn  yn 
ddigon  ysbrydol  ei  olygon  i ganfod  ‘ Arglwydd  ’ yn  mherson 
y gwr  canol.  Yn  ngliyfrif  y lluaws  nid  oedd  ond  llygredig 
ei  wedd  yn  anad  neb,  “ yn  ddirmygedig  a’r  diystyraf  o’r 


Y TRl  CROESHOELIEDIG. 


17 


gwyr/’  àc.  Ond  er  bod  dfiii  y goron  ddrain,  dynia  liwn  yn 
ei  gydnabod  yn  Irenin  y byd  a ddaw,  ac  á’i  ffydd  yn  cydio 
gafael  yn  nglioron  paradwyn  i’w  rlioddi  ar  ei  ben,  ac  yn 
erfyn  cael  ei  goíio  ganddo  yn  ei  freniniaetb, — Cofia  fi.” 

Yr  oedd  cael  ei  gofio  gan  lesu  yn  ddigon  ganddo  ; nid  yw 
yn  gofyn  ain  ddiin  arall ; credai  fod  ei  gofio  Ef  yn  cynnwys 
lioll  eisieu  pechadur,  ac  y inae  hefyd.  Mae  ei  gofio  Ef  yn 
cyrhaedd  o ddyfnder  trueni  i fyny  hyd  uchelion  nef  y nef, — 
yn  cynnwys  cyfiawnliad  bywyd,  santeiddhad  buchedd,  a 
maddeuant  llwyr  a rhad. 

Mae  ei  weddi  yn  un  hynod  o bersonol, — “ Cofia  fi," 
Dyleni  ddiolch  i’r  Arglwydd  ani  gyfieusderau  i gynnwys 
ereill  yn  ein  gweddiau,  a bod  yn  gyfled  â’r  iawn  yn  ein 
dyinuniadau ; ond  y mae  yr  adeg  heb  fod  yn  mliell,  pan 
fyddwn  yn  crynhoi  ein  gweddiau  i ryw  un  focus,  ac  yn 
canolbwyntio  ein  holl  ddymuniadau  y]iom  ein  hunain. 
Pan  bydd  y fynedfa  yn  rhy  gul,  tywell,  a garw  i geraint  a 
chyfeillion  ddyfod  yn  mhellach,  mor  hyfryd  fydd  teimlo  fod 
ei  bresenoldeb  Ef  gyda  ni  yn  chwalu  ofnadwyaeth  glyn 
cysgod  angeu.  Gofala  bechadur  am  sicrhau  ei  wasanaeth 
mewn  pryd. 

III.  Gallu  Trugaredd.  “ A’r  lesu  a ddywedodd  wrtho, 
Yn  wir  meddaf  i ti,  Heddyw  y byddi  gyda  mi  yn  inharad- 
wys.” 

Mae  yr  Arglwydd  lesu  tra  ar  y groes,  yn  profi  ei  awdur- 
dod  ar  ddau  fath  o farwolaeth.  Mae  yn  profi  ei  allu  ar 
farwolaeth  naturiol  yn  ei  berthynas  ag  Ef  ei  hun.  Yr  oedd 
Efwrth  farw  yn  gweithredu  arno  eihun.  Gorfod  marw,  a 
dyoddef  marw  heb  allu  i beidio  y mae  pawb  ereill.  Yn  groes 


18 


Y TRI  CROESHOELIEDIG. 


i’w  ewyllys  mae  pob  dyn  yn  myned  i’r  amgylchiad  hwn ; 
ond  am  lesn,  ni  fuasai  yn  gallu  marw  heb  roddi  caniatad  i 
angeu  weithredu  arno.  Pan  yn  ewyllysio  peidio  marw,  yr 
oedd  yn  gallu  dweyd,  Ni  ddaeth  fy  awr  i etto  ; ” a phan 
yn  ewyllysio  rhoddi  ei  einioes  i lawr,  dy wedai,  “ Hon  yw 
eich  awr  chwi.”  Ac  ar  ol  i’r  gelynion  wneyd  yr  oll  oedd 
yn  eu  gallu  trwy  ei  ganiatad,  bu  raid  iddo  roddi  help  i 
angeu  cyn  y gallasai  orplien  ei  waith  arno, — llefodd  gor- 
phenwyd,  gorchymmynodd  ei  ysbryd  i’w  Dad,  gogwyddodd 
ei  ben,  a rhoddodd  i fyny  yr  ysbryd.  “ Yr  oedd  ganddo 
awdurdod  ar  ei  einioes  i’w  dodi  i lawr,”  i^c. 

Yn  ei  berthynas  á'r  drwg-weithredwr  achubedig,  mae  yn 
profi  ei  awdiirdod  ar  farwolaeth  ysbrydol.  Hyd  y mynydau 
hyn  yr  oedd  enaid  y truan  liwn  yn  íaiw  mewn  camwedd  a 
phechod,  a digoiaint  Duw  yn  aros  arno  ef.  Ond  nid  cynt  y 
gweddíodd  am  ei  gofio,  nag  y gorchymmyiiodd  y Ceidwad 
i’r  ail  farwolaeth  ífarwelio  á’i  enaid  ani  byth,  er  rhoddi  lle 
i’r  bywyd  ysbrydol  hwnw  sydd  yn  rhoddi  hawl  â chymhwys- 
der  i Baradwys  Duw. 

Ni  wyr  neb  sydd  yn  íyw  faint  gipiodd  y lleidr  hwn  yn 
ystod  ei  oes,  trwy  drais  ac  annghyfiawnder  ; ond  gwyddom 
iddo  gipio  mwy  wrth  farw  nag  a wnaetli  yn  ei  holl  fywyd, 
— cipiodd  fywyd  i’w  enaid,  a’i  enaid  i baradwys.  Yn  y 
boreu  yr  oedd  yn  rliy  annheilwng  i fyw  yn  mysg  dynion, 
rhaid  felly  ei  fod  yn  ddrwg  iawn  ; ond  erbyn  nos,  yr  oedd 
yn  ddigon  teilwng  í fyw  gydag  angylion  mewn  byd  dibechod, 
rhaid  felly  ei  fod  yn  lán  iawn. 

Gwelwn  ynia  fod  trugaredd  yn  yr  amgylchiad  hwn 
yn  gweithredu  ar  gymmeriad  na  chafodd  ei  Jiaiodwr  ddim 
clod  oddiwrth  ei  fywyd  dilynol  yn  y hyd  ìiwn.  Mae  dau 


Y TK1  CROESHOPILIEDIG. 


19 


amcan  i waitli  trugaredd  ar  gyílwr  dyn,  sef  ei  ddyogelwcb 
ei  Imn,  a’i  wasanaethgarwcli  i ereill ; ac  yn  gyssylltiedig  â’r 
ddau  betli  liyn  y deillia  y clod  dyledus  i’r  Arglwydd  o’r  byd 
hwn.  Nid  gorchwyl  cyfyngedig  i breswylwyr  y nefoedd  yw 
mynegu  rhinweddau  yr  Hwn  a’u  galwodd  o dywyllwch  i’w 
ryfeddol  oleuni  Ef,  ond  prif  orchwyl  y cadwedigion  af  y 
ddaear  hefyd.  Pa  beth  sydd  yn  cyfrif  fod  pobl  yr  Arglwydd 
yn  cael  eu  gadael  yma  am  ílynyddoedd  ar  ol  eu  cyíiawnhau  ? 
Yr  ateb  debygem  ydyw,  i fod  yn  oleuni  y byd  a halen  y 
ddaear.  Yr  oedd  y gwr  hwnw  o Gadarenia  am  ddilyn  yr 
lesu  i’r  tu  arall  i Fôr  Galilea,  ond  cafodd  ei  rwystro  ganddo. 
l’’r  oedd  ei  eisieu  yn  ei  wlad  a’i  gymmydogaeth  ei  hun  i 
fynegu  trugaredd  yr  Arglwydd  i’w  berthynasau  a’i  gymmyd- 
ogion, — “ Dos  at  yr  eiddot  a mynega,”  Scc. 

Mae  Duw  yn  gadael  ei  bobl  yn  y byd  er  mwyn  dangos  ei 
hawl  ynddo.  Un  o’r  pethau  cyntaf  a wna  llywodraeth 
Prydain  ar  ol  perchenogi  tir  newydd  ydyw,  codi  y lluman 
Prydeinig  i fyny,  er  dangos  y meddiant  o hono,  a phennodi 
ar  swyddogion  i’w  chynnrychioli  a gwylied  eu  buddiannau. 
Cymmerwyd  y cyfandir-  hwn  trwy  drais  oddiar  ei  iawn 
berchenog  ; a chymmerodd  tywysog  y byd  hwn  fantais  ar 
gwymp  dyn  i godi  banner  buddugoliaeth  arno.  Ond  ni 
therfynodd  yr  ymrafael  yn  y fan  yna  ; penderfynodd  Duw 
gael  y ddaear  yn  ol  i’w  feddiant  ei  hun,  ac  i’r  perwyl  hwn, 
cyhoeddodd  y byddai  i frwydr  gymmeryd  lle  rhwng  y traws- 
feddiannydd  a ‘ hád  y wraig  ; ’ ac  yn  hono  fe  ddygwyd  y 
caíîaeliad  oddiar  y cadarn,  sicrhawyd  y ' ddaear  i^v  hiawn 
berchenog,  a’i  gynnrychiolwyr  Ef  yn  edrych  ar  ol  ei  fudd- 
iannau  ydyw  y miliynau  credinwyr  sydd  ar  y ddáear 
heddyw. 


20 


Y TRI  CROESHOELIEDIG. 


Gwir  nad  yw  yr  holl  waitli  wedi  ei  gwblhau  etto  ; cym- 
merodd  lawer  o ílynyddoedd  i genedl  Israel  gynt  i lanhau 
gwlad  yr  addewid  o’r  lluaws  llwythau  oedd  yn  ei  phoblogi 
ar  ei  mynediad  iddi.  Nid  yw  yr  Arglwydd  yn  cymmeryd 
ei  bobl  i’r  nef  ar  ddydd  eu  cadwedigaeth  ; ond  rhydd  waith 
iddynt  i lanhau  y ddaear  o’i  drain  a’i  mieri,  ac  hau  hadau 
rhinwedd  a santeiddrwydd  moesol  yn  eu  lle  ; ac  er  nad  yw 
y gwaith  ar  ben  etto,  fe’i  gorphenir  yn  brydlon  yn  amser 
priodol  Duw.  “ Yr  anialwch  a’r  annghyfanyddle  a lawen- 
ychant  o’u  plegyd ; y difíaethwch  hefyd  a orfoledda,  ac  a 
flodeua  fel  rhosyn.  Y crasdir  hefyd  fydd  yn  llyn,  a’r  tir 
sychedig  yn  ffynnonau  dyfroedd  ; yn  nhrigfa  y dreigiau,  a’u 
gorweddfa,  y bydd  cyfle  corsennau  a brwyn.”  (Es.  xxxv.  1,7.) 

Ond  yn  yr  ennghraifft  dan  ein  sylw,  mae  trugaredd  yn 
gweithredu  yn  eitliriadol  i’w  liarferiad  cyffredin ; yr  oedd 
dydd  mynediad  hwn  i’r  nef  yn  dwyn  yr  un  date  â dydd 
symmudiad  y ddamnedigaeth,  ‘‘  Heddyw  y byddi.”  Heddyw 
heb  weithio  dim  yn  fy  ngwiiillan, — heddyw  lieb  ddwyn 
tystiolaeth  i’r  byd  o waith  fy  ngras  ynot, — heddyw  heb 
ddyoddef  dim  er  fy  mwyn.  Ehyw  heddyw  rhyfedd  yn  ei 
hanes  ef  oedd  y diwrnod  hwnw: — heddyw  o dywyllwch  i 
oleuni, — heddyw  o garchar  Jerusalem  i baradwys  Duw, — 
heddyw  o blith  gwaethaf  y byd  hwn  i blith  goreuon  y byd 
arall.  Mae  gras  a thrugaredd  yn  gallu  gwneyd  gwaith 
llwyr  mewn  amser  byr,  os  bydd  galwad  ; dyma  enaid  wedi 
ei  gyfiawnhan,  ei  santeiddio,  a’i  gymmeryd  i ogoniant  mewn 
un  prydnawn, — “ Heddyw,”  &c. 

Yr  arwydd  gyntaf  gafodd  Noah  fod  dyfroedd  y diluw  yn 
treio  oedd,  dychweliad  y golomen  i’r  arch  â deilen  olew- 
wydden  yn  ei  chylfin.  Os  oedd  preswylwyr  gwynfa  yn 


Y TRI  CRüESHOELIEDia. 


21 


edrycli  gyda  graddau  o bryder  ar  weitliredoedd  Calfaria  y 
diwrnod  liwiiw,  cawsant  eu  llwyr  argylioeddi  cyn  yr  liwyr 
fod  y fuddugoliaetli  wedi  troi  o du  lesu  ; gwnaeth  sant  pur 
o’r  drwg-weithredwr  hwn,  a dygodd  ef  yn  ei  gôl  yn  brawf  o 
dreiad  dyfroedd  y diluw,  ac  o’i  fuddugoliaeth  Ef  ar  alluoedd 
y tywyllwch. 

Gwelwn  yrna  fod  dyn  yn  parhaii  i fodoli  ar  ol  gadael  y 
hyd  hwn,  “Heddyw  y byddi.”  Mae  rhai  yn  ceisio  dysgu 
yr  athrawiaeth  o ddifodiant — fod  dyn  yn  darfod  bodoli  wrth 
ddarfod  â*r  byd  hwn.  Gwir  y buasai  yn  dda  gan  íìloedd  pe 
buasai  yr  athrawiaeth  hon  yn  wirionedd, — y rhai  hyny 
sydd  yr  awr  hon  yn  dymimo  marw,  ond  yn  methu  ; ond  y 
mae  yr  hwn  a blanodd  anfarwoldeb  yn  natur  dyn  yn  dysgu 
yn  wahanol, — “ Heddyw  y byddi.” 

Anwyl  eneidiau,ni  a fyddwn  ar  ol  rhoddi  y tabernacl  hwn 
heibio  ; ond  y cwestiwn  pwysig  ydyw,  Pa  le  y byddwn  ? 

“ P’le  yn  oesi  tragwyddoldeb  ? 

Yno  b^^ddw'n  cyn  bo  hir.” 

Os  gyda  lesu,  bydd  yn  werth  marw  er  mwyn  y fraint. 

Fod  pob  eriaid  yn  inyned  Vw  le  ei  hun  wrth  adael  y 
corff.  Dychymmyg  ddynol  sydd  wedi  rhoddi  bodolaeth  i’r 
syniad  am  y lle  canol  y sonir  am  dano, — lle,  meddant  hwy, 
i’r  enaid  orphen  dyoddef  am  bechod,  a gorphen  cael  ei  buro 
oddi  wrtho.  Nid  oes  modd  glanhau  lle  nad  oes  íîynnon,  ac 
nid  oes  íîynnon  mewn  un  byd  ond  hwn.  Aeth  enaid  y 
goludog  ar  ei  union  i ganol  byd  o wae,  ac  enaid  y cardotyn 
i fynwes  Abraham  ; a meddai  lesu  wrth  hwn,  “ Heddyw  y 
byddi  gyda  mi  yn  mharadwys.” 


‘22 


Y TKI  CROESHOELIEDIG. 


Os  oes  lle  canol  i bobl  yi*  Arglwydcl,  mae  lesu  yno  yn  y 
canol  gyda  liwy ; lle  bynag  yr  aetb  Ef  y diwrnod  liwnw, 
aetb  ag  enaid  maddeuedig  y lleidr  gydag  ef, — ‘‘gyda  mi.” 
“Lle  yr  wyf  íì,”  medd  Crist,  “ yr  wyf  yn  ewyllysio  fod  o 
honynt  bwytbau  befyd  gyda  myíi.”  Penderfynwn,  gan 
byny,  gael  gwell  byd  nâ  bwn  wrtb  fyned  o bono  ; mae 
byny  yn  bossibl  trwy  ras,  ond  gofalu  mewn  pryd. 


PEEGETH  II. 


YE  YIMDEECH  AFLWYDDIANNUB. 

“ Y neb  a guddio  ei  bechodau,  ni  Iwydda  ; ond  y neb  a’u  haddefo,  ac 
a’u  gadawo,  a gaiff  drugaredd.” — Diar.  xxvii.  13. 

MAE  genym  awdurdod  anfíaeledig  dros  ddweyd  mai 
“ annghyfraitli  yw  pecliod.”  Nid  ydyw  o bwys  yn 
mhwy,  neu  yn  rnha  ffurf  y deuir  o hyd  iddo,  y mae  yn 
egwyddor  a gondemnir  yn  mhawb,  ac  yn  mhawb  yn  mhob 
agwedd  o liono. 

Llawer  ymgais  a wnaed  cyn  hyn  er  cael  allan  pa  fodd  y 
daeth  pechod  i’r  byd  hwn  ar  y cyntaf.  Gwyddom  mai 
estron  (foreigiier)  ydyw  i’n  byd  ni.  Bu  adeg  pan  nad 
oedd ; ac  y mae  cyfnod  mewn  addewid  pan  na  fydd.  Yn 
ngwyneb  fod  y Beibl  mor  gynnil  yn  ei  gofnodiad  o’r  pa  fodd 
a’r  pa  bryd  y gwnaeth  pechod  ei  ymddangosiad  cyntaf,  rhy 
brin  y llwydda  ymchwiliadaeth  ddynol  i ddyfod  o hyd  i 
fanylion  y gwirionedd  galarus.  Gwell  gadael  iddo  hyd  nes 
cael  goleuni  cliriach. 

Os  na  ddywedir  yn  egiur  pa  fodd  y daeth  pechod  iV  byd, 
dysgir  peth  pwysicach  yn  ei  gylch,  sef  pa  fodd  i’w  gael  allan 
oV  byd.  Nid  pa  fodd  y cafodd  y dyn  ddamwain  sydd  yn 


24 


YR  YMDRECH  AFLWYDDIANNUS. 


bwysig,  oiid  pa  íbdd  i'w  wella  olioid,  &c.  Mae  bodolaetli 
pecliod  yn  ffaitli,  a’i  ddylaiiwad  andwyol  yn  daenedig 
dros  yr  lioll  ddaear ; a cliyn  cael  gwared  oliono,  rliaid 
cael  dynion  a Diiw  i gydweithredii, — dynion  i’w  addef  a’i 
adael  ar  y naill  law,  a Diiw  i dosturio  a tliriigarliaii  ar  y 
llaw  arall.  Nid  yw  dyn,  mae’n  wir,  wrtli  ddiwygio,  yn 
liaeddu  maddeuant ; ond  gan  fod  Duw  yn  ei  ofyn  fel  ammod, 
rliaid  iddo  ei  gael.  Mae  y testyn  yn  awgryinii  daii  wir- 
ionedd,  yn  cadarnliau  daii  wirionedd,  ac  yn  dysgu  daii  wir- 
ionedd. 

I.  Y DDAü  WIRIONEDD  A AWGRYMIR. 

1.  Fod  dynion  Vw  cael  sydd  yn  caììi-ymddwyn  at  eu 
pecliodau, — “ Eii  ciiddio.” 

(a.)  Trwy  fod  yn  ddiystyr  olionynt.  Mae  modd  cyn- 
nefino  a gwneutliur  drwg,  ac  i hyny  arwain  dyn  i bechu  yn 
ddiarwybod  iddo  ei  Inin.  Y rheswni  fod  cynnifer  yn  myned 
trwy  gyfres  o becliodau  mor  ddidaro,  ydyw  diffyg  ystyriaeth. 
Ceir  rhai  yn  gwneyd  rhagdrefn  iddynt  eii  Ininain  ar  ddech- 
reu  yr  wythnos,  gan  benderfynii  ei  gweithio  allan  cyn  nos 
öadwrn.  Ond  pe  rhoddent  ystyriaeth  briodol  am  can  lleied 
ag  hanner  mynyd,  fod  Diiw  yn  gwylio  eu  symrnudiadau,  ac 
yn  penderfynu  dwyn  pob  gweithred  i farn,  torent  eu  cynllun- 
iau  cyn  hanner  eii  cyflawni.  Mae  diystyrwch  o bechod  yn 
amdo  rhy  deneii  i’w  gadw  o’r  golwg  yn  hir. 

(h.)  Trwy  eii  gwadii.  Un  o brif  bechodau  y byd  ydyw 
gwadu  pechod.  Mae  pecliod  yn  rhy  wan  i ymgynnal  heb 
gydymaith  i’w  gynnorthwyo.  Dyna  ydyw  gwadu, — pechod 
yn  attegu  pechod.  Ond  faint  bynnag  fydd  nifer  y cynnal- 
byst  hyn  dan  yr  adeilad,  mae  y sylfaen  yn  rhy  dywodlyd 


YR  YMDRECH  AFLWYDDIANNUS. 


25 


i ddal  y ddryc-liin ; liwyr  neu  liwyracli  hyn  fydd  ei 
lianes  : — “ A’r  gwlaw  a ddisgynodd,  a’r  llifeiriant  a ddaeth- 
ant,  a’r  gwyntoedd  a chwythasant,  ac  a gurasant  ar  y tỳ 
hwnw  ; ac  efe  a syrthiodd,  a’i  gwymp  a fu  fawr.”  Gobeithio 
y bydd  y tenant  wedi  ífoi  ohono  mewn  pryd  ; oblegyd  mor 
sicr  ag  i Achan,  Ananias,  Saphira,  &c.,  gael  eu  dal  yn  eu 
drygioni,  fe  ddiosgir  pob  cyfrwys  o’i  fíalsder,  a dynoethir 
pob  anudonwr  o’i  dwyll. 

(c.)  Trwy  briodoli  yr  achos  ohonynt  i ereill.  Mae  hwn 
yn  hen  gynllun  o ymesgusodi, — mor  hen  ag  Adda : “ Y 
wraig  a roddaist  i mi  a’m  twyllodd.”  Parha  y pechod  hwn 
yn  hynod  boblogaidd  y dyddiau  hyn  ; ceir  naw  o bob  deg  yn 
beio  yr  amgylchiadau  yn  lle  eu  hunain.  Faint  bynnag 
o bwysau  sydd  yn  yr  esgus  hwn,  mae  yn  rhy  ysgafn  i glor- 
iannau  Duw,  &c.  Nis  gellir  beio  yr  anifail  am  gyfeirio  ei 
gamrau  tua’r  lladdfa ; cael  ei  yru  y mae,  heb  ewyllys  o’i 
eiddo  ei  hun  yn  y weithred.  Dyn  yn  wahanol,  &c. 

2.  Fod  ereill  yn  iawn  ymddwyn  at  eu  pechodau.  “ Eu 
haddef  a’u  gadael.”  Dyma  ddosparth  yn  amcanu  at  yr  hyn 
sydd  yn  ei  allu.  Mae  cuddio  pechod  yn  ormod  o orchwyl  i 
ddyn,  ónd  ei  addef  a’i  adael  yn  alluadwy  iddo. 

Mae  y ddau  ymadrodd  hyn,  “ addef  ” a “ gadael,”  yn  cyn- 
nwys  bywyd  ar  ei  hyd — y gorphenol  a’r  dyfodol.  At  bech- 
odau  y gorphenol  y cyfeiria  y cyntaf ; anmhossibl  galw  ddoe 
yn  ol,  a dadwneyd  y gweithredoedd  a gyíiawnwyd.  Daeth 
pob  dydd  i’n  meddiant  fel  papyr  gwyn  o law  Duw  ; darfu  i 
ninau  ei  lenwi  â rhyw  fath  o ysgrifen : ond  o ran  dim 
fedrwn  wneyd  i’r  ysgrifen  mwy,  erys  fel  y mae,  pa  un  byn- 
nag  ai  o'n  plaid  neu  i’n  herbyn.  Yr  oll  fedrwn  wneyd 

B 


26 


YK  YMDRECH  AFLWYDDIANNUS. 


ydyw  addef  ein  pecliodau,  galaru  o’u  lierwydd,  ac  ymbil  am 
drugaredd.  Ond  mewn  perthynas  â’r  dyfodol,  y mae  gor- 
chwyl  arall  yn  dyfod  i’n  rhan — peidio  pechu,  gwrthwynebu 
diafol,  rhoddi  heibio  bob  pwys  a’r  pechod  parod  i’n  ham- 
gylchu,  ymwrthod  â phob  drwg  yn  mhob  agwedd  ohono,  &c. 
Ffrwythau  addas  i edifeirwch  ydyw  diwygiad  buchedd ; ni 
ellir  addef  y drwg  a gyílawnwyd  heb  ei  adael  yn  y dyfodol. 
Pa  les  i’r  meddwyn  addef  y pechod  o ddyrysu  ei  synwyrau  yn 
y dafarn  nos  Sadwrn  diweddaf,  os  bydd  iddo  ddychwelyd 
eilwaith  fel  ci  at  ei  chwydfa?  “ Megys  y mae  y ci  yn 
dychwelyd  at  ei  chwydfa,  felly  y mae  y ífol  yn  dychwelyd 
(adwneuthur)  at  ei  ffolineb:”  Preg.  xxvi.  11). 

II.  Y DDAU  WIRIONEDD  A GADARNHEIR. 

(a.)  Afiwyddiant  y sawl  a guddio  ei  hechod,  “ Ni 
Iwydda.”  Mawr  yr  ymdrech  a wneir  i guddio  pechod. 
Heblaw  bod  yn  ddiystyr  ohono,  ei  wadu,  a’i  briodoli  i ereill, 
ceir  rhai  yn  ymdrechu  cuddio  eu  hunain  i’r  dyben  hwn — 
yn  dianc  i wledydd  pell,  ac  hyd  y nod  yn  cyílawni  hunan- 
laddiad.  Ondlle  bynnag  yr  êl  dyn,  bydd  yn  anmhossibl  iddo 
ffoi  rhag  ei  gydwybod,  a thu  allan  i derfynau  yr  Hollbre- 
senol.  Bydd  gofyniad  y Salmydd  yn  briodol  iddo  yn  mhob 
man  : “ I ba  le  yr  af  oddiwrth  dy  Ysbryd,  ac  i ba  le  y ffoaf 
o’th  wydd  ? &c.”  Bydd  yr  ymadrodd  “ ni  Iwydda  ” yn  erlyn 
ar  ei  ol  i bob  cẁr  o’r  greadigaeth.  Ehai  blynyddoedd  yn  ol, 
darganfyddwyd  morfil  o gryn  faintioli  ar  draeth  Llanilltyd 
Fawr,  a thryfer  {harpoon)  yn  gladdedig  yn  ei  gnawd.  Er 
i’r  creadur  hwnw  Iwyddo  i ddianc  o afael  ei  drywanydd,  ac 
ymrwyfo  feallai  trwy  filltiroedd  lawer  o ddyfroedd  cyn  cyr- 
haedd  y fan  hono,  methodd  ag  ymryddhau  oddiwrth  yr 
offeryn  a brofodd  yn  farwol  iddo, — glynodd  y biccell  ynddo 


YR  YMDRECH  AFLWYDDIANNUS. 


27 


nes  trengodd.  Mae  pechodau  cuddiedig  fel  ‘‘  piccellau  tan- 
llyd  y fall  ” yn  nghydwybod  yr  euog.  Teimlai  Dafydd  fod 
ei  esgyrn  yn  crino,  a’i  irder  yn  sychu  tra  y cuddiai  ei  bechod 
oddiwrth  yr  Arglwydd.  “ Tra  y tewais,  heneiddiodd  fy 
esgyrn,  gan  fy  rhuad  ar  hyd  y dydd.  Canys  trymhaodd  dy 
law  arnaf  ddydd  a nos  : fy  irder  a dröwyd  yn  sychder  haf. 
Addefais  fy  mhechod  wrthyt,  a’m  hanwiredd  ni  chuddiais  : 
dywedais,  Cyífesaf  yn  fy  erbyn  fy  hun  fy  anwiredd  i’r 
Arglwydd  ; a thi  a faddeuaist  anwiredd  fy  mhechod.  (Ps. 
xxxii.  3 — 5.) 

(2.)  Llwyddiant  y sawl  a'i  haddefo  ac  a'i  gadawo,  A 
gaiíf  drugaredd.”  Ni  ellir  meddwl  am  gyfarfyddiad  mor 
ddedwydd  â hwn, — dyn  yn  cyfarfod  â Duw  i dderbyn  tru- 
garedd,  a Duw  yn  cyfarfod  â dyn  i’w  rhoddi.  Pe  dygwyddai 
i angel  fyned  rhyngddynt  ar  y pryd  a dangos  anfoddlonrwydd, 
trawsífurfid  ef  i sypyn  o Iwch  ar  eiliad,  a theflid  ef  dros 
ganllawiau  gogoniant  i eigionau  trueni  a gwae. 

III.  Y DDAU  WIRIONEDD  A DDYSGIR. 

(1.)  Methianty  naill  o herwydd ymaflyd  rnewn  gorchwyl 
nad  yw  yn  perthyn  iddo, — “ cuddio  pechod.”  Gwaith 
perthynol  i Dduw  yn  unig  ydyw  cuddio  pechodau ; pwy 
bynag  arall  ryfyga  wneyd  hyn,  bydd  adgyfodiad  yn  rhwym 
0 ddilyn.  Daw  ein  pechodau  i fyny  trwy  bob  peth  roddwn 
ni  arnynt.  “ Eithr  yr  ydym  ni  oll  megys  peth  aflan,  ac 
megys  bratiau  budron  yw  ein  holl  gyfiawnderau  ; a megys 
deilen  y syrthiasom  ni  oll ; a’n  hanwireddau,  megys  gwynt, 
a’n  dug  ni  ymaith.”  Daw  gwynt  yr  Hydref  heibio  i 
chwalu’r  dail,  dinothi’r  pechodau,  gan  ein  gadael  ar  y maes 
yn  ddiymgeledd  ; ond  os  cymmer  Duw  at  eu  claddu,  Efe  a’u 


28 


YK  YMDRECH  AFLWYDDIANNUS. 


cuddia  mewn  man  na  ddaw  Ef  ei  hun  o hyd  iddynt. 
“ Canys  ti  a deflaist  fy  holl  bechodau  o’r  tu  ol  i’th  gefn.” 
(Es.  xxxviii.  17.)  “ A thi  a defli  eu  holl  bechodau  i ddyfn- 

deroedd  y môr.”  (Mic.  vii.  19.)  Mae  Duw  yn  gosod  lawn 
ei  Fab  ar  bechodau  ei  bobl,  pwysau  anfeidrol  yr  hwn  a’u 
ceidw  yn  gladdedig  yn  oes  oesoedd,  &c. 

(2.)  Llwyddiant  y llall  yn  ei  waith  ei  hun,  “ Addef 
pechod  a’i  adael.”  Ymadawiad  â phechod  ydyw  y cam 
cyntaf  at  Dduw,  a maddeuant  o hono  sydd  gymhwysiad  i’r 
nefoedd.  Yr  olygfa  fwyaf  swynol  i angylion  ydyw  gweled 
dyn  a Duw  yn  gwneyd  eu  gwaith  priodol  eu  hunain, — dyn 
yn  edifarhau,  a Duw  yn  maddeu  ; dyn  yn  wylo  yn  herwydd 
ei  aflendid,  a Duw  yn  canu  wTth  ei  olchi  yn  ngwaed  ei  Fab  ; 
dyn  yn  gwaeddi  ‘‘  Cadw  fi,  canys  darfu  am  danaf,”  a Duw 
yn  ateb  o’r  orsedd  “ Y"n  dy  waed  bydd  fyw.”  Gofalwn  ni 
am  wneyd  ein  rhan,  a gofala  Duw  am  ei  ran  yntau ; a 
rhyngom  ein  dau,  byddwn  yn  rhwym  o’r  nefoedd. 


PEEGETH  III. 


ESGYNIAD  CEIST. 

“ Ac  Efe  a’u  dug  hwynt  allan  hyd  yn  Bethania ; ac  a gododd  ei 
ddwylaw,  ac  a'u  bendithiodd  hwynt.  Ac  fe  a ddarfu,  tra  yr  oedd  Efe 
yn  eu  bendithio  hwynt,  ymadael  o hono  Ef  oddi  wrthynt,  ac  Efe  a 
ddygwyd  i fyny  i’r  nef.” — Luc  xxiv.  50,  51. 

A^^jóAN  gymmerodd  amgylchiadau  y testyn  le,  yr  oedd  yr 
Arglwydd  lesu  wedi  newid  ochr  ag  angeu.  Ychydig 
wythnosau  yn  ol  yr  oedd  yr  ochr  hyn  i angeu.  Yr 
oedd  y groes  a’r  gwaradwydd  rhyngddo  â’r  llawenydd  a 
osodwyd  iddo  gan  y Tad  ; ond  yn  awr,  mae  y groes  wedi 
ei  dyoddef,  y gwaradwydd  wedi  ei  ddiystyru,  ac  yntau  yn 
ffarwelio  â’r  ddaear  am  lawenydd  tragywyddol  y nef. 

Cymmerodd  ei  ddysgyblion  gydag  Ef  i le  ei  esgyniad ; yr 
oedd  am  iddynt  hwy  o bawb  gael  yr  olwg  ddiweddaf  arno  yn 
y byd  hwn,  a bod  yn  llygad-dystion  o’i  ymadawiad  i’r  nef. 
Nid  oes  hanes  i neb  ei  weled  yn  y weithred  o godi  oddiwrth 
y meirw,  o leiaf  ni  welodd  y dysgyblion  Ef ; dichon 
nad  oedd  hyny  yn  bwysig,  gan  y bwriadai  iddynt  gael  ei 
weled  ar  ol  codi.  Gwelsant  Ef  ar  ol  codi, — “ Bu  yn  weledig 
iddynt  dros  ddeugain  niwrnod,”  ac  ymddangosodd  iddynt 
trwy  lawer  o arwyddion  sicr.”  Cawsant  brofion  diamheuol 
mai  Efe  oedd  yr  Hwn  fu  yn  eu  tywys,  eu  dysgu,  a’u  ham- 


30 


ESGYNIAD  CRIST. 


ddiffyn  yn  ystod  y tair  blynedd  blaenorol,  ac  a fu  farw 
drostynt  ychydig  wythnosau  cyn  hyny.  Ond  wrth  esgyn, 
yr  oedd  yn  angenrheidiol  iddynt  gael  golwg  arno  yn  yr  act 

0 ymadael ; oblegyd  heb  hyny,  ni  fuasent  yn  gallu  dweyd  i 
ba  le  yr  aethai.  Yr  oedd  yn  briodol  iddynt  hwy  fod  yn 
dystion  o’i  esgyniad  yn  gystal  ag  o’i  adgyfodiad ; a chan 
iddynt  ei  weled  yn  y weithred  o esgyn,  yr  oeddynt  yn  alluog 

1 wynebu  ar  y byd,  a chyhoeddi  heb  ofni  gwrthwynebiad, 
“ Yr  lesu  hwn  a ddyrchafodd  Duw  â’i  ddeheulaw,  yn 
dywysog,  ac  yn  lachawdwr,  i roddi  edifeirwch  i Israel,  a 
maddeuant  pechodau.  A nyni  ydym  ei  dystion  Ef  o’r 
pethau  hyn,  a’r  Ysbryd  Glân  hefyd,  yr  hwn  a roddes  Duw 
i’r  rhai  sydd  yn  ufuddhau  iddo  Ef.”  (Act.  v.  31,  32.) 
Gwnawn  rai  sylwadau  yn  mhellach  ar  esgyniad  y Gwaredwr^ 
— I.  Lle  ei  ymadawiad.  II.  Dull  ei  ymadawiad.  III. 
Dyben  ei  ymadawiad. 

I.  Lle  ei  ymadawiad. 

Barnodd  Mab  Duw  yn  briodol  ymadael  â’r  ddaear  oddiar 
ben  un  o’i  mynyddoedd  hi.  Wrth  olrhain  ei  hanes,  fe  gan- 
fyddir  fod  rhai  o ddygw^ddiadau  (os  dygwyddiadau  hefyd,) 
hynotaf  ei  oes  wedi  cymmeryd  lle  ar  fynyddoedd.  Ar 
fynydd  y gweddnewidiwyd  Ef ; rhyw  fynydd  a ddewisodd  yn 
bwlpud  iddo  ei  hun  i draddodi  pregeth  gyfoethog  y gwyn- 
fydau,  &c. ; i fynyddoedd  y rhan  amlaf  yr  ymneillduai  yn 
mrig  yr  hwyr  i weddîo  ar  hyd  y nos  ; ac  ar  gyfrif  ei  farwol- 
aeth  ar  Galfaria,  mae  hwnw  yn  dalach  o’i  ben  nâ  mynydd- 
oedd  uchaf  y byd  ; ac  yn  awr,  wrth  ganu’n  iach  i’r  byd  hwn 
0 ran  ei  berson,  dewisa  wneyd  hyny  oddiar  ben  mynydd. 
Cwestiwn  naturiol  iawn  ydyw,  Paham  oddiar  íynydd  ? Ond 
hawddach  i’w  ofyn  nâ’i  ateb. 


ESGYNIAD  CRIST. 


31 


Diaii  fod  rlieswm  am  liyn  fel  am  yr  oll  o’i  ymddyg- 
iadau  ereill,  er  nad  ydyw  wedi  gweled  yn  briodol  hysbysu 
y rheswm  hwnw  i ni.  Yn  ngwyneb  absenoldeb  ysgrythyr, 
cynnygiwn  yr  ystyriaethau  canlynol : — 

(1.)  Rhag  hod  un  arnheuaeth  parthed  ei  fynediad  Vr 
nef,  Nid  oedd  y dysgyblion  etto  wedi  deall  yn  drwyadl 
natur  teyrnas  y Messiah  ; yr  oedd  eu  syniadau  yn  parliau  i 
fod  mor  ddaearol,  fel,  pan  osodwyd  ei  goríf  yn  y bedd,  y tyb- 
ient  fod  eu  holl  obeithion  hwythau  yn  gladdedig  gydag  Ef. 
“ Yr  oeddem  ni  yn  gobeithio  maiEfe  oedd  yr  un  a waredai 
yr  Israel.”  A phan  hysbyswyd  iddynt  am  ei  adgyfodiad, 
buont  hwyrfrydig  i gredu  nes  cael  prawf  boddhaol  trwy  eu 
synwyrau  coríìbrol.  Llawer  llai  yn  ddiau  y buasent  yn 
credu  yn  ei  esgyniad,  pe  na  welsent  Ef  yn  yr  act  o’u  gadael. 

Gallasai  ei  waith  yn  esgyn  o’r  gwastadedd  fod  yn  achlysur 
i’r  gelynion  haeru  nad  aethai  i’r  nef,  ond  i’r  mynyddoedd  ; 
ond  gan  mai  oddiar  gopa’r  mynydd  y cychwynodd  ei  daith 
am  d}'  ei  Dad,  nid  oedd  lle  i amheuaeth  osod  ei  throed  i 
lawr,  oblegyd  nid  oedd  lle  iddo  aros  ar  ol  gadael  pen  y 
mynydd,  nes  iddo  gymmeryd  ei  sedd  ar  ddeheulaw  y 
mawredd  yn  y goruwchleoedd.  Yno  yr  aeth,  yno  y mae, 
ac  yno  y bydd,  “ hyd  amseroedd  adferiad  pob  peth.”  (Act. 
iii.  21.) 

(2.)  Fel  y byddai  Vr  ddaear  wneyd  ei  rhan  yn  ei 
ddyrchafíad,  Anrhydedd  i’r  ddaear  oedd  cael  ei  gynnorth- 
wyo  i esgyn  mor  agos  i’r  nef  ag  oedd  modd,  cyn  iddo  fyned 
yn  ei  nerth  ei  hun.  Bu  ganddi  hi  law  yn  ei  ddarostyngiad. 
“ Eithr  Efe  a ddyrchafodd,  beth  yw  ond  darfod  iddo  hefyd 
ddisgyn  yn  gyntaf  i barthau  isaf  y ddaear.”  (Eph.  iv,  9.) 


32 


ESGYNIM)  CRIST. 


Disgynodd  o barth  i barth,  ac  ni  arosodd  iies  cael  ei  hun 
yn  y parthau  isaf.  Mae  gwahanol  farnau  rnewn  perthynas 
i “ barthau  isaf  y ddaear  ; ” ond  pa  le  bynag  yr  oedd,  dyna 
drobwynt  bywyd  Mab  Duw  tuag  i fyny.  Gran  i’r  ddaear 
fod  yn  gynnorthwyol  i’w  ddarostyngiad  i’r  inan  iselaf  yn  ei 
warth,  dyma  gyíle  iddi  yn  bresenol  i’w  gynnorthwyo  yn  ei 
ogoneddiad,  trwy  ei  godi  mor  agos  ag  oedd  yn  ddichonadwy 
iddi  i’r  gogoniant,  cyn  iddo  esgyn  yn  ngherbyd  y cwmmwl 
i fwynhau  gwobr  ei  lafur. 

Y mynydd  oedd  yr  Olewydd.  Lle  cyssegredig  yn  ddiau 
yn  hanes  y Gwaredwr  oedd  mynydd  yr  Olewydd  ; ar  droed 
hwn  yr  oedd  gardd  Gethsemane,  lle  y dywediriddo  Ef  a’i 
ddysgyblion  fynych  gyrchu.  “ Oblegyd  inynych  y cyrchasai 
yr  lesu  a’i  ddysgyblion  yno.”  (loan  xviii.  2.)  Yno  y bu 
mewn  ymdrech  meddwl  yn  gweddîo  yn  ddyfalach  ; yno  y 
rhoddodd  ei  hun  i fyny  i ddwylaw  y Ehufeinlu,  ac  y 
dywedodd,  “ Os  inyfi  yr  ydych  yn  ei  geisio,  gadewch  i’r 
rhai  hyn  fyned  ymaith.”  (loan  xviii.  8.)  I lechweddau 
hwn  yr  ymneillduai  ar  lawer  noson,  i ddal  cymundeb 
dystaw  â’i  Dad,  ar  ol  llafiir  caled  y dydd  ar  y gwastadedd  ; 
ac  yno  â’i  weddîau  anllafaredig  y purai  yr  awyrgylch  a 
dewychid  gan  iaith  annuwiol  a chableddus  trigolion  Jeru- 
salem.  Nid  rhyfedd  gan  hyiiy  iddo  ymadael  â’r  ddaear 
oddiar  yr  Olewydd. 

Y gymmydogaeth  oedd  Bethania.  Os  esgyn  i’r  nef  o 
ben  yr  Olewydd,  pa  beth  allasai  fod  yn  fwy  naturiol  iddo 
nâ  myned  yno  o ardal  Bethania  ? Yno  yr  oedd  y teulu  a 
hoífai  yn  cartrefu  ; yno  y profodd  ei  hun  egluraf  yn  ‘ adgy- 
fodiad  a bywyd,’  trwy  weithredu  yr  adgyfodiad  ar  raddfa 
{scale)  fach.  Os  oedd  ganddo  gartref  ar  y ddaear,  Bethania 


ESGYNIAD  CRIST. 


33 


oeclcl  liwnw ; yiio  y caíbdd  ddwfr  i’w  draed  ar  ol  teithiau 
blinedig  y dydd,  ac  enaint  i’w  ben  ; yno  yr  oedd  Martlia  fu 
yn  gweini,  a Mair  fu  yn  eistedd  wrth  ei  draed,  gan  wrandaw 
ac  addoli.  Pe  buasai  yn  esgyii  o lawer  lle,  buasai  yr 
adgofion  diweddaf  vn  rhai  annymunol,  ac  anaddas  i natur  y 
wlad  yr  oedd  ar  fyned  iddi.  Yr  oedd  Nazareth,  er  yn  gartref 
iddo  dros  fwyafrif  blynyddoedd  ei  oes,  yn  lle  annghymhwys 
iddo  fyned  o hono  i’r  nef  ; oblegyd  yno  y dygasant  Ef  hyd 
ael  y bryn,  yr  hwn  yr  oedd  eu  dinas  wedi  ei  hadeiladu  arno, 
ar  íedr  ei  fwrw  Ef  bendramwnwgl  i lawr.  (Luc  iv.  29. ) A 
Jerusalem  yr  un  modd ; oblegydyno  y rhwygasant  yr  awyr 
â’u  bloeddiadau  uffernawl,  “ Ymaith  ag  Ef,  croeshoelier  Ef.” 
(Mat.  xxvii.  22.)  Ond  wrth  esgyn  i’r  nef  o ardal  Bethania, 
yr  oedd  yn  cario  yn  ei  fynwes  adgofion  o garedigrwydd  y 
ddaear,  pa  rai  fyddent  yn  bleser  iddo  feddwl  am  danynt  pan 
ar  ddeheulaw  ei  Dad  yn  eiriol  dros  droseddwyr. 

II.  Gair  ar  ddull  ei  ymadawiad. 

Mae  rhywbeth  yn  y geiriau  sydd  yn  awgrymu  arafwch  a 
hunan-lywodraethiad.  Yr  oedd  mor  gyfarwydd  â’r  daith, 
y cwmpeini,  a’r  lle  yr  oedd  yn  myned  iddo,  fel  y mae  yn 
gallu  llwyr  feddianmi  ei  hitn,  heb  gymmaint  ag  ol  brys  i’w 
ganfod  ynddo.  Yn  y lleill  a gymmerwyd  i’r  nef,  gyrff  ac 
eneidiau,  mae  eu  hanes  yn  awgrymu  rhyw  gymmaint  o swn 
sydynrwydd  a diesmwythdra.  Am  Enoch  y dywedir, 
“ Enoch  a rodiodd  gyda  Duw,  ac  ni  chaed  ef.”  Mae  yn 
bossibl  i rywrai  fod  yn  chwilio  am  dano,  a bod  y teuhi  yn 
ei  ddysgwyl  gartref  fel  arferol  yn  mrig  yr  hwyr,  ond  ‘ ‘ ni 
chaed  ef.”  Arferai  ymweled  ag  annuwiolion  ei  gymmyd- 
ogaeth,  i’w  cynghori  a’u  rhybuddio  i adael  eu  drygioni  a 


84 


ESGYNIAD  CRIST. 


dycliwelyd  at  yr  Arglwydd.  Wrth  ei  weled  yn  hẁy  nag 
arfer,  ymholent  yn  ei  gylch,  gan  ddywedyd,  “ Pa  le  mae  yr 
hen  batriarch  cyhyd  cyn  dyfod  i edrych  am  danom  ? mae  yn 
hvvy  nag  arfer  y tro  hwn.  A ydyw  yn  afiach,  tybed  ? neu, 
a oes  rhywbeth  wedi  dygwydd  iddo  ? ” Mae  yn  anmhossibl 
i’r  byd  golli  cymmeriad  fel  Enoch  heb  weled  ei  eisieu.  Ond 
er  chwilio  ac  ymofyn,  nid  oes  hanes  o hono  ar  glawr  daear. 
“ Ni  chaed  ef,”  a hyny  am  y rheswm  “ ddarfod  i Dduw  ei 
symmud  ef.”  Mae  hanes  Elias  drachefn  yn  gyífroüs  iawn. 
Dacw  ef  a’i  gyfaill  ymlyngar  Eliseus,  yn  cyd-deithio  o 
Gilgal  i Bethel,  yna  o Bethel  i Jericho,  a thros  yr  lorddonen 
ar  dir  sych,  ac  yn  ddisymmwth,  “ Wele  gerbyd  tanllyd,  a 
meirch  tanllyd  ” yn  gwahanu  y ddau  oddiwrth  eu  gilydd, 
ac  “ Elias  yn  dyrchafu  mewn  corwynt  i’r  nef.”  A chlöir  y 
cwbl  i fyny  gan  ddolef  athrist  Eliseus,  “ Fy  nhad,  fy  nhad, 
cerbyd  Israel  a’i  farchogion.  Ac  nis  gwelodd  ef  mwyach  ; 
ac  efe  a ymaflodd  yn  ei  ddillad  ac  a’u  rhwygodd  yn  ddeu- 
ddarn.”  (2  Bren.  ii.)  Yr  oedd  Paul  hefyd  yn  hollol  an- 
wybodus  o’r  modd  y cymmerwyd  ef  i’r  drydedd  nef.  Daeth 
yr  amgylchiad  yn  fyw  i’w  feddwl  yn  mhen  pedair  blynedd 
ar  ddeg  wedi  iddo  gymmeryd  lle  ; ond  pa  un  ai  yn  y coríf 
ai  allan  o hono  y cymmerwyd  ef  i’r  wibdaith  wybrenol,  ni 
wyddai.  Yr  unig  beth  a gofiai  oedd,  mai  ei  ‘ gipio  ’ a gafodd 
i fyny  i Baradwys.  Gair  ydyw  ‘ cipio  ’ sydd  yn  dynodi  sym- 
mudiad  sydyn  o’r  naill  le  i’r  llall,  lieb  weithrediad  nac 
ewyllysiad  o du  y dyn  ei  hun.  Ond  am  yr  Arglwydd  lesu, 
mae  yn  weithredydd  pwyllog  yn  yr  amgylchiad.  Edrychai 
y dysgyblion  arno  yn  araf  ymgodi  trwy  awyrgylch  glir  pen 
y mynydd  ; sylwent  arno  fel  pe  byddai  yn  ymddangos  yn 
feinach  ac  yn  llai  fel  yr  oedd  yn  pellhau  oddiwrthynt,  nes 


BSGYNIAD  CRIST. 


35 


o’r  diwedd  i’r  cwmmwl  ymfíuríio  yn  amwisg  am  dano,  a'i 
dderbyn  allan  o’u  golwg  liwynt. 

Ymadawodd  hefyd  yn  y weithred  o fendithìo,  Syniad 
cyssurus  i’r  saint  fyfyrio  arno  ydyw,  mai  gweithred  ddi- 
weddaf  eu  Harglwydd  .cyn  ymadael  â’r  byd  oedd  eu  ben- 
dithio.  Ymadawodd  â hwynt  gan  fendithio,  a bendithiodd 
hwynt  wrth  ymadael.  Wrth  fyned  i mewn  i’w  dangnefedd 
ei  hun,  gadawodd  dangnefedd  ar  ei  oli’w  ganlynwyr.  “ Yr 
wyf  yn  gadael  i chwi  dangnefedd  ; fy  nhangnefedd  yr  ydwyf 
yn  ei  rodddi  i chwi.”  (loan  xiv.  27.)  Mae  y gAvynt  a’r 
môr  yn  gostegu  o’u  mewn  gyda  rhoddiad  y fendith  ymad- 
awol  iddynt,  yr  hyn  sydd  yn  cyfrif  am  eu  gwaith,  ar  ol 
addoli,  yn  dychwelyd  i Jerusalem  gyda  llawenydd  mawr. 
Dichon  er  hyny  mai  bendith  oedd  hon  i aros  rhoddiad  ben- 
dith  fawr  arosol  dydd  y Pentecost.  Gan  fod  deng  niwrnod  i 
gyfryngu  rhwng  ei  esgyniad  Ef  a disgyniad  yr  Ysbryd  Glân, 
gall  mai  ei  ddyben  wrth  gyfranu  y fendith  hon  oedd,  eu 
cynnal  yn  y cyfamser. 

Yr  oedd  pryder  annesgrifiadwy  yn  y Deheudir,  yn  en- 
wedig  yn  Nghymoedd  y Ehondda,  pan  garcharwyd  y glowyr 
hyny  i fewn  dan  y ddaear.  Er  mwyn  eu  cadw  yn  fyw  nes 
dyfod  0 hyd  iddynt,  penderfynwyd  ebillio  tyllau  trwy  dew- 
drwch  y glo  allan  i’r  gwagle  lle  yr  oeddent  yn  amgauedig  ; 
ar  ol  llwyddo  yn  hyn,  gwthient  bibellau  yn  llawn  o ymborth 
drwy  y tyllau,  er  eu  diwallu,  nes  eu  cael  oddiyno.  Er  nad 
oedd  yr  ymborth  hwn  ond  ychydig,  yr  oedd  yn  ddigon  iddynt 
yn  eu  cyflwr  caethiwus,  ac  i’w  cadw  mewn  dysgwyliad  hyder- 
us  am  y cyflawnder  oedd  yn  eu  haros  yn  y gymmydogaeth 
pan  ddeuent  allan.  Mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  adn.  49 
yn  gorchymmyn  i’w  ddysgyblion  aros  yn  ninas  Jerusalem, 


36 


ESGYNIAD  CEIST. 


nes  iddo  Ef  anfon  addewid  y Tad  arnynt.  Yn  Jerusalem 
yr  oeddent  i gael  eu  gwisgo  â nerth  o’r  uchelder ; 
yno  yr  oedd  y tywalltiadau  helaeth  i ddisgyn,  a’r  fendith 
arosol  i gael  ei  chyfranu.  Digon  gwir  fod  deng  niwrnod  i 
fyned  heibio  cyn  y byddai  ihyny  gymmeryd  lle,  ond  gofalodd 
lesu  roddi  digon  o ddefnydd  cynnaliaeth  yn  y fendith  ym- 
adawol  ar  ben  y mynydd  i’w  cadw  mewn  dysgwyliad  tawel 
a ífyddiog  am  y fendith  fawr  Bentecostaidd. 

III.  Dyben  ei  ymadawiad. 

Yy  ydym  yn  awr  yn  traethu  am  berson  na  wnaeth  ddim 
erioed  heb  fodganddo  ddyben  neillduol  i’w  gyrhaedd  trwyddo. 
Gwireddodd  y geiriau,  “ Y rnae  dyben  i’r  pethau  am  danaf 
fi,”  yn  mhob  symmudiad  o’i  eiddo.  Yr  oedd  dyben  i’w  ddy- 
fodiad  i’r  byd,  i w arosiad  dros  dymhor  ynddo,  ac  yn  awr 
i’w  fynediad  o hono. 

(1.)  Aeth  o'r  hyd  ir  dyhen  o gwhlhau  anican  ei  ddyfod- 
iad  Vr  hyd.  Yr  oedd  ei  dderchafiad  goruwch  yr  holl  nef- 
oedd  yn  rhan  o amcan  ei  ddisgyniad  i barthau  isaf  y ddaear. 
Y golled  fwyaf  i ddynoliaeth  yn  mhob  ystyr  fuasai  iddo 
adael  y ddaear  cyn  marw,  oblegyd  trwy  ei  farw  y cafwyd 
aberth,  iawn,  a chymmod ; ond  ar  ol  iddo  farw,  ennill  i’r 
byd  oedd  ei  fynediad  i’r  nef.  Heb  esgyn,  nid  oedd  modd 
ymddangos  gerbron  y Tad,  eiriol  dros  droseddwyr,  nac  anfon 
y Diddanydd  a’r  Argyhoeddydd  i lawr.  Cadwai  ei  olwg  yn 
barhaus  ar  y nef  yn  ystod  ei  ymdaith  ddaearol.  “ Mi  a 
ddaethum  allan  oddiwrth  y Tad,  ac  a ddaethum  i’r  byd  ; 
trachefn  yr  wyf  yn  gadael  y byd,  ac  yn  myned  at  y Tad.” 
(loan  xvi.  28.)  “ Buddiol  yw  i chwi  fy  myned  I ymaith  ; 

canys  onid  âf  fi,  ni  ddaw  y Diddanydd  atoch  ; eithr  os  mi  a 
âf,  mi  a’i  hanfonaf  Ef  atoch.”  Nid  yw  yn  debyg  y buasai 


ESGYNIAD  CEIST, 


37 


yr  Ysbryd  Glân  yn  gadael  y nef  o gwbl  nes  gweled 
fod  lesu  wedi  cyrliaedd  yno,  a gorseddu  ei  hun  ar 
ddelieulaw  ei  Dad.  Gadawodd  lesu  y ddaear  er  mwyn 
parotoi  y nef  i ddynion.  “ Yr  wyf  íi  yn  myned  i barotoi  lle 
i cliwi ; ” a daetli  yr  Ysbryd  Glân  i’r  ddaear  i barotoi  dynion 
i’r  nef.  “ Pan  ddel  Efe,  sef  Ysbryd  y gwirionedd,  Efe  a’ch 
tywys  i bob  gwirionedd.”  Trwy  y parotoi  yr  oclir  hon  yr 
addasir  dynion  i’r  nef,  a thrwy  y parotoi  yr  ochr  draw  yr 
addasir  y nef  i ddynion. 

[b.)  AethVr  nef  er  mwyn  diddyfnu  serchiadau  ei  hohl 
oddiar  y hyd.  Mae  gafael  rhywrai  yn  myned  yn  llai 
bob  dydd  yn  y byd  hwn,  ac  yn  dynach  yn  y byd  dyfodol. 
Gwaith  anhawdd  ydyw  dyfod  o hyd  i ddyn  cyfan  yn  y byd 
hwn ; mae  yr  anwyliaid  a ddygir  oddi  arnom  yn  angeu  yn 
dwyn  ymaith  ein  serch  gyda  hwy. 

Pan  oedd  Crist  ar  y ddaear,  yr  oedd  pob  peth  y dysgyblion 
ar  y ddaear  hefyd  ; a phan  yn  sôn  am  farw,  methent  a deall 
sut  yr  oedd  yn  bossibl  byw  hebddo.  “ Awn  ninnau  hefyd 
(meddent)  fel  y byddwn  feirw  gydag  Ef.”  Tybient  na  fuasai 
bywyd  yn  werth  ei  fyw  ar  ol  iddo  Ef  farw.  Pan  adawodd  y 
ddaear,  edrychent  yn  ddyfal  tua’r  nef ; a chredwn  nad  oedd 
yr  ‘ edrychiad  dyfal  ’ hwn  ond  specimen  o gyfeiriad  calonau  y 
saint  hyd  ddiwedd  y byd.  Mae  eu  serch  bellach  ar  y pethau 
sydd  uchod,  “ lle  mae  Crist  yn  eistedd  ar  ddeheulaw  Duẅ.” 

Mae  atdyniad  y nefoedd  mor  angerddol  gryf  i eneidiau  y 
duwiolion,  fel,  oni  baifod  y cyríî  sydd  amdanynt  yn  eu  cys- 
sylltu  wrth  y ddaear,  y byddent  yno  ar  eu  hunion.  Gan 
fod  eu  serch  yno  o’u  blaen,  byddant  hwythau  ar  ddydd  eu 
hymddatodiad  yn  rhwym  o fyned  yno  atynt.  “ Canys  lle  y 
mae  eich  trysor  chwi,  yno  y bydd  eich  calon  hefyd.”  Nid 


88 


ESGYNIBD  CRIST. 


yw  angeu  i r credadyn  yn  ddim  mwy  na  llai  nâ  “ dattod  a 
bod  gyda  Clirist.’' 

(3.)  Aetli  iY  nef  i'r  dyhen  i'w  ddysgyhlion  ymdeìmlo 
mwy  ai  cyfrifoldeh^  ac  ymdrechu  mwy  gyda'r  achos  yn  y 

hyd.  Yr  oedd  gan  lesu  waith  mawr  wedi  ei  dori  allan  i’r 
dysgyblion,  yr  liwn  hyd  yma  nid  oedd  ond  prin  wedi  ei 
ddechreu. 

Bod  yn  dystion  iddo.  “ Chwi  a fyddwch  dystion  i mi 
yn  Jerusalem,  ac  yn  holl  Judea,  a Samaria,  ac  hyd  eithaf  y 
ddaear.”  ( Act.  i.  8.)  Yr  oedd  y deyrnas  i fod  yn  seiliedig 
ar  dystiolaeth  yr  apostolion  am  gymmeriad,  dysgeidiaeth, 
gwyrthiau,  angeu,  adgyfodiad,  ac  esgyniad  yr  Arglwydd 
lesu.  Yr  oedd  Efe  yn  myned  i’r  nef  i’w  cynnrychioli 

hwy,  yr  oeddent  hwythau  i fyned  i’r  byd  i’w  gynnrychioli 
yntau.  Hwy  yn  unig  oedd  ganddo  yn  y byd  hwn  i gadw 
chwareu  teg  iddo  yn  ei  gefn. 

Gweithio  drosto.  Pregethu’r  efengyl,  ymosod  ar  gyfeil- 
iornadau  yr  oes,  planu  eglwysi,  ac  adeiladu’r  saint.  “ Nid 
wyf  yn  gweddîo  ar  i ti  eu  cymmeryd  hwynt  allan  o’r  byd, 
eithr  ar  i ti  eu  cadw  hwynt  rhag  y drwg.”  (loan  xvii.  15.) 
Yr  oedd  ar  y byd  angen  eu  gwasanaeth.  Os  oedd  y marw 
iawnol  i gael  ei  hysbysu,  a dynion  i gael  eu  hachub, — 
trwy  y dysgyblion  yr  oedd  hyny  i gymmeryd  lle.  Dichon 
mai  dyma  y ‘ gweithredoedd  mwy  ’ y soniai  am  danynt. 
“ Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i chwi,  yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  íi,  y gweithredoedd  yr  wyf  íi  yn  eu  gwneuthur,  yntau 
hefyd  a’u  gwna,  a mwy  na’r  rhai  hyn  a wna  efe  : oblegyd 
yr  wyf  íi  yn  myned  at  fy  Nhad,”  (loan  xiv.  12.)  Nid  mwy 
0 weithredoedd  ddywedir,  ond  ‘ gweithredoedd  mwy.'  Mae 


ESGYNIAD  CEIST. 


39 


cylioeddi  yr  ancliwiliadwy  olud  yn  fwy  yn  nghyfrif  Crist  na 
chyfiawni  gwyrthiau ; mae  achub  enaid  rhag  angeu,  a 
chuddio  lluaws  o bechodau,  yn  fwy  ac  anrhydeddusach 
gorchwyl  nâ  chodi’r  marw  naturiol  o’i  fedd.  Ac  y mae  Efe 
yn  ymadael  i’r  dyben  iddynt  i ymosod  ar  y gwaith  pwysig, 
ond  gogoneddus  hwn.  Gwelwyd  ambell  i deulu  weithiau 
yn  glynu  yn  ddiclor  wrth  eu  gilydd,  tra  fyddai  y rhieni 
byw  ; ond  wedi  iddynt  farw,  torai  y plant  eu  cartref  i fyny, 
ac  ymwasgarent  oddiwrth  eu  gilydd  dros  y gweddill  o’u  hoes. 
Tra  yr  oedd  yr  lesu  yma,  yr  oedd  ymlyngarwch  y dysgyblion 
wrtho  yn  ddidòr, — lle  bynag  y byddai  Ef  y byddent  hwythau 
fynychaf ; ond  yn  awr,  dyma  y Pen  teulu  yn  ymadael  am 
dŷ  ei  Dad,  ac  mewn  canlyniad,  ymwasgarodd  yr  aelodau  ar 
hyd  a lled  y byd  at  eu  dyledswyddau,  a rhai  o honynt  i 
beidio  cyfarfod  mwy  nes  cyfarfod  yn  y nefoedd.  Ychydig  o 
weithiau  yr  ymddangosodd  Crist  iddynt  yn  ystod  y deugain 
niwrnod,  a hyny  yn  ddiau  i’r  dyben  o gymmodi  eu  meddwl 
yn  raddol  á’i  ymadawiad  parhaus. 

(4.)  Aeth  Vr  nef  er  mwyn  bod  yn  agosach  Vw  bobl, 
Wrth  ddweyd  hyn,  yr  ydym  yn  tybied  fod  Cristyn  nes  atei 
bobl  yn  bresenol  nag  oedd  pan  ar  y ddaear.  Gwir  nas 
gwyddom  pa  le  y mae  y nefoedd,  na’r  pellder  sydd  rhyngom 
â hi ; 0 ran  agosrwydd  lleol,  dichon  fod  Crist  yn  agosach  i’r 
ychydig  gaiilynwyr  oedd  ganddo  y pryd  hwnw,  pan  ar  y 
ddaear  ; ond  yn  ei  ddylanwad,  ei  ras,  ei  atdyniad,  &c.,  mae 
yn  nes  yn  bresenol.  Os  yw  yr  haul  mewn  un  ystyr  yn 
mhellach  oddiwrth  y ddaear  yn  yr  hâf  nag  yn  y gauaf,  mae 
yn  agosach  mewn  ystyr  arall ; yn  yr  hâf  y gwelir  natur  yn 
adgyfodi  o’i  beddrod  gauafol,  anian  yn  gwenu,  y meusydd 
yn  prydferthu,  hîid  yn  tarddu  allan  i’r  hauwr,  a bara  i’r 


40 


ESGYNIAD  CRIST. 


bwytawr.  Felly  Crist,  ‘ Haul  Cyfiawncler,’  o’r  nef  mae  yn 
dylanwadu  fwyaf  ar  y ddaear ; oddi  yno  y mae  yn  tjnu 
fwyaf  ato  ei  liun.  Ycliydig  yn  gymliarol  a dynodd  ato  ei 
liun  yn  ystod  ei  weinidogaetli  bersonol,  ond  yn  y cyfarfod 
cylioeddus  cyntaf  ar  ol  ei  ymadawiad,  tynodd  dair  mil  o’r 
eneidiau  duaf  eu  lliw  i gychwyn  eu  gyrfa  tua’r  wlad  well, 
a’i  lianes  byth  er  hyny  ydyw,  “ chwanegu  beunydd  at  yr 
eglwys  y rhai  fyddent  gadwedig.”  (Act.  ii.  47.) 

Wrth  aros  yma,  buasai  ei  bresenoldeb  corfíbrol  yn  gyf- 
yngedig  i le  ac  amser,  ac  yr  oedd  hyn  y pryd  hwnw^  (pan 
nad  oedd  y cylch  ond  cymharol  fychan,  a’r  eiddo  yn  gym- 
harol  ychydig,)  yn  cael  ei  deimlo  yn  anfantais.  Yr  un 
g\Vyn  oedd  gaii  y ddwy  chwaer  o Bethania  pan  gyrhaeddodd 
lesu  yno.  “ Arglw^ydd,  pe  buasit  ti  yma,  ni  buasai  fy 
mrawd  faiwv.”  (loan  xi.  21,  32.)  Felpe  y dywedent,  “ Pe 
buaset  ti  yn  agos,  buasai  angeu  yn  cadw  yn  mhell ; ond 
pan  oeddit  ti  yn  nihell,  fe  feiddiodd  angeu  ddyfod  yn  agos.” 
^el,  erbyn  hyn,  mae  ei  achos  wedi  lledaenu,  ei  ganlynwyr 
wedi  lluosogi  ac  ymwasgaru  ar  hyd  a lled  y ddaear,  fel,  wrth 
fyned  oddiamgylch  gan  wneuthur  daioni  yn  ol  ei  arferiad, 
buasai  y mwyafrif  mawr  yn  amddifad  o’i  bresenoldeb  ; ac 
fel  y Groegiaid  hyny,  yn  crwydro  ar  ei  ol,  gan  ymholi  a 
dywedyd,  “ Ni  a ewyllysiem  weled  yr  lesu.”  Ond  a glyw- 
soch  chwi  y gwyn  hon  wedi  iddo  ymadael  ? A glywsoch 
chwi  ei  fod  yn  eisieu  o’r  cyfarfod  “ dau  neu  dri  ” oedd  wedi 
ymgynnull  yn  ei  enw  ? Mae  yr  addewid  ddiw^eddaf  a 
roddodd  cyn  gadael  y ddaear  wedi  rhoddi  tawelwch  a bodd- 
lonrwydd  bythol  i galonau  y saint  yn  mhob  oes.  “ Wele 
yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y byd.”  (Mat. 
xxviii.  20.)  Mae  yr  addewid  hon  yn  cynnwys  digon  i 


ESOYNIAD  CFIST. 


41 


yniweled  á’r  lioll  íyd,  i wynebii  ar  bob  tywydd,  i ymosod  ar 
bob  gelyn,  a dycliwelyd  o faes  y frwydr  yn  fwy  ná  clion- 
cwerwyr.  Ni  ddycliwelodd  y dysgyblion  o ben  y inynydd 
nes  iddynt  gael  sicrwydd  am  fynediad  Crist  i’r  nef : “ Ac 
fel  yr  oeddynt  yn  edrycli  yn  ddyfal  tua’r  nef,  ac  Efe  yn 
myned  i íyny,  wele,  daii  wr  a safodd  gerllaw  iddynt  mewn 
gwisg  wen  ; y rliai  hefyd  a ddywedasant,  Cliwi  wỳr  o 
Galilea,  paliam  y sefwcli  yn  edrycli  tiia’r  nef?  Yr  lesu 
hwn,  yr  Hwn  a gymmerwyd  i fyny  oddiwrthych  i’r  nef,  a 
ddaw  felly  yn  yr  un  modd  ag  y gwelsoch  Ef  yn  myned  i’r 
nef:”  (Act.  i.  10,  11).  Mae  yn  perthyn  i’r  llongau 
mawrion  a hwyliant  i’r  gwledydd  tramor,  yr  hyn  a elwir 
yn  signal  letters.  Ehyw  fath  o lythyrenau  arwyddol  ydynt, 
yn  dangos  i’r  llongau  a ddygwyddant  ddyfod  heibio  iddynt 
ar  eu  mordaith  i’r  wlad  hon,  y rhai  ar  ol  cyrhaedd  porth- 
ladd  Prydeinig,  a hysbysant  yn  y swyddfa  iddynt  basio 
llestr  ar  y dydd  a’r  dydd,  yn  y lle  a'r  lle,  yn  dwyn  yr  ar- 
wyddion  hyn  (ac  yn  eu  nodi  ).  Mae  yr  awdurdodau  drwy  y 
cyfryw  arwyddion  yn  gwybod  enw  y llong  y cyfeirid  ati,  a 
thranoeth,  er  cyssur  i berthynasau  y morwyr,  hysbysir  y 
ftaith  yn  y newyddiaduron  dyddiol.  Aeth  llong  o’r  enw 
‘'County  of  Anglesea''  allan  unwaith  i Sydney,  deheu- 
barth  Awstralia,  heb  yr  arwyddion  hyn  ; yn  y cyfamser, 
dygwyddodd  i ni  fod  yn  lletya  dros  noson  neu  ddwy  yn  yr  un 
ty  á phriod  y cadben,  yr  hon  oedd  yn  hynod  bruddaidd  ei 
theimlad,  am  na  chawsai,  oherwydd  yr  anífawd,  glywed 
dim  0 helynt  ei  phriod  nes  iddo  gyrhaedd  pen  draw  y for- 
daith,  yr  hyn  a fyddai  yn  amryw  fìsoedd.  Pan  adawodd 
Priod  Seion  y wlad  hon  am  nef  y nefoedd,  gofalodd  gym- 
meryd  y signal  letters  gydag  Ef.  Pan  ar  y fìbrdd,  dacw 


c 


42 


ESGYNIAD  CRIST. 


■ddau  olionynt.  yn  niliersonau  y ddau  wr  gwyn  a safasant  ger- 
llaw  iddynt,  yn  liysbysu  ei  fod  yn  ddyogel  ar  ei  daitli, — “ Yr 
lesu  liwn,  yr  Hwn  a gymmerwyd  i fyny  oddiwrtliycli  i’r  nef.” 
Ac  yn  mlien  deng  niwrnod,  dacw  lytliyren  arwyddol  arall 
yn  disgyn  yn  mlierson  yr  Y^sbryd  Glân,  yn  brawf  iddynt  fod 
yr  lesu  wedi  cyrliaedd  pen  ei  daitli  yn  ddyogel.  Mae  yr 
Ysbryd  yn  aros  yn  y byd,  ac  i aros  nes  ei  ennill  yn  eiddo  i’n 
Harglwydd  ni  a’i  Grist  Ef.  Pan  gesglir  fírwytli  y dyoddefaint 
i ddyogelwcli,  daw  y Gwaredwr  yr  ail  waitli  yr  un  modd  ag  y 
gwelwyd  Ef  yn  myned  ; i’w  ogoneddu  yn  ei  saint,  ac  i fod 
yn  rhyfeddol  yn  y rhai  oll  sydd  yn  credu.  Mae  yn  goíus 
genym  am  ddyn  ieuanc,  sydd  er  ys  talm  bellach  yn  yr  Unol 
Dalaethau,  yr  hwn  oedd  yn  dra  hwyrfrydig  i fyned  drosodd 
ar  gymhelliad  cyfaill  iddo  oedd  yno  amryw  ílynyddoedd  o’i 
íiaen.  Er  anfon  arian  i’w  gyfaill  ar  gyfer  y darpariadau 
angenrheidiol,  yn  nghyd  â thalu  ei  long-gludiad  drosodd, 
pryderai  yn  fawr  fyned,  a hyny,  meddai,  rhag  ofn,  ar  ol  cyr- 
haedd  yno,  y buasai  yn  ymddyry su  a cholliei  fíbrdd  ar  heolydd 
New  Y^ork.  Nid  oedd  erioed  wedi  bod  oddi  cartref.  Ar  ol 
gwneyd  hyny  yn  hysbys,  addawodd  ei  gyfaill  ddyfod  yr  holl 
ffordd  o’r  Talaethau  i’w  gyfarfod  a bod  yn  y porthladd 
erbyn  glaniad  y llong  yn  yr  hon  yr  hwyliai.  Ac  felly  y 
bu  ; yr  oedd  yno  yn  ol  ei  addewid  yn  gwylio  dyfodiad  y 
llestr,  ac  yn  cofleidio  ei  ffrynd  ar  ei  diriad  yn  ngwlad  y 
gorllewin.  Mae  gan  bobl  yr  Arglwydd  hefyd  gyfaill  y 
tu  arall  i’r  dẁr,  sydd  wedi  addaw  yn  gyffelyb  iddynt 
hwythau.  Dywedodd  wrthynt  cyn  ymadael, — “ Myfi  a 
ddeuaf  drachefn,  ac  a’ch  cymmeraf  chwi  ataf  fy  liun.”  Er 
fod  y byd  dyfodol  yn  ddyeithr  i’r  cristion,  mae  ei  fíydd  yn 
gref  a’i  obaith  yn  fywiog  y bydd  ei  Waredwr  gydag  ef  yn  y 


ESGYNIAD  CRIST. 


43 


glyn,  a’i  wialen  a’i  fíbn  i’w  gyssuro.  Bydd  Efe  mewn  pryd 
ar  y lancUng  stage  yn  gwylio  ei  ddyfodiad  i’r  porthladd,  ac 
yn  gofalu  na  fydd  iddo  golli’r  cyfeiriad  ar  y groesffordd 
hono  lle  mae  y ddau  gymmeriad  yn  cefnu  am  byth  ar  eu 
gilydd.  Nid  yw  Crist,  er  wedi  newid  ei  safle,  wedi  newid  dim 
yn  ei  deimlad : ‘‘  Efe  a ddaw  yr  un  modd  ag  y gwelwyd  Ef 
yn  myned. ’ ’ Yr  oedd  yn  cashau  pechod  pan  yma, — ‘ ‘ daw  yr 
unmodd  yr  oedd  yn  gwobrwyo  rhinwedd  a santeiddrwydd 
y tro  cyntaf, — daw  yr  un  modd,”  ac  i gyflawni  yr  un 
gwaith  y tro  nesaf.  Ein  gweddi  barhaus  ninnau  fyddo  am 
barodrwydd  i’w  gyfarfod  pan  y daw.  Amen. 


PEEGETH  IV. 


GWYETH  DDIWEDDAF  YE  AEGLWYDD  lESU 
CYN  MAEW. 

“ Ä.’r  lesu  a atebodd  ac  a ddywedodd,  goddefwcli  hyd  yn  hyn.  Ac  Efe 
a gy%rddodd  â’i  glust,  ac  a’i  hiachaodd  ef.” — Luc  xxii.  51. 

WYETH  ddiweddaf  a gyílawnodd  yr  Argiwydd  lesu 
cyn  marw,  oedd  cywirio  caingymmeriad  Pedr,  drwy 
roddi  clust  gwas  yr  arclioífeiriad  yn  ei  lle.  Yr 
oedd  yr  lesu  yn  ddigon  mawr  i fod  yn  fawr  yn  y declireu , ac 
i barhau  felly  liyd  y diwedd.  Mae  ei  ddiwedd  wedi  agosliau. 
Mae  awr  y gelynion  a gallu  y tywyllwch  wedi  cyfarfod  â’i 
awr  Ef  ac  ewyllys  ei  Dad  : “eithr  hon  yw  eich  awr  chwi  a 
gallu  y cywyllwch.”  Cyn  nos,  byddai  y gair  “ Gorphen- 
wyd  ’ ’ wedi  cyílawni  y proífwydoliaethau — sylweddoli  y 
cysgodau,  a rhoddi  terfyn  bythol  ar  Ei  ddyoddefiadau. 
Ond  nid  yw  y noson  olaf  yn  dwyn  gyda  hi  yr  arwyddion 
lleiaf  0 wendid  a methiant  yn  Nghrist.  Mae  yn 
eífeithio  rhyddid  pan  yn  rhwym,  ac  yn  gweithredu 
trugaredd  pan  yn  gondemniedig.  Ehoddid  Ef  i farwol- 
aeth  gan  yr  luddew  am  wneyd  ei  hun  yn  Fab  Duw  ; a phan 
yn  ei  ddal  i’r  dyben  hwnw,  dyma  wyrth  yn  siarad  ei 


GWYRTH  DDIWEDDAF  YR  ARGLWYDD  lESU  CYN  MARW.  45 


Dduwdod.  Gwnawn  rai  sylwadau  oddiwrtli  yr  amgylch- 
iad : — 

(1.)  Liic  yii  iinig  sydd  yn  cofnodi  cyjlawniad  y wyrtìi 
hon. 

Eliydd  y tri  lianesydd  arall  grybwylliad  am  yr  ergyd,  a 
thoriad  ymaith  glust  y dyn  ; ond  dim  am  y gwellhad.  Gad- 
awsant  ef  yn  sydyn,  fel  pe  byddent  mewn  brys  i roddi  hanes 
y milwyr  yn  dàl  ÿ Ceidw^ad  a’i  ddwyn  i’r  llys.  Mae  Luc  yn 
wahanol — yn  ymdroi  ychydig  gyda’r  wyrth  a’r  modd  y 
oyílawnwyd  hi : Ac  Efe  a gyífyrddodd  â’i  glust,  ac  a’i 
hiachaodd  ef.”  Naturiol  i Luc  oedd  aros  a manylu  ar 
weithred  fel  hon.  Yr  oedd  ei  alwedigaeth  yn  peri  fod  am- 
gylchiad  fel  hwn  yn  ddyddorol  iddo.  Bernir  yn  gyífredin 
ei  fod  yr  un  à’r  hwn  a enwir  yn  Col.  iv.  14  ; os  felly,  yr 
oedd  yn  physigwr  wrth  ei  alwedigaeth,  ac  am  hyny,  o 
bossibl,  yn  fwy  o sylwedydd  ar  anhwylderau  y corfí  dynol 
a’u  gwellhad  nâ’i  gyd-efengylwyr. 

(2.)  Hon  ydyw  yr  unig  wyrth  a gyflawnwyd  mewn 
canlyniad  i ymosodiad  y naill  ddyn  ar  y llall. 

Mae  holl  wyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  yn  agos  i ddeugain 
mewn  nifer,  a chynnwysant  cyd-rhyngddynt  “ bob  clefyd 
ac  afiechyd  yn  mhlith  y bobl.”  Sylweddolai  y rhagfyneg- 
iad  hwnw  o eiddo  y proífwyd, — -‘Efe  a gymmerth  ein 
gwendid  ni,  ac  a ddug  ein  doluriau,”  &c.  Ondhonyn  unig 
a gofnodir  iddo  gyflawni  mewn  canlyniad  i ymosodiad  per- 
sonol,  &c.  Mae  anfeidrol  ras  yn  yr  amgylchiad.  Pan 
wnaed  ymosodiad  personol  ar  Grist,  dangosodd  drugaredd 
i’w  elyn  wrth  ei  iachau  oddiwrth  eífeithiau  ymosodiad  cy- 
ffelyb.  Mor  wir  ydyw  geiriau  yr  apostol,  yr  hwn  a’i 
hadwaenai  mor  dda, — “ Yr  hwn  pan  ddifenwyd,  ni 


46 


GWYETH  DDIWEDDAF 


ddifenwodd  drachefn ; pan  ddyoddefodd,  ni  fygytliiodd^ 
eitlir  rhoddodd  ar  y neb  sydd  yn  barnu  yn  gyfiawn/' 
(1  Pedr  ii.  23.) 

(3.)  Un  0 hrif  jfryndian  yr  Arglwydd  lesu  wnaeth  yr 
ymosodiad. — Pedk. 

Ni  fuasem  yn  gwybod  pwy  ydoedd  oni  buasai  i loan  hys- 
bysu  hyny  : (Pen.  xviii.  10).  Cyfrifir  am  ddystawrwydd  y 
tri  efengylwr  blaenaf  gan  y íîaith  fod  yr  apostol  yn  fyw  pan 
oeddynt  yn  ysgrifenu  yr  hanes.  Buasai  ei  enwi  yn  ei  osod  yn 
agored  i berygl  parhaus  oddiwrth  yr  luddewon.  Ond  pan 
ysgrifenodd  loan  yr  hanes,  bernir  ei  fod  wedi  marw,  felly 
nid  oedd  perygl  dweyd  mai  efe  a gyflawnodd  y weithred. 

(4.)  Mae  yn  hawddach  ymladd  dros  Grist  nà  dyoddef 
er  ei  fwyn, 

Diau  fod  iddo  filoedd  o ganlynwyr  heddyw  a fuasent  mor 
barod  â Phedr  i gyflawni  y trosedd  hwn  o dan  amgylch- 
iadau  cyíîelyb — eu  sêl  yn  fwy  nâ’u  gras.  Ond  nid  y dyn 
sydd  yn  taro  ydyw  y cryfaf  bob  amser,  ond  y dyn  sydd  yn 
dyoddef.  Yr  oedd  nerth  braich  yr  apostol  yn  bradychu 
gwendid  ei  ysbryd.  Y gwir  orchfygwr  ydyw  yr  hwn  all 
ddychwelyd  da  am  ddrwg,  a bendithio  ei  felldithiwr. 
Nerth  Crist  barodd  iddo  beidio  taro  ; gallasai  daro  heb  i neb 
ei  alw  i gyfrif  am  hyny,  a tharo  hefyd  heb  i neb  wella  ar  ei 
ol,  &c.  Nid  clwyfo  oedd  ei  amcan  yn  y byd,ond  meddygin- 
iaethu  ; nid  lladd,  ond  bywhau ; jiid  dinystrio,  ond  cadw. 
Bernir  mai  cynnyg  am  ben  Malchus  wnaeth  Pedr,  ond  iddo^ 
fel  un  annghyfarwydd  ag  arfau  rhyfel,  fethu’r  nôd.  Beth 
bynnag  am  hyny,  yr  un  mor  hawdd  i Grist  fuasai  gosod  ei 
ben  wrth  ei  goríf  â gosod  ei  glust  wrth  ei  ben.  Yr  oedd 
anfeidroldeb  yn  gyfartal  alluog  i’r  ddau  ; a thra  na  fedr 


YR  ARGLWYDD  lESU  CYN  MARW. 


47 


neb  wella  ei  ergyd  Ef,  inedr  Ef  wella  ergyd  pawb  ond  iddO' 
gynnneryd  ato  tu  yina  i uíìern. 

(5.)  Dengys  yr  Arglwydd  lesîi  nad  oes  prinder 
ojferynan  taro  pan  fyddo  galwad  ain  eii  gwasanaeth^ 
(Gwel  Matli.  xxvi.  53.) 

Yr  oedd  inwy  ná  deuddeg  a tliri  ugain  o fìloedd  o feibion 
liynaf  a cliryfaf  Duw  yn  barod  ar  lai  nag  eiliad  o rybudd  i 
ainddifíyn  y Mab,  er  y buasai  llawer  llai  yn  gwneyd  y tro.. 
Darn  o noson  oedd  yn  ddigon  i un  o’r  rliai  liyn  ddifodi  cant 
a pliedwar  ugain  a pliuinp  o fìloedd  yn  ngwersyll  yr  Assyr- 
iaid,  â blaen  ei  aden.  (Gwel  2 Bren.  xix.  35.) 

Yr  oedd  Judas  erbyn  byn  wedi  myned  i’w  le  ei  liun,  fel 
inai  deuddeg  oedd  yn  aros  ; a plie  deuai  angylion  o gwbl  i 
ainddiffyn,  deuai  lleng  ar  gyfer  pob  un  olionynt ; “ Ac  Efe 
a rydd  yn  y fan  i ini  fwy  ná  deuddeg  lleng  o angylion.”' 
Mae  yr  off'erynau  dinystrio  yn  lluosog  iawn, — yr  offerynau 
cadw  sydd  yn  brin.  Pa  inor  lluosog  bynnag  yw  y ineibion 
sydd  gan  Dduw  i ddinystrio,  nid  oes  ond  tin  Mab  ganddo  yn 
alluog  i gadw  ; ac  yn  ei  drugaredd  anfonodd  liwnw  i’r  byd 
i “ geisio  ac  i gadw  yr  liyn  a gollasid ;”  a clilod  i’w  enw,. 
llwyddodd  yn  yr  aincan,  &c. 

(6.)  Yny  cerydd,  yr  oedd  Crist  am  ddysgu  Pedr  nad 
oedd  gwaed  neb  i fod  yn  sylfaen  ei  deyrnas  ond  ei  waed 
eí  ìiiLìi.  “ Dod  dy  gleddyf  yn  y wain  (loan  xviii.  11), 
“ Yr  ydwyt  wedi  caingynnneryd  y dyoddefydd  y tro  liwn  ; 
nid  gwas  yr  archoffeiriad  sydd  i dderbyn  yr  ergyd  yn  yr 
amgylcliiad  liwn,  ond  myfì.  Nid  tydi  cliwaith  sydd  i 
ddefnyddio’r  cleddyf,  ond  fy  Nhad.  Gẁyr  Ef  yn  well  nâ 
neb  arall  pwy  i daro,  pa  bryd  i daro,  a pha  faint  ydyw 


48  GWYRTH  DDIWEDDAF  YR  ARGLWYDD  lESU  CYN  MARW. 

pwysau  yr  ergyd  i fod, — ‘ Dod  dy  gleddyf  yn  y wain.” 
Mae  mwyafrif  teyrnasoedd  y ddaear  a gau  grefyddau  y byd 
yn  sylfaenedig  ar  waed  y deiliaid.  Pob  dyledus  barch  i 
deyrnas  Prydain  Fawr  ; ond  nid  yw  hithau  yn  rhydd  oddi- 
wrth  liyn.  Mae  y blynyddoedd  diweddaf  yn  dystion  iddi  hi 
fod  ar  ei  goreu  yn  cyssylltu  maes  wrth  faes  ar  draul  byAvyd  ei 
deiliaid  ac  anwariaid  y gwledydd.  Ond  y mae  Brenin  Seion 
i ennill  concwest  ar  bob  nwyd,  i fuddugoliaethu  ar  bob 
calon,  i deyrnasu  ar  bob  cydwybod,  &c.  heb  dywallt  gwaed 
neb  ond  ei  waed  ei  hun.  Y groes  iddo  Ef  oedd  sylfaen  ei 
orsedd,  a gwaelod  y bedd  newydd  ei  garreg  lam  [stepping 
stone)  i ddeheulaw  y Mawredd  yn  y goruwchleoedd.  Nid 
cryfder  coríforol  sydd  i wasanaethu  yn  y deyrnas,  ond 
nerth  ysbrydol : “ Arfau  ein  milwriaeth  ni  nid  ydynt 

gnawdol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i fwrw  cestyll  i’r  llawr.” 

Mae  Crist  yn  feddyg  coríf  ac  enaid  ; rhoddodd  gorff  iach 
i Malchus  cyn  cychwyn  i Galfaria,  ac  enaid  iach  i’r  lleidr 
edifeiriol  cyn  gadael  yr  un  lle  ; a rhydd  y ddau  etto  i bwy 
bynnag  a ymddiriedo  ynddo.  Hyn  oedd  teimlad  yr  emyn- 
ydd  pan  ganodd 

“ lesu,  clywais  son  am  danat, 

A mî  etto  yn  fy  ngwlad  ; 

Dy  fod  yn  gwella  corff  ac  enaid, 

Ac  yn  gwneuthur  hyny’n  rhad  ; 

Hyny’m  cododd  oddi  cartref, 

I gael  gwel’d  dy  wyneb  pryd  ; 

’Rwyt  ti  yn  rhagori  llawer 
Ar  feddygon  pena’r  byd. 


PREGETH  V. 


Y DDAU  LYFE  A’ü  DYLANWAD  AE  Y MYFYEIWE. 

■“  Y nefoedd  sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw  ; a’r  ffurfafen  sydd  yn 
mynegi  gwaith  ei  ddwylaw  Ef.  Dydd  i ddydd  a draetha  ymadrodd 
a nos  i nos  a ddengys  wybodaeth.  Nid  o<?.s  iaith  nac  ymadrodd,  lle 
ni  chlybuwyd  eu  lleferydd  hwynt.  Eu  llinyn  a aeth  drwy  yr  holl 
ddaear,  a’u  geiriau  hyd  eithafoedd  hyd  ; i’r  haul  y gosododd  Efe 
babell  ynddynt ; yr  hwn  sydd  fel  gwr  priod  yn  dyfod  allan  o’i  ys- 
tafell : ae  a ymlawenha  fel  cawr  i redeg  gyrfa.  0 eithaf  y nefoedd 
y ìiiae  ei  fynediad  ef  allan,  a’i  amgylchiad  hyd  eu  heithafoedd 
hwynt : ac  nid  ymgudd  dim  oddiwrth  ei  wjes  ef.  Cyfraith  yr  Aii- 
GLWYDD  sydd  berffaith,  yn  troi  yr  enaid  : tystiolaeth  yr  Arglwydd 
sydd  sicr,  yu  gwneuthur  y gwirion  yn  ddoeth.  Deddfau  yr  Ar- 
GLWYDD  sydd  uniawn,  yn  llawenhau  y galon  : gorchymmyn  yr  Ar- 
GLWYDD  sydd  bur,  yn  goleuo  y llygad.  Ofn  yr  Arglwydd  sydd  lân, 
yn  parhau  yn  dragywydd : barnau  yr  Arglwydd  ydynt  wirionedd, 
cyíiawn  ydynt  i gyd.  Mwy  dymunol  ynt  nag  aur,  îe,  nag  aur  coeth 
law’er  : melusach  hef,yd  nâ’r  mêl,  ac  na  diferiad  diliau  mêl.  Yn- 
ddynt  hwy  hefyd  y rhybuddir  dy  was : o’u  cadw  y mae  gwobr  law'er. 
Pwy  a ddeall  ei  gamweddau  ? glanha  fi  oddiwrth  fy  mciau  cudd- 
iedig.” — Psalm  xix.  1—12. 

x\E  y Salm  lion  yn  (lYvyn  i’n  syhv  y ddwy  gyfrol 
fawreddog  a ysgrifenYvyd  gan  yr  Arglwydd  er 
gwneyd  ei  Imn  yn  liysbys  ihv  aírifed  greidiiriaid 
rliesymol — cyfrol  natur  a cliyfrol  datguddiad.  Gosodir  liwy 
ar  lawr  gan  y Salmydd  yn  ol  amseriad  eu  cyfansoddiad. 
Cyfrol  y greadigaetli  oedd  y gyntaf  i ymddangos  trYvy  y 


50 


Y DDAU  LYFE 


wasg,  a diau  iddi  gael  ei  bwriadu  fel  liiagymadrodd  i gyfrol 
ogoneddus  datguddiad.  Nid  oes  amlieuaetli  fodyr  ail  gyfrol 
yn  meddwl  yr  Awdwr  Dwyfol  pan  gylioeddodd  y gyntaf. 
Sylwn  arnynt  yn  eu  trefn  : — 

I.  Llyfr  Natur.  “ Y nefoedd  sydd  yn  datgan  gogoniant 
Duw  ; a’r  ífurfafen  sydd  yn  mynegi  gwaitli  ei  ddwylaw  Ef. 
Dydd  i ddydd  a draetlia  ymadrodd,  a nos  i nos  a ddengys 
wybodaetli.  Nid  oes  iaitli  nac  ymadrodd,  lle  ni  chlybuwyd 
eu  lleferydd  liwynt.  Eu  llinyn  a aetli  trwy  yr  holl  ddaear, 
a’u  geiriau  hyd  eithafoedd  byd  : i’r  haul  y gosododd  Efe 
babell  ynddynt  ; yr  hwn  sydd  fel  gẁr  priod  yn  dyfod  allan 
o’i  ystafell  : a ymlawenha  fel  cawr  i redeg  gyrfa.  0 eithaf 

y nefoeddy  mae  ei  fynediad  ef  allan,  a’i  amgylchiad  hyd  eu 
heithafoedd  hwynt  : ac  nid  ymgudd  dim  oddiwrth  ei  wres 
ef.” 

Dywed  Mr.  Spurgeon,  yn  ei  esboniad,  fod  y gyfrol  hon 
yn  gyfansoddedig  o dair  dalen — y nefoedd,  y ddaear,  a’r 
môr.  Ond  byddai  dweyd  cynnwysiad  y dalenau,  nifer  eu 
llinellau,  &c.,  yn  anturiaeth  rhy  fawr  i’r  dyn  mawr  hwnw. 
Un  ddalen  sydd  yn  caethiwo  meddwl  y sylwedydd  yn  bre- 
senol, — “Y  nefoedd.” 

“ Y nefoedd  sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw  ; a’r  fíurfafen 
sydd  yn  my^iegi  gwaith  ei  ddwylaw  Ef.”  Dichon  mai  y 
“ nefoedd  ” yw  y ddalen  bwysicaf  yn  y gyfrol ; oblegyd  hi 
ydyw  eisteddlc  y goleuadau,  trwy  yr  hon  y canfyddir  y 
prydferthwch  a’r  gogoniant  a berthyn  i’r  ddwy  arall.  Gair 
yn  y rhif  lluosog  ydyw  “ iiefoedd.”  Crybwyllir  yn  y Deibl 
am  y “ drydedd  nef,”  i’r  hon  y cipiwyd  Paul  gynt,  ac  yn  yr 
hon  y clywodd  eiriau  annhraethadwy,  y rhai  nid  oedd  gyf- 
reithlon  eu  hadrodd  : (2  Cor.  xii.  ) Mae  hyn  yn  amgrynui 


a’u  dylanwad  ar  y myfyriwr. 


51 


tair  nef  o leiaf.  Un  fe  ddiclion  ydyw  y nef  wyhrenol,  cartref 
y gwynt  a’r  cymmylaii,  a tliramwyfa  yr  adar,  &c.  : (gwel 
Dan.  vii.  2 ; Matli.  xxiv.  30  ; Luc  viii.  5.)  Y nef  serenol 
ydyw  yr  ail,  yn  yr  lion  y tywyna  y sêr  ac  y cliwery  y plan- 
edau  yn  eu  graddau,  &c.  Deil  y rhai  liyn  i ddatgan  a 
mynegi  ar  liyd  yr  oesau  a’r  blynyddau.  Nid  ydynt  wedi 
colli  cymmaint  â stem  erioed,  ac  ni  cliollant  yr  un  chwaitli 
nes  derbyn  gorchymmyn  gan  yr  Hwn  a’u  gosododd  ar 
waith.  Pregethwyr  teithiol  ydynt,  yn  llefaru  am  allu  a 
doethineb  eu  Gwneuthurwr  wrth  drigolion  y ddaear.  Gwel- 
som  furiau  ambell  ystafell  wedi  eu  hamgylch-orchuddio  oddi 
fewn  â drychau,  fel  nad  oedd  modd  i’r  edrychydd  droi  i un- 
rhyw  gyfeiriad  heb  ganfod  ei  hun.  Felly  Duw  yn  ei  ber- 
thynas  â phalas  ysblenydd  y cread ; nid  oes  modd  iddo  fod 
yn  ddidyst  ohono  ei  hun  : “ Hysbys  i Dduw  yw  Ei  weith- 
redoedd  oll  erioed.”  Gwel  ei  hun  yn  mhob  man,  a chlyw 
ei  enw  o bob  cyfeiriad.  Nid  yw  Duw  un  amser  yn  canmol 
ei  hun, — y gwaith  sydd  yma  yn  canmol  y gweithiwr,  &c. 
Duw  ar  ífurf  dyn  sydd  yn  cael  sylw  yma, — “ Gwaith  ei 
ddwylaw.”  Ni  ellir  meddwd  am  Dduw  heb  roddi  ífurf  iddo  : 

Ysbryd  yw  Du\y.”  Crybwyllir  am  ei  fysedd, — “ Gwaith 
dy  fysedd  ; ei  ìaw, — “ Onid  fy  llaw  I a wnaeth  hyn  oll?’’ 
braich, — “I  bwy  y datguddiwyd  braich  yr  Arglwydd  ?” 
ysgwydd, — “ a bydd  y lly^vodraeth  ar  ei  ysgwydd  Ef,”  &c. 
Cynnorthwyon  i ddeall  Duv/  ydyw^  lluaAvs  o’r  enwau  a 
wisga. 

Mater  parhaus  y ddadl  rhwng  yr  ynfyd  a’r  greadigaeth 
ydyw  bodolaeth  Dmv  : “ Yr  ynfyd  a ddywedodd  yn  ei  galon, 
nid  oes  un  Duw  ;”  ie,  y\\  galoíi  ; cadwed  ei  enau  rhag 
dweyd  dim  o’r  fath,  onide  fe  dỳn  y cread  yn  ei  ben.  Dy- 


52 


Y DDAU  LYFR 


wed  y nefodd  fod  Duw,  a mỳn  y iiefoedd  y gair  diweddaf 
ar  bob  amlieuwr.  Mae  y Jîags  sydd  i fyny  wrtli  balas  y 
boneddwr  yn  arwydd  i’r  gymmydogaetli  fod  y teulu  gartref. 
Mae  yr  lieuliau,  &c.,  fel  cynnifer  o fanerau  yn  cwliwfanu 
uwcbben  y palas  creadigol,  yn  arwydd  i’r  tenantiaid  fod 
percbenog  yr  etifeddiaetb  yn  fyw  ac  yn  iacb  yn  ei  gartref,  &c. 
‘‘  Dydd  i ddydd  a draetba  ymadrodd,  a nos  i nos  a ddengys 
wybodaetb  neu  ddydd  ar  ol  dydd ; un  dydd  yn  decbreu 
lle  mae  y dydd  blaenorol  yn  terfynu,  ac  felly  y traetbawd 
am  Dduw  yn  cael  ei  gario  yn  mlaen  yn  ddiymaros  trwy  yr 
oesau — y naill  ddydd  a nos  fel  dwy  ffrwd  fawreddog  yn  ar- 
llwys  eu  cynnwysiad  i’w  dilynwyr,  &c.  Nis  gellir  canfod 
boll  iyfeddodau  Duw  byd  y nod  yn  y byd  materol,  beb  gyn- 
nortbwy  y dydd  a’r  nos  i byny.  Fedr  y nos  ddim  dangos  y 
cwbl.  I weled  rbyfeddodau  y ddaear  a’r  môr,  &c.,  y mae 
gwasanaetb  y dydd  yn  ofynol ; ac  i ganfod  yr  amrywiol  ryf- 
eddodau  a ymgrogant  ar  fynwes  y nefoedd,  y mae  galwad 
am  wasanaetb  y nos.  Adnod  yn  pertbyn  i’r  nos  ydyw  bono 
— “ Pan  edrycbwyf  ar  y nefoedd,  gwaitb  dy  fysedd  ; y lloer 
a’r  sêr,  y rbai  a ordeiniaist.”  Yn  y nos  y gwelir  y lleuad 
fel  bugeiles  ofalus  yn  gwylio  ei  baneirif  ddiadellau  crwydrol 
ar  eang  feusydd  y ffurfafenau  uwcbben.  Unwaitb  yn  ein 
boes  y buom  mewn  cbwareufa  [theatre),  a sylwem  y pryd 
bwnw  fod  y goleuni  yn  ystafell  yr  edrycbwyr  yn  cael  ei  ddi- 
ffbdd,  er  i’r  golygfeydd  ysblenydd  yn  y pellder  draw 
ymddangos  yn  fwy  eglur  ac  arddercbog.  Yn  gyffelyb  y 
mae  Duw ; taena  fantell  o dywyllwcb  dros  y ddaear,  er  i’w 
pbreswylwyr  gael  golwg  gliriacb  ar  y gwrtliddrycbau  af- 
rifed  sydd  yn  addurno’r  fynedfa  tua’r  palas  breiniol.  Yr 
olygfa  bon  daniodd  ysbryd  yr  emynydd  i ganu — 


A U DYLANWAD  AR  Y MYFYRIWR. 


53 


“ Pan  bwy’n  edrych  i’r  fturfafen, 

I gynteddau’r  hyfryd  wlad ; 

Gwel’d  y lloer  a’r  sêr  fel  blodau, 

Yn  britho’r  ffordd  i dy  fy  Nhad  ; 

Os  yw’r  fro  o gylch  y ddinas 
Mor  ardderchog,  beth  yw’r  dre’  ? 

Lle  mae  ffryndiau’r  Oen  a laddwyd 
Byth  yn  gwledda — dyna  le  !” 

“ Nid  oes  iaitli  nac  ymadrodd,  lle  ni  clilybnwyd  eii  llefer- 
ydd  liwynt.”  Y meddwl,  yn  ol  rliai,  ydyw,  íbd  y dydd  a’r 
nos  yn  bregetliwyr  cyífredinol,  a bod  boll  genedloedd  y 
ddaear  yn  deall  en  cenadwri.  Mae  y syniad  yn  gywir  ; 
cenadon  teitbiol  ydynt,  yn  mynegii  clodydd  a gogoniant  yr 
Hwn  a’ii  creodd.  Ereill  a ddywedant  mai  y meddwl  yw 
eu  bod  yn  siarad  mewn  iaitb  ddileferydd,  ac  y dylid  eu  dar- 
llen  fel  byn  : — “ Nid  oes  iaitb  nac  ymadrodd,  ni  cblybuwyd 
eu  lleferydd  bwynt.”  Y syniad  gan  byny  ydyw,  mai  iaitb 
anllafaredig  ydyw  eiddo  cenadon  y nefoedd  ; traddodant  eu 
negeseuau  wrtb  y llygad  ac  nid  wrtb  y giust.  Mae  y mudan 
yn  analluog  i ddweyd  ei  neges,  ond  i wneyd  y golled  i fyny 
goreu  y gall,  bydd  carden  ar  ei  fynwes  yn  siarad  drosto, 
caria  bi  o’i  ílaen  i bob  man.  Mae  Duw  yn  y greadigaetb 
yn  siarad  mewn  mudanrwydd, — carden  ar  eìfreast  ydyw  y 
nefoedd  a’r  ffurfafen,  i alw  sylw  yr  edrycbwyr  at  ei 
‘ dragwyddol  allu  a’i  Dduwdod.”  Cofìa,  gyfaill  fod  Duw 
hehind  the  scene.  Ebaid  i Lyfr  Grâs  gael  ei  gyfieitbu  i 
wabanol  dafodieitboedd  y cenedloedd  er  deall  meddwl  yr 
Awdwr ; ond  y mae  llyfr  natur  yn  ddealledig  yn  mbob 
iaitb,  &c. 

“ Eu  llinyn  a aetb  trwy  yr  boll  ddaear,  a'u  geiriau  byd 
eitliafoedd  byd  : i’r  baul  y gosododd  Efe  babell  ynddynt.” 


54 


Y DDAU  LYFR 


Dengys  lion  nad  oes  neb  yn  bodoli  tu  allan  i gylcli  eii 
gweinidogaetli.  Diau  fod  cyfnod  inaitli  etto  cyn  y bydd  i 
genadon  yr  efengyl  ddyfod  o liyd  i lioll  dylwytliau  y ddaear  ; 
ond  y mae  tragwyddol  allu  a Duwdod  y Creawdwr  yn  hys- 
bys  iddynt  er’s  miloedd  o ílynyddoedd  trwy  y cenadon  nefol : 
“ Eu  llinyn  a aeth  trwy  yr  holl  ddaear.”  Pan  osododd 
Duw  ei  fysedd  ar  danau  telyn  y greadigaeth,  treiddiodd  y 
sẁn  i bob  goror  o’r  ëang  ymherodraeth  : “ Yn  ddiaui’r  holl 
ddaear  yr  aeth  eu  sŵn  hwy,  a’u  geiriau  hyd  derfynau  y 
byd:”  (Ehuf.  x.  18.) 

“ Eu  llinyn  a aeth  trwy  yr  holl  ddaear,  a’u  geiriau  hyd 
eithafoedd  byd  : i’r  haul  y gosododd  Efe  babell  ynddynt ; 
yr  hwn  sydd  fel  gẁr  priod  yn  dyfod  allan  o’i  ystafell  : ac  a 
ymlawenha  fel  cawr  i redeg  gyrfa.  0 eithaf  y nefoedd  y 
inae  ei  fynediad  ef  allan,  a’i  amgylchiad  hyd  eu  heithafoedd 
hwynt : ac  nid  ymgudd  dim  oddiwrth  ei  wres  ef.”  Yn 
nghanol  y rhai  hyn  y gorseddwyd  teyrn  y dydd  i lywodr- 
aethu,  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  allan  yn  ddyddiol  yn  ngher- 
byd  llachar  ei  oleuni,  i gadw  order  ar  y bydoedd  sydd  yn 
ymrolio  o’i  gwmpas  yn  yr  eangder  diderfyn.  Tady  goleuni 
ydyw  ei  dad,  yr  Hwn  sydd  yn  rheoleiddio  ei  olwyniad ; ac 
er  ei  fod  yn  fwy  nâ  miliwn  o weithiau  yn  fwy  ná’r  ddaear, 
mae  ei  dad  yn  ei  drafod  megys  â’i  fys,  &c. 

Mae  yr  haul  yn  weitliiwr  cysson  a dystaw.  Nid  yn 
unig  ymwel  â ni  bob  dydd,  ond  ymwêl  á ni  yn  amserol  bob 
dydd.  Cyhoeddir  amseriad  y trêns  yn  mhob  gorsaf ; ond 
mynych  y collant  eu  hamser  cyn  cyrhaedd  hanner  y daith. 
Ond  cychwyna  yr  haul  i’r  eiliad  yn  y boreu  o station  y 
dwyrain,  a chyrhaedda  ben  ei  daith  i’r  amrantiad  yn  yr 
hwyr,  &c. 


a'u  DYLANWAD  AR  Y MYFYRIVvTv.  55 

Yn  weitliiwr  dystaw.  Teitliia  ei  oleimi  yn  liynod  gyf- 
lym ; ond  er  liyny  mor  ddystaw  â’r  bedd.  Pe  teitliiai  y 
trêii  o’r  liaiü  i gyfeiriad  y ddaear,  yn  ol  y cyflymder  o ddeu- 
gain  milltir  yr  awr,  a liyny  lieb  aros  yn  imrliyw  orsaf  ar  y 
ffordd,  cymmerai  iddo  ddaii  cant  a phedwar  ugain  a pliump 
0 ílynyddoedd  cyn  cyrliaedd  atom  ; ond  daw  goleuni  yr  liaul 
atom  bob  boreu  mewn  saitli  a hanner  o fynydau  ! Ond  er 
cyflymed  y daw,  ni  clilybiwyd  erioed  iddo  dori  cymmamt  â 
gwydr  fíenestr  ; ni  ddefìf  ôdd  faban,  ac  ni  ddoluriocld  erioed 
y llygad  mwyaf  delicate. 

Yn  weitìiiwr  sirioU  “ Yn  llawenliau,  &c.” 

Yn  weitliiwr  difíino.  “ Fel  cawr  yn  rliedeg  gyrfa,  &c,;’ 

Yn  weithiwr  rhyddfrydol.  “ Ac  nid  ynigudd  diin  oddi- 
wrtli  ei  wres  ef.”  Cyfrana  ei  fenditliion  i bawb  a pliob 
petli.  Treiddia  ei  Avres  i eigion  y ddaear,  a Inüia  fywyd  ar 
ei  lioll  arwynebedd,  &c. 

II.  Llyfr  Datguddiad.  “ Cyfraitli  yr  Arglwydd  sydd 
berffaitli,  yn  troi  yr  enaid : tystiolaetli  yr  Arglwydd  sydd 
sicr,  ac  yn  gwneutliur  y gwirion  yn  ddoetli.  Deddfau  yr 
Arglwydd  sydd  uniawn,  yn  llawenbau  y galon  : gorcliym- 
myn  yr  Arglwydd  sydd  bur,  yn  goleuo  j llygaid.  Ofn  yr 
Arglwydd  sydd  lân,  yn  parliau  yn  dragywydd  : barnau  yr 
Arglwydd  ydynt  wirionedd,  cyfiawn  ydynt  i gyd.  Mwy 
dymunol  nag  aur,  îe,  nag  aur  coetli  lawer  ; melusacli 
liefyd  ná’r  mêl,  ac  na  diferiad  diliau  mêl.  Ynddynt  liwy 
liefyd  y rliybuddir  dy  was  : o’u  cadw  y mae  gwobr  lawer.” 

Gadawn  lyfr  natur  yn  bresennol  er  sylwi  gair  ar  lyfr 
gras.  Er  cystal  ydyw  y blaenaf,  y mae  yr  olaf  yn  rliagori — 
«ei  ddylanwad  ar  ddyn  yn  ddyfnacli,  a’i  effeitliiau  yn  cyr- 


56 


Y DDAU  LYFE 


liaedd  yn  niliellacli  i’w  íbdolaetli.  Mae  llyfr  natiir  yn  ber- 
fíaitli  i’r  dyben  y cafodd  ei  fwriadu — dangos  Duw  Anfeidrol 
inewn  gallu  a doetliineb  ; ond  yn  llyfr  gras,  canfyddwn 
Dduw  Anfeidrol  mewn  tosturi  a inaddeugarwcli.  Gallllyfr 
gras  ddilyn  llyfr  natur  i bob  man,  tra  na  fedr  yr  olaf 
AYiieyd  byny  á’r  blaenaf,  yr  liwn  sydd  a’i  ddylanwad  yn  ys- 
brydol,  a’i  efíeitbiau  yn  dragwyddol,  &c. 

Dengys  y frawddeg  flaenaf  yn  llyfr  gras  yr  byn  yw  Duw 
ynddo  ei  bun : “ Cyfraitb  yr  Argiwydd  sydd  berfíaitb.” 
Tybia  byn  fod  yr  Argiwydd  ei  bun  o angenrbeidrwydd  yn 
berffaitb  ; oblegyd  “ ni  ddicbon  pren  drwg  ddwyn  ffrwytbau 
da,  na  pbren  da  ddwyn  fírwytbau  drwg.”  Dyma  gyfraitb 
yn  sefyll  ar  ei  pben  ei  bun  yn  ngbanol  cyfreitbiau  y gread- 
ígaetb — “ perfíaitb,”  “ sicr,”  “ uniawn,”  “ pur,”  &c.  Di- 
olcbwn  am  gyfreitbiau  mor  dda  yn  Mbrydain,  ond  pell 
ydynt  o fod  yn  berffaitb ; mae  y diddymu  a’r  diwygio 
parbaus  sydd  yn  eu  banes  yn  proíi  nad  ydynt  yn  berffaitb  : 
ac  ni  ddeuant  bytb  yn  berfíaitb  tra  fyddo  eu  bawdwyr  yn 
anmberfíaitb.  Fel  y mae  ein  seneddwyr  ni  yn  newid  a di- 
wygio  cyfreitbiau  seneddwyr  yr  oesau  a aetbant  beibio,  y 
bydd  ereill  etto  yn  gwneyd  â’r  eiddynt  bwytbau.  Ond  yn 
ngbanol  cyfnewidiadau  y byd  a’i  bobl,  “ Gair  ein  Duw  ni  a 
saifbytb.”  Nid  oes  galwad  i newid  y peiffaitb,  betb  byn- 
nag  íyddo,  oblegyd  nis  gellir  rboddi  gwell  yn  ei  le.  Mae  ar 
ei  pben  ei  bun  yn  ei  gwaitb  befyd  : “ troi  yr  enaid  ” — 

“ gwneutbur  y gwirion  yn  ddoetb,  &c.”  Mae  bon  yn  alluog 
i droi  yr  enaid  i’w  delw  ei  bun,  ac  felly  i ddelw  Duw. 
Santeiddrwydd  yn  yr  enaid  fydd  ei  lytbyr  gollyngdod  i’r  nef  ; 
oblegyd  “ beb  santeiddrwydd  ni  cbaifí'  neb  weled  yr  Ar- 
glwydd.”  Ni  cblybuwyd  erioed  am  gyfraitli  yn  troi  yr  enaid 


a’u  dylanwad  ar  y myfyriwr. 


57 


ond  lioii.  Triii  cyrff  dyiiioii,  a liyny  trwy  oríbdaetli  y mae 
cyfraitli  Prydain ; nid  yw  yn  allnog  i gyrliaedd  sercli, 
ewyllys,  a clialon  y deiliaid.  Ond  lion  yn  gwneyd  liyny,  &c. 

Creadur  anliawdd  i’w  droi  ydyw  enaid.  Gall  ef  droi 
lluaws  o betliau  ; troi  cyfeiriad  llong  ar  y môr,  a plieiriant 
ar  y rlieilffbrdd.  Mae  lluaws  o elfenau  natur  yn  ddaros- 
tyngedig  iddo  ; ymeiíl  yn  ngwár  y fellten,  yr  hon  fel  mor- 
wyn  a gluda  ei  feddyliau  gyda  brys  arutlirol  ar  liyd  y wyfren 
[wire)  trwy  y moroedd,  a thros  fynyddoedd  a chymoedd. 
Ffrwyna  feirch,  dofa  ehediaid,  gwareiddia  wylltfilod 
rheibus,  &c.  Ond  am  dano  ei  hun,  mae  mor  aflywodraethus 
fel  mae  yn  rhaid  cael  Duw  ato.  Gall  yr  Arglwydd  droi 
enaid,  a hyny  heb  dreisio  ei  natur — o’i  fodd  ac  yn 
ewyllysgar  : ‘‘  O’i  wir  ewyllys  yr  ennülodd  Efe  nyni  trwy 
air  y gwirionedd.”  Erlidiwr  heb  ei  ail  oedd  Saul  o Tarsus 
— chwythai  fygythion  a chelanedd, — enynai  ager  uffern  ei 
gynddaredd  at  ddysgyblion  yr  Arglwydd  : ond  rhywle  tua 
hanner  dydd,  ar  y ffbrdd  i Damascus,  cofiodd  yr  amgylchiad 
tra  fu  byw,  cyffyrddodd  yr  engineer  mawr  â gwialen  wrth- 
dro  ( reversing  rod)  ei  fywyd,  ac  yny  fan  dyna  holl  alluoedd 
eienaid  yn  gw’êithrddu  i gyfeiriad  gogoniant  Duw.  Wele’r 
llew  yn  oen,  y cablwr  yn  weddîwr,  a’r  hwn  oedd  gynt  yn 
ein  herlid  ni  yn  un  ohonom  : ‘‘  troi  yr  enaid.” 

Ei  droi  ato  ei  Imn,  Y mab  afradlon,  &c.  Dyma  waith 
cyntaf  gras,  &c. 

Ei  droi  at  Ddiiw,  I’w  wneyd  yn  debyg  iddo,  ac  yna 
ceir  gohvg  ar  Drindod  o berffeithrwydd, — y gyfraith,  ei 
hawdwr,  ac  enaid  w^edi  ei  droi. 

Gwaitli  ymarferol  cyntaf  efengyl  ydyw  troi  enaid,  Ei 
symmud  o dyAvylhych  i oleuni,  ac  o’r  goleuni  hwnw  daw 


D 


58 


Y DDAU  LYFPt 


goleuni  i’r  deall,  sefydlogrwydd  i’r  enaid,  santeiddrwydd  i’r 
bywyd,  a llawenydd  i’r  galon  : ac  o radd  i radd,  daw  ‘‘  dyn 
Duw  yn  beríîaith,  wedi  ei  berffeithio  yn  mhob  gweithred 
dda.” 

M ae y gwahanol agweddau  hyn  ar  gyfraithyr  A rglwydd 
yn  cyfansoddi  ei  rhagoriaeth  ar  hethau  goreu  y hydhwn, 
“ Mwy  dymunol  ýntmag  aur,  îe,  nag  aur  coeth  lawer  : mel- 
usach  hefyd  nâ’r  mêl,  ac  nâ  diferiad  diliau  mêl.”  Nid  oes 
galwad  amddarostwng  y naill  beth  o eiddo  Duw  i ddyrchafu’r 
llall.  Er  dyrchafu  yr  hen  oruchwyliaeth  i’r  man  uwchaf 
dichonadwy,  rhagora’r  newydd  gymmaint  arni  ag  y rha- 
gora  Crist  ar  Moses  a’r  angylion,  Mae  Crist  yn  fawr  yn 
nghanol  y mawrion,  a’i  efengyl  yn  rhagori  ar  holl  weith- 
redoedd  ereill  Duw  yn  eu  manau  goreu  : “ Mwy  dymunol 
ýnt  nag  aur.”  Yr  aur  ydyw  y bathodyn  uwchaf  a gwerth- 
fawrocaf  mewn  masnachaeth ; y mae  mor  werthfawr  yn 
ngolwg  llawer  fel  y gwnant  bwrs  o’u  calon  i’w  gadw.  Nid 
aur  yn  unig  sydd  gan  Dafydd,  ond  yr  aur  goreu,  a’r  aur 
goreu  yn  y cyílawnder  ohono, — “ aur  coeth  lawer.”  “ Mel- 
usach  hefyd  nâ’r  mêl,”  ac  nid  rhywfath  o fêl,  ond  y mêl 
goreu  ; nid  mêl  o’r  llestr,  ond  mel  yn  ei  ddiferion  melusaf 
o’r  diliau,  &c. 

Nid  mater  o opiniwn  ydyw  hwn,  ond  profiad,  “ Yn- 
ddynt  hwy  hefyd  y rhybuddir  dy  was  : o'u  cadw  y mae 
gwobr  lawer.”  Buont  yn  gymhorth  iddo  goncro  llawer 
gelyn  a gorchfygu  llawer  temtasiwn,  &c.  Crybwyllir  ani 
luddew  unwaith  yn  dyfeisio  cynllun  i wenwyno  Martin 
Luther,  ond  a rwystrwyd  yn  ei  anican  gan  waith  rliyw 
gyfaill  i’r  diwygiwr  yn  anfon  darlun  o’r  drwgweithredwr 
iddo.  Mae  lluaws  o ddrwg-weithredwyr  moesol  ar  y maes, 


A*U  DYLANWAD  AR  Y MYFYRIWR. 


59 


a'u  prif  amcan  ydy w gwenwyno  eneidiau  ; ond  o’i  drugaredd, 
y mae  Duw  yn  ei  air  wedi  tynu  darluniau  olionynt  oll,  er 
mwyn  i ni  eu  liadnabod  a’u  liosgoi : “ Ynddynt  liwy  y rliy- 
buddir  dy  was,  &c.” 

Cynnwysant  wobrwyon  hefyd,  “ O’u  cadw  y mae  gwobr 
lawer.”  Nid  heb  eu  cadw,  ac  nid  am  eu  cadw,  ond  o'n 
cadw.  Mae  y gwaitli  yn  cynnwys  y wobr,  a’r  wobr  yn 
cyfodi  o’r  gwaith. — “ o’u  cadw.”  Nid  am  briodi  y ferch  y 
rhoddodd  y boneddwr  y mil  punau  i’r  priodfab  ar  foreu  y 
briodas,  ond  wrth  briodi  aeth  i berthynas  â’r  boneddwr,  a 
daeth  cyfoeth  y boneddwr  yn  eiddo  iddo  yr  un  foment  â’r 
ferch.  ’Does  neb  yn  dysgwyl  bywyd  tragwyddol  am  gadw’r 
gorchymmynion,  o na,  “ dawn  (rhodd)  Duw  ydyw  bywyd 
tragwyddol ond  dysgwylir  llawer,  a cheir  llawer  wrth  eu 
cadw.  A pha  faint  bynnag  a gafwyd  yn  y gorphenol,  mae 
mwy  ar  ol  yn  y dyfodol : “ Mae  i chwi  eich  ífrwyth  yn 
santeiddrwydd,  a’r  diwedd  yn  fywyd  tragywyddol.  ‘‘  Gwobr 
lawer,  &c.” 

III.  Dylanwad  y ddau  lyfr  ar  y myfyriwr.  “ Pwy  a 
ddeall  ei  gamweddau  ? Glanha  íi  oddiwrth  fy  meiau  cudd- 
iedig.” 

Dyma’r  sylwedydd  wedi  troi  yn  ymofynydd,  y myfyriwr 
yn  weddîwr,  a’r  hwn  a godai  ei  olygon  tua’r  haul  yn  plygu 
dan  faich  ei  bechod  at  draed  ei  Greawdwr.  Mae  astudiaeth 
fanwl  0 ddeddf  Duw  yn  ei  phurdeb  a’i  glendid  dihafal,  wedi 
cynnyrchu  ymholiad  yn  Dafydd  mewn  perthynas  i’w  gyílwr 
moesol. 

Rhaid  wrth  oleuni  priodol  er  canfod  yn  briodol ; a’r  unig 
fan  i ddyn  gael  hyny  ar  ei  gyflwr  ydyw  gair  Duw.  Dyma’r 


GO 


Y DDAU  LYFR 


drycli  iddo  i weled  ei  liim  pa  fatli  ydyw.  Y mae  Hwn  yn 
walianol  i bob  drycli  arall,  yn  ei  waith  yn  cyfeirio  at  foddion 
glanhâd  gyda  dangos  yr  aflendid.  Helbul  a dyryswch  sydd 
ar  wahan  oddiwrth  Dduw.  Cawn  Dafydd  felly  unwaith 
inewn  perthynas  i’w  ragluniaeth  : ‘‘  Yn  ofer  y glanheais  fy 
nghalon,  ac  y golchais  fy  nwylaw  mewn  diniweidrwydd 
Psalm  lxxiii.  13.  Cofier  mai  Dafydd  o’i  le  sydd  yna,a  thra 
yny  cyflwrhwn,yr  oedd  amcanu  gwybod  yn  flin  yn  eiolwg  ; 
ond  pan  newidiodd  ei  safle — yr  aeth  i dý  Dduw  at  oleuni  y 
gyfraith,  gwelodd  yn  glir,  a gwelodd  yn  mhell — mor  bell  â 
diwedd  yr  annuwiol  yn  ei  godwm  anadferadwy. 

laith  profiad  yn  ngoleuni  deddf  Duw  ydyw  y gofyniad 
hwn.  Mae  pob  safon  arall  yn  agored  i’n  camarwain.  Os 
edrychwn  ar  ein  cyd-ddynion,  canfyddwn  rai  yn  well  ^ rhai 
yn  waeth  nâ  ni.  Ond  am  air  Duw,  dywed  hwn  pa  fath  rai 
ydym,  a pha  fath  rai  y dylem  ac  y rhaid  i ni  fod  er  rhyngu 
bodd  yn  ei  olwg  Ef,  &c. 

(1.)  Yr  ymofynydd  pryderus.  “ Pwy  a ddeall  ei  gam- 
weddau  ?”  Diau  fod  y cwestiwn  hwn,  neu  ei  gyífelyb  wedi 
ei  ofyn  íilwaith  ar  ol  y tro  hwn  ; ond  hyd  yma  heb  atebiad. 
Nid  ei  ofyn  er  mwyn  atebiad  ddarfu  yr  awdwr,  ond  oddiar 
syndod  gwylaidd  yn  yr  olwg  ar  ddrygedd  ei  gyflwr  yn  ngoh 
euni  gair  Duw.  Mae  lluaws  o ofyniadau  Beiblaidd  yn  cyn- 
nwys  atebion  ynddynt  eu  hunain,  megys,  “ Os  crefíî  ar  an- 
wireddau,  Arglwydd,  0 Arglwydd,  pwy  a saif?”  Ni  saif 
neb.  “ Pa  fodd  y diangwn  ni  os  esgeuluswn  iachawdwr- 
iaeth  gymmaint  ?”  Anmhossibl.  “ Pwy  a ddeall  ei  gam- 
AYeddau  ?”  Neb ; mae  mesur  eu  maint,  cyfrif  eu  nifer,  ac 
amgyffred  eu  hamrywiaeth  yn  fwy  gorchwyl  nag  sydd  yn 
ngallu  dyn  i’w  gyflawni : “ Fy  mhechodau  a’m  daliasant. 


a’u  DYLANWAD  AR  Y MYFYIUWR. 


G1 


fel  na  allwn  edrycli  i fyny ; ainlacli  ydynt  nâ  gwallt  fy 
mlien:”  (Psalin  xl.  12.) 

Mae  pecliod  yn  egwyddor  gynnyddal — camweddau.” 
Bu  adeg  pryd  nad  oedd  yn  bodoli  o gwbl.  Yn  mhen  yspaid 
cyfarfyddwn  ag  ef  yn  gwisgo  enw  unigol,  “ camwedd  Adda 
ond  erbyn  lieddyw  y mae  un  camwedd  Adda  wedi  myned 
yn  gamweddau  lawer  yn  ei  hiliogaeth,  &c. 

Gwelsom  ar  ddiwedd  ambell  gyfrol  ychydig  linellau 
'‘gwelliant  gwallau,” — ychydig  cymharol  ydyw  eu  nifer. 
Ond  wrth  i Dafydd  adolygu  dalenau  ei  fywyd  yn  ngoleuni 
yr  ysgrythyrau,  gwêl  nad  oes  ynddynt  ddim  ond  gwallau  ; 
ac  yn  yr  olwg  ar  eu  mawredd  a’u  lluosogrwydd,  tyr  allan 
mewn  syndod  gwylaidd  i ofyn  “ Pwy  a ddeall  eigamwedd- 
au?  ’ 

(2.)  Yr  addefwr  gostyngedig.  Mae  ei  waith  yn  crybwyll 
am  gamweddau  a beiau  cuddiedig  gerbron  yr  Arglwydd, 
yn  brawf  ei  fod  yn  cydnabod  eu  bodolaeth,  ac  yn  cael 
ei  íiino  ganddynt.  Hawddach  gwaith  ydyw  cydnabod  beiau 
na’u  deall ; gall  dyn  wneyd  y cyntaf,  tra  y mae  yn  rhaid  cael 
Duw  at  yr  ail.  Mae  pechodau  cuddiedigyn  bechodau  cartrefol, 
ac  fel  merched  Heth  i Eebeccah  ac  Isaac,  yn  rhwym  o brofi 
yn  chwerwder  ysbryd  i’w  perchenog,  nes  peri  iddo  flino  ar 
ei  einioes.  Nid  cuddiedig  oddiwrth  ei  gyd-ddynion  yn  unig, 
ond  i raddau  mawr  oddiwrtho  ei  hun  hefyd  ; er  y gvVyr  dyn 
fwy  am  dano  ei  hun  nâ  neb  arall,  etto,  gŵyr  Duw  fwy  nag  ef. 
Mae  Duw  yn  nes  ato  nag  ydy w ei  gnawd  iV  esgyrn  ; mae 
ei  feddyliau  ofer,  ei  ddychymmygion  gau,  a’r  miloedd  pech- 
odau  a gyflawnodd  mewn  anystyriaeth,  ar  gôf  a chadw  gan 
yr  Arglwydd. 

Daw  y beiau  cuddiedig  yn  feiau  cyhoeddus  rhyw  dro,heb  i 


62 


Y DDAU  LYFR 


Dduw  eu  maddeu.  Os  dygwydd  i ni  ddianc  rhagddynt  yn  y 
byd  fe’n  goddiweddir  ganddynt  yn  y byd  a ddaw.  Mae 
ennghreifftiau  ar  gael,  o ddynion  yn  methu  cael  eu  gollwng 
gan  angeu  heb  ddynoethi  eu  hunain  o’r  pechodau  dirgel- 
aidd  a gyflawnasant.  Nis  gallwn  gredu  y syniad  pabyddol 

0 ddynoethi  ein  holl  bechodau  dirgelaidd  i ddynion, — fedr- 
ant  hwy  ddim  cadw  secrets,  Ond  am  yr  Arglwydd,  gallwn 
fentro  ein  holl  achosion  iddo  ; mae  yn  ddigon  o gyfaill  i 
gadw’r  gyfrinach,  ac  yn  ddigon  trugarog  i faddeu  yr  anwir- 
edd. 

(3.)  Y gweddiìor  difrifoL  “ Glanha  fi.”  Os  nad  yn 
alluog  i ddeall  ei  gamweddau,  gwyddai  pa  le  i gyfeirio  am 
waredigaeth  oddiwrthynt.  Termau  cyffredin  gan  y Salm- 
ydd  i ddynodi  maddeuant  pechodau  ydynt  “ dileu,” 
“ golchi,”  a “ glanhau.”  Defnyddir  y cyntaf  mewn  cyssyllt- 
iad  ag  ysgrifenu ; cyfeiria  yr  ail  at  yr  hen  ddull  o olchi 
dillad  a gwisgoedd ; y trydydd  at  gymhwysiad  personol  o’r 
oruchwyliaeth,  &c.  Yn  ol  y gymhariaeth  flaenaf,  ar  bapyr 
neu  femrwn  y gweithredir  ; yn  ol  yr  ail,  ar  ddilledyn  ; ac  yn 

01  y drydedd,  ar  y cyfansoddiad  dynol.  Mae  cyfraith  y gwa- 
hanglwyf  yn  hysbys  i’r  darllenydd — ei  fod  yn  glefyd  ag 
oedd  yn  llygru  yr  holl  gyfansoddiad ; a chan  ei  fod  yn 
heintus  ac  ymdaenol,  gorfodid  y dyoddefydd  i fyw  mewn 
ymneillduaeth  dros  ei  oes ; oddieithr  iddo  dderbyn  glanhad, 
ni  chaniateid  iddo  ddyfod  i Jerusalem,  i ymgymmysgu  â’r 
llwythau  yn  addoliad  yr  uchel-wyliau  santaidd. 

Beth  yw  pechod  ? Dyma’r  clefyd  andwyol  ag  y mae  pob 
dyn  i raddau  mwy  neu  lai  yn  ei  afael.  Clefyd  ydyw  sydd 
yn  cadw  yr  annuwiol  yn  mhell  oddiwrth  Dduw,  yn  ei  gau 
allan  o’r  ddinas  gyfaneddol,  a’i  gau  i fewn  yn  uffern  obry, 


a’u  dylanwad  ar  y myfyriwr.  GB 

lle  na  bydd  gobaitli  am  wellliad  yn  oes  oesoedd.  Mor  bri- 
odol  gan  byny  ydyw  gweddi  Dafydd, — “ Glanlia  íì.'’ 

Mae  pawb  a weddîodd  weddi  gyffelyb,  wedi  clywed  ateb- 
iad  oddiwrth  yr  Archoffeiriad  mawr  yn  dywedyd  ‘‘  Mynaf— 
bydd  lân.”  Cofia,  ddarllenydd,  fod  yn  rhaid  cael  glendid 
cyn  cael  nefoedd  ; y nefoedd  ynot  ti  fydd  dy  iinig  sicrwydd 
di  am  y nefoedd  : “ Nid  á i mewn  iddi  ddim  aflan,  nac  yn 
gwneuthur  ífieidd-dra  na  chelwydd ; ond  y rhai  sydd  wedi 
eu  hysgrifenu  yn  llyfr  bywyd  yr  Oen  (Dat.  xxi.  27) ; ae 
nid  oes  neb  yn  y llyfr  hwnw  ond  y rhai  a olchwyd  oddiwTth 
eu  pechodau  yn  ngwaed  yr  Oen.  Bydded  hyny  yn  rhan  i 
ti.  Amen. 


PEEGETH  VI. 


DAU  GYFLWE  BYWYD. 

“ Canys  meirw  ydych,  a’ch  bywyd  a guddiwyd  gyda  Christ  yn  Nuw. 
Pan  ymddangoso  Crist  ein  bywyd  ni,  yna  hefyd  yr  ymddangoswch 
chwithau  gydag  ef  mewn  gogoniant.” — Col.  iii.  3.  4. 

^y^pYGIR  y testyn  yn  mlaen  gan  yr  Apostol  fel  rlieswm 
dros  y cymhelliad  a rydd  yn  y ddwy  adnod 
flaenorol.  Yn  yr  adnod  ílaenaf  anoga  y brodyr  i 
geisio  y pethau  sydd  uchod, — “ Ceisiwch  y pethau  sydd 
uchod.”  Mae  efengyl  yn  gyfundrefn  sydd  a’i  gogwydd 
tuag  i fyny, — “ uchod.”  Oddi  fyny  y daeth,  ac  yno  dra- 
chefn  mae  ei  thynfa.  I fyny  y mae  pob  peth  sydd  dda  ; 
yno  y mae  Crist  yn  eistedd  ar  ddeheulaw  Duw,  ac  amcan 
mawr  efengyl  ydyw  dwyn  Crist  at  ddynion  yma,  a dwyn 
dynion  at  Grist  i’r  nef. 

Yn  yr  ail  adnod  y mae  yn  myned  gam  yn  mhellach, — 
“ Rhoddwch  eich  serch  ar  bethau  sydd  uchod.”  Y mae 
nid  yn  unig  am  iddynt  eu  ceisio,  ond  am  iddynt  fyw  ac 
ymgartrefu  o ran  y meddwl  a’r  serch  gyda  hwyht.  Diau 
fod  mwy  o ddiíîyg  yn  hyn  nag  yn  mhob  peth  arall  o’n  cyf- 
lawniadau  creíyddol.  Fe  allai  fody  “ ceisio  ” a’r  gofyn  yn 
bob  peth  a ellir  ei  ddymuno  ; ond  faint  o le  y mae  yr  hyn 


DAU  GYFLWR  BYWYD  DYN. 


65 


a geisir  yn  ei  gael  yn  y meddwl  a’r  sercli  ? — faint  o aros  a 
glynii  gyda’r  petliaii  sydd  ucliod  sydd  yn  ein  lianes  ? Onid 
oes  lle  i ofni  ein  bod  yn  rhy  debyg  i blant  drwg  yn  fynycli, 
yn  curo  wrtli  ddrws  y tŷ  ac  yn  ífoi  ymaitli  cyn  derbyn  y 
neges  ? “ PJioddw'ch  eich  serch  ar  bethau  sydd  uchod.” 

Paham  ? Canys  meirw  ydych.” 

Creadur  rhyfedd  ydyw  dyn ; creadur  ydy w sydd  yn  farw 
ac  yn  fyw  yr  un  pryd, — “ Meirw  ydych,  a’ch  bywyd.” 
Mewn  ystyr  foesol  yn  unig  y gellir  dweyd  hyn  am  dano. 
Gwir  fod  elfenau  dadfeiiiad  a hadau  marwoldeb  ynddo  pan 
yn  fyw,  er  hyny,  nid  priodol  ydyw  dweyd  ei  fod  yn  fyw  ac 
yn  farw  ar  yr  un  pryd  mewn  ystyr  naturiol.  Byw  neu 
far\v  ydy w ar  unwaith  o ran  ei  gorff ; byw  cyn  gweithrediad 
angeu  a marw  wedi  hyny.  Ond  fel  y mae  yn  greadur 
moesol  ac  ysbrydol,  y mae  yn  fyw  ac  yn  farw  ar  yr  un 
adeg.  Dynion  felly  gyferchir  gan  yr  Apostol  yma, — 
“ Meirw  ydych,  a’ch  bywyd,”  &c. 

Defnyddir  ymadroddion  ereill  yn  yr  Epistol  sydd  yn  cyf- 
ateb  i’r  ddau  gyílwr  hyn,  sef  “ claddu  ” a “ chodi.”  “ Wedi 
eich  cyd-gladdu  ag  ef  yn  y bedydd,  yn  yr  hwn  hefyd  y’ch 
cyd-gyfodwyd  tiwy  ffydd  gweithrediad  Duw.”  (Pen.  ii.  12.) 
Mae  claddu  yn  rhag-dybied  marw,  a chodi  yn  rhag-dybied 
bywyd.  Yn  y bedydd  yr  oedd  y bywyd  newydd  yn  cychwyn, 
ac  yno  yr  oedd  yr  hen  fywyd  blaenorol  yn  myned  i’w  fedd. 
Yr  oedd  yno  ddiosg  a gwisgo  yn  cymmeryd  lle  yr  un  pryd. 

Y gwahaniaeth  mawr  rhwng  y credadyn  a’r  annghredad- 
yn  ydyw,  fod  y naill  yn  farw  i bechod,  a’r  llall  yn  iarw 
mewn  pechod.  Mae  y dyn  sydd  yn  farw  niewn  pechod  yn 
byw  i bechu,  tra  mae  y dyn  sydd  yn  farw  î bechod  yn  byw 


06 


DAU  GYFLWR  BY^N’YD  D^'N. 


i beidio  peclm.  Marw  mewn  pecliod  yw  pawb  wrtli  natur. 
“ Cliwitliau  a fywliaodd  Efe  pan  oeddycli  feirw  cam- 

weddau  a pliechodau.”  Ond  marw  i becliod  ydyw  pawb 
sydd  dan  ras.  Nid  nad  ydy w y cristion  yn  pechu ; mae 
ífeithiau  galarus  yn  hanes  ei  fywyd  sydd  yn  dangos  ei  fod 
yn  pechu.  Ond  etto,  nid  yw  pechod  yn  meddu  yr  un  lyw- 
odraeth  arno  ag  a fn.  “Canys  nid  arglwyddiaetha  pechod 
arnoch  chwi  mwyach ; oblegyd  nid  ydych  chwi  dan  y ddeddf, 
eithr  dan  ras.” 

Bu  cyfnod  yn  eu  hanes  pan  oedd  pechod  yn  orseddedig 
yn  y galon,  ac  yn  llywodraethu  ar  holl  deyrnas  yr  enaid ; 
buont  yii  gaethioii  iddo,  ac  yn  cael  eu  harwain  ganddo  i 
gyíiawni  pob  drwg  yn  un  chwant.  Ond  yn  awr,  er  ei  fod 
yuia,  nid  ydyw  yn  arglwydd  ; di-orseddwyd  ef  o’r  galon 
gan  ras  Duw,  ac  ni  ddaw  byth  yn  ol.  Nidyn  y brif  ddinas 
y mae  yn  b}w  yn  bresenol,  ond  yn  y pentrefi  cylchynol ; 
deddf  yn  yr  aelodau  ydyw  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  y 
ineddwl,  ac  wrtíi  farwhau  yr  aelodau  yn  ol  anogaeth  yr 
adnod  ddilynol,  gwanheir  a marweiddir  y dyn  pechod. 
Gwingo  ydyw  ei  hanes  yn  ei  berthynas  á’r  cristion,  wrth 
dynu  ei  anadliadau  olaf. 

Sylwn  ar  fywyd  y credadyn  yn  ei  ddau  gyfiwr. 

I.  Ei  GYFLWR  pRESENOL.  “ Eicli  bywyd  a giuldiwyd  gyda 
Christ  yn  Nuw.” 

Tybiwn  fod  y gair  “ cuddio  bywyd  ” yn  cynnwys  dau 
beth,  sef  dirgehüch  a dyogelwch  y cyfryw.  Cuddiedig 
ydyw  gyda  Clirist  yn  Nuw. 

(1.)  Ei  ddiygclwch.  Bywyd  ydyw  nad  oes  neb  ond  ei 
awdwr  yn  ei  ddeall.  Mae  gormod  o ddirgelwch  yn  ei  am- 


D.yj  GYFL^NTR  BYWYl)  DYN. 


67 


gylcliynu  i’w  berchenog  allu  ei  amgyffred.  Diclion  mai  yr 
oll  a wyr  am  dano  ydyw  ei  fod  yn  ei  feddiant.  Anmhossibl 
iddo  fodoli  heb  yn  wybod  i’w  berchenog,  gan  mor  efteithiol 
ydyw  yn  ei  weithrediadau.  Dwfr  bywiol  ydyw  yr  anian 
newydd  yn  tarddu  i fywyd  tragywyddol.  Ychydig  iawn  o 
ddeall  bywyd  o fath  yn  y byd  sydd  ; er  yr  holl  ymdrechion 
a wnaed  gan  rai  o brif  feddylwyr  yr  oesau,  terfyna  pob  ym- 
chwiliad  athronyddol  mewn  tywyllwch.  Ni  buwyd  yn  nes 
yn  y diwedd  nag  yn  y dechreu  i ddyfod  o hyd  iddo.  Ar  un 
olwg,  'does  dim  yn  fwy  amlwg  na  bywyd  ; amgylchynir  ni 
ar  bob  llaw  ganddo.  Mae  y dwfr,  yr  awyr,  y llwch,  &c., 
yn  orlawn  o fywyd ; tra  ar  olwg  arall,  ’does  dim  yn  fw^y  an- 
amlwg  nag  ef.  Mae  y llwybr  tuag  ato  yn  annhramwyadwy 
i bawb  ond  ei  Wneuthurwr.  Ac  os  ydyw  y bywyd  sydd  yn 
ein  hymyl, — y bywyd  llysieuol,  anianyddol,  anifeilaidd, 
naturiol,  &c.,  yn  meddu  aryfath  ddirgelwch,  pa  faint  mwy 
y bywyd  hwnw  sydd  a’i  wraidd  â’i  darddiad  yn  natur  Duw 
ei  hun  ? 

Mae  hwn  fel  pob  bywyd  arall  yn  amlwg  yn  ei  efteitliiau, 
oblegyd  anmhossibl  iddo  fodoli  heb  ddangos  ei  nodau. 
Pan  welir  y cybydd  wedi  dyfod  yn  hael,  y meddwyn  yn 
sobr,  yr  afradlon  yn  gynnil,  y cablwr  yn  weddîwr,  &c., 
cesglir  ar  unwaith  mai  y bywydhwn  sydd  yn  dangos  ei  hun. 
‘‘  Eithr  ffrwyth  yr  ysbryd  yw  cariad,  llawenydd,  tangnefedd, 
hir-ymaros,  cymmwynasgarwch,  daioni,  ftydd,  addfwynder, 
dirwest.”  (Gal.  y.  22.)  Ond  hynod  mor  ddystaw  a dir- 
gelaidd  y gweithiwyd  y cyfnewidiad  ; deffrödd  l^sbryd  Diiw 
gydwybod  y fam  anystyriol  heb  yr  aflonyddwcli  lleiaf  i’r 
baban  a gysgai  yn  ei  myiiwes  ; tynwyd  allan  y galon  gareg 
0 fynwes  yr  annuwiol  heb  yn  wybod  i’r  cyfaill  a eisteddai 


68 


DAU  GYFLWR  BYWYD  DYN. 


yn  iiesaf  ato  yii  yr  addoldy.  “ Y mae  y gwynt  yn  cliwythu 
lle  y myno  ; a thi  a glywi  ei  sẁn  ef,  ond  ni  wyddost  o ba  le 
y mae  yn  dyfod,  nac  i ba  le  y mae  yn  myned ; felly  y mae 
pob  un  a’r  a aned  o’r  Ysbryd.”  (loan  iii.  8.) 

(2.)  Ei  ddyogelwch,  Tra  nad  ydyw  poh  bywyd  dirgel 
yn  ddyogel,  y mae  hwn  yn  bob  un  o’r  ddau.  Mae  yn  bossibl 
dyfod  0 hyd,  a dinystrio  ambell  i fywyd  er  methu  ei  ddeall. 
Nis  gallwn  ddeall  y bywyd  llysieuol,  ond  coder  ei  wraidd 
o’r  ddaear,  a dyna  ddinystr  arno.  Mae  y bywyd  anifeilaidd 
y tu  hwnt  i’n  hamgyffredion,  ond  gollynger  gwaed  yr  anitail, 
a dyna  derfyn  ar  fywyd,  &c.  ; ond  am  fywyd  y credadyn,  y 
y mae  mor  ddyogel  ag  ydyw  o ddirgel.  Mae  yn  cyfaneddu 
tiriogaeth  na  ddaw  gelyn  o hyd  iddo  yn  dragywydd.  “ Efe 
a aeth  trwodd  o farwolaeth  i fywyd.”  Croesodd  linell  mar- 
wolaeth  i gyfandir  bywyd,  ac  yno  y bydd  yn  oes  oesoedd. 
Mae  dau  beth  yn  cyfrif  am  y dyogelwch  hwn. 

(a.  ) Ei  gyssylltiad  perthynasol  á Christ.  Mae  ei  gysyllt- 
iad  â Christ  yn  sicrhau  na  ddigwydd  niwed  iddo.  “ Min- 
nau  ydwyf  yn  rhoddi  iddynt  fywyd  tragywyddol ; ac  ni 
chyfr-gollant  byth,  ac  ni  ddwg  neb  hwynt  allan  o’m  llaw 
I.”  Costiodd  y bywyd  hwn  yn  liiy  ddrud  i’w  Awdwr  ei 
hun.  Gwerthfawr  waed  Crist  dalwyd  am  dano,  a’r  llaw  fu 
yn  taenu  y gogledd  ar  y gwagle,  ac  yn  crogi  y ddaear  ar 
ddiddim,  sydd  yn  ei  ddyogelu  ; a phwy  fedr  agor  y llaw 
hono  ? “ Pwy  a’n  gwahana  ni  oddiwrth  gariad  Crist  ? ” 

Mae  y cwestiwn  yn  aros  hyd  heddyw  heb  atebiad  ; a chan 
nad  oes  yr  un  i’w  gael,  erys  byth. 

(h.)  Ei  safle  anrhydeddus. — “ Yn  Nuw.”  Mae  iach- 
awdwriaeth  pechadur  yn  olrhain  ei  tharddiad  o Dduw  ; ac 


DAU  GYFLWR  BYWYD  DYN. 


(59 


y mae  fod  y bywyd  newydd  yn  dyddio  yn  inliellacli  yn  ol  nâ 
bodolaeth  y gelyn  yn  sicrwydd  na  Iwydda  bytli  i ddyfod  o 
liyd  iddo.  Un  Bôd  Anfeidrol  a Tliragywyddol  sydd,  a 
Hwnw  ydyw  Duw.  Creadur  ydyw  diafol  yn  dibynu  ain  ei 
fodolaetli  lel  ereill  ar  y Creawdwr.  Ond  safle  y bywyd  liwn 
ydyw  Duw  ei  liun  ; ei  wreiddiau  ydynt  cynglior,  arfaetli,  a 
bwriadau  Duw  ; a chyrhaedda  y rhai  hyn  yn  mhellach  yn 
ol  nâ  dyddiau  y ddaear.  Mae  braich  yr  un  drwg  gan  hyny 
yn  rhy  fer  i gael  gafael  ynddynt.  Diolchai  brawd  ar  weddi 
unw^aith  mai  yn  Nuw  yr  oedd  ei  fyAvyd  newydd  ac  nid  ynddo 
ei  hun  ; “ pe  amgen,'’  meddai,  “ buaswn  wedi  ei  golli  luaws 
0 weithiau,  pe  buasai  hyny  yn  bossibl,  wrth  golli  fy  nhym- 
herau.”  Cofus  genym  am  un  hen  chwaer,  Mary  Eyans, 
gweddw  yr  Hybarch  Evan  Evans  o’r  Garn,  yn  dweyd  ar  ei 
gAvely  angeu,  ei  bod  yn  rhyfeddu  fod  dim  o’i  chrefydd  yn 
aros  hyd  yr  adeg  hono,  gan  gynnifer  y bwledi  ollyngwyd 
ati  0 fagnelau  y gelyn  yn  ystod  y tri-ugain  mlynedd  y 
bu  yn  rhyfela  yn  myddin  yr  Oen.  “ Mae  hyn,”  meddai, 
“ yn  fy  argyhoeddi  fwy,  fwy,  mai  nid  arnaf  fi  yr  oedd  fy 
nghrefydd  yn  dibynu,  ond  aryr  Arglwydd.”  Ac  yn  y stage 
olaf  o’i  gwendid,  adroddodd  y geiriau  hyny,  ‘‘  Canys  buost 
yn  noddfa  i mi,  ac  yn  dwr  cadarn  rhag  y gelyn.  Preswyliaf 
yn  dy  babell  byth  ; a’m  hymddiried  fydd  dan  orchudd  dy 
adenydd.”  (Psl.  lxi.  3,  4.) 

Un  hynod  y\v  Duw  am  guddio  ; nid  oes  gwahaniaeth  pa 
beth  a guddia,  nac  yn  mha  le  y cuddia  y peth  hwnw, — pa 
un  ai  yn  y ddaear,  yn  y môr,  ai  ynddo  ei  hun,  mae  dyogel- 
wch  yn  mhob  un  o honynt.  Cuddiodd  gorff  Moses  yn  y 
ddaear,  ac  ni  ddaethpwyd  o hyd  iddo  byth  ; yr  Hwn  a’i 
claddodd  yn  unig  a wyr  pa  le  i chwdlio  am  dano  foreu  y 


70 


DAU  GYFLWR  BYW\D  DYN. 


codi.  Penderfynodd  ar  le  i gladdu  beiau  na  ddaw  neb  yn 
dragywydd  o liyd  iddynt.  Efe  a ddycliwel,  Efe  a drugarha 
wrtliym ; Efe  a ddarostwng  ein  hanwireddau  ; a thi  a defli 
ein  holl  bechodau  i ddyfnderoedd  y môr.”  (Micah  vii.  19.) 

Gwyneb  Duw  sydd  ar  y maddeuedig,  ond  ei  gefn  sydd  ar 
ei  bechodau.  “ Canys  ti  a deflaist  fy  holl  bechodau  o’r  tu 
ol  i’th  gefn.”  A phwy  tybed  ddaw  o hyd  i’r  lle  hwnw  nad 
yw  Duw  yn  gwybod  am  dano  ? Ond  os  oes  rhyw  le  dyogel- 
ach  na’r  llall,  credwn  mai  Duw  ei  hun  ydyw  hwnw,  a dyma’r 
fan  y rhyngodd  bodd  yn  ei  olwg  i guddio  by wyd  y credadyn ; 
0 ganlyniad,  rhaid  i’r  gelynion  gloddio  trwy  y Duwdod  ei 
hun  cyn  cyíîwrdd  â bywyd  un  o’r  saint.  ‘‘  Eich  bywyd  a 
guddiwyd  gyda  Christ  yn  Nuw.” 

II.  Y BYWYD  HWN  YN  EI  DDADLENIAD  GOGONEDDUS. 

Nid  cuddiedig  a dirgeledig  ydyw  i fod  yn  barhaus  ; 0 na, 
y mae  adeg  dadorchuddio  y colofnau  caboledig  heb  fod  yn 
mhell.  “ Pan  ymddangoso  Crist  ein  bywyd  ni,  yna  hefyd 
yr  ymddangoswch  chwithau  gydag  ef  mewn  gogoniant.” 
Pwy  ddychymmygai,  wrth  edrych  ar  yr  eginyn  bychan  cydd 
yn  plygu  ei  ben  dan  y tyner  wlith,  bod  y fath  allu  dadblyg- 
iadol  yn  llechu  yn  ei  gyfansoddiad  gwanaidd, — y gwelid  ef 
yn  y misoedd  haf  yn  dal  tywysen  yn  llawn  o ỳd,  ac  yn 
gwisgo  gogoniant  melynwyn  yr  haul  *?  Pa  beth  ganfyddir 
yn  nagrau,  gweddîau,  &c.,  y credadyn  ? Onid  y bywyd  ys- 
brydol  yn  graddol  ymddadblygu  i’w  lawn  dẃf  ? Parotoad 
ydyw  tuag  at  ddal  tragywyddol  bwys  gogoniant,  ac  edrych 
ar  wyneb  Duw  mewn  cyfiawmder. 

Mae  tebygolrwydd  neillduol  rhwng  Crist  a'i  bobl  yn  eu 
dau  gyflwr.  Pan  ymddangosodd  y Crist  tro  cyntaf,  ycliydig 


DAU  GYFLWTl  BYWYD  DYN. 


71 


iawn  a’i  gwelodd  yn  ei  wir  gymmeriad.  “ Yn  y byd  yr 
oedd  Efe,  a’r  byd  a wnaetlipwyd  trwyddo  Ef,  a’r  byd  nid 
adnabu  Ef.”  Eliyw  ambell  un  fel  loan  oedd  yn  meddu  ar 
ddigon  0 graffder  i weled  y Shecinali  Ddwyfol  trwy  leni’r 
ddynoliaetli,  fel  ag  i ddwyn  tystiolaetli,  “ Ni  a welsom  ei 
ogoniant  Ef,  gogoniant  megys  yr  unig-anedig  oddiwrtli  y 
Tad,  yn  llawn  gras  a gwirionedd.”  Os  na  welodd  y byd 
lesu,  na  ryfeddwn  iddo  fetliu  ein  gweled  ni ; os  na  welodd  yr 
Haul,  pa  syndod  os  na  wel  y sêr.  Ond  pan  ymddengys  yr  ail 
waitli,  bydd  i bob  Hygad  ei  wel’d,  a’i  wel’d  yn  ogoneddus 
iawn  ; a dyma  yr  adeg  y bydd  y credinwyr  yn  gyffelyb  iddo 
gyrff  ac  eneidiau. 

Byddant  yn  ddigon  gogoneddus  y pryd  liwn  i’r  lesu  eu 
dangos  ar  g’oedd  y bydoedd,  a dywedyd,  “ Wele  íi  a’r  plant 
a roddes  Duw  i mi.”  Cyfnod  fydd  liwn  pan  na  fydd  dim 
ond  gogoniant  yn  lianes  y credadyn  ; gogoniant  ynddo,  a 
gogoniant  am  dano ; gogoniant  corft*  a gogoniant  enaid  ; 
gogoniant  cytìwr  a gogoniant  lle  ; gogoniant  mewn  gogon- 
iant ; gogoniant  o amgylcli  gogoniant ; a gogoniant  yn 
gweithio  i ogoniant  na  welir  diwedd  iddo  yn  oes  oesoedd. 

Cofia,  enaid  anwyl,  fod  gras  yn  barotoad  i’r  gogoniant 
hwn,  ac  mai  yr  un  person  anfeidrol  gyfoethog  sydd  yn 
rhoddi  y ddau.  “ Yr  Arglwydd  a rydd  ras  a gogoniant.” 
Mae  gras  yn  blaenori  gogoniant  ac  yn  gymhwysder  iddo. 
Gweddîwn  lawer  am  ras  cadwedigol,  fel,  yn  ei  oleuni,  y 
gallom  ddarllen  ein  hawl  i'r  gogoniant. 


PEEGETH  VII. 


YE  AWGEYM  A’E  SICEWYDD. 


“ Yn  lle  draiu  y cyfyd  ffynidwydd,  yn  lle  mieri  y cyfyd  inyrtwydd  ; 
a hyn  fydd  i’r  Arglwyddyn  enw,  ac  yn  arwydd  tragywyddol,  yr  liwn 
ni  thorir  ymaith.” — Es.  lv.  13. 


gyfacldefìr  gan  bob  plaid  imiawngred  o grefyddwyr 
pÌO’  y llyfr  goruwcli-naturiol,  “ wedi  ei 

roddi  gan  ysbrydoliaeth  Duw,”  ac  wedi  ei  lefaru 
gan  Dduw  ei  liun,  neu  gan  ddynion  santaidd  dan  gýfar- 
wyddyd  ei  Ysbryd.  Ond  er  eifod  yn  oruwcli-naturiol,  inae 
yn  liawdd  canfod  wrtli  ei  fyfyrio  ei  fod  yn  llawn  o natur. 
Er  ei  fod  yn  ddwyfol  yn  ei  darddiad,  yn  ysbrydol  yn  ei  gyn- 
nwysiad,  ac  yn  rasol  yn  ei  amcan  ; y inae  yr  oll  sydd  yn 
bwysig  i ddyn,  ac  yn  angenrheidiol  iddo  eu  gwybod  am 
gyílwr  presenol  y byd  trwy  bechod,  a’i  ddyfodol  gogoneddus 
trwy  yr  efengyl,  wedi  cael  eu  datguddio  mewn  iaitli  eglur  a 
fíigyrau  adnabyddus.  Mae  anallu  naturiol  mewn  dyn  i 
fedru  amgyífred  yr  ysbrydol  a’r  tragywyddol  lieb  gynnortli- 
wy  y naturiol  a’r  gweledig.  ]\íewn  amser  y ganwyd  ef, 
gwrthddrychau  materol  dynodd  ei  sylw  gyntaf,  ac  y mae 
mater  a chnawd  yn  cyfyngu  ar  ei  alluoedd  meddyliol  o’i 
gryd  i’w  fedd.  Ond  y mae  Duw  yn  ei  air  santaidd  wedi 


YK  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


73 


cyfaríbd  â’r  anallu  lìwn,  trwy  ymostwng  i roddi  esboniad  ar 
y gweledigaetliau  pell  trwy  wrtliddrycliau  agos ; yr  ysbrydol 
trwy  y materol,  a'r  tragwyddol  trwy  yr  amserol.  Lleferydd 
eglur  Duw  trwy  bertliynasau  agos  i ni  ydyw  y Beibl ; llef- 
arodd  wrtli  y tadau  trwy  y propliwydi,  ac  wrtliym  ni  yn  ei 
Fab.  Mae  y ffigyrau  lluosog  ac  amrywiol  a fenthycir  oddi- 
wrth  arferion  a gwrthddrychau  y byd  hwn  yn  proíì  mai 
meddwl  Duw  yn  iaith  dyn  ydyw.  Mae  y Beibl  yn  ein 
gwneyd  yn  adnabyddus  i ryw  raddau  ag  amgylchiadau  dy- 
fodol  y ddau  fyd.  Mae  dyn  o ran  ei  fyfyrdod  yn  caru  rhoddi 
tro  i’r  dyfodol ; yno  y mae  ei  obeithion  a’i  ddysgwyliadau, 
ac  yno,  gan  faint  ei  newyn  a’i  syched  am  wybodaeth,  y mae 
y meddwl  yn  hunan-ddifyru  mewn  chwilfrydedd  diorphwys. 
Cyn  y byddo  dyn  yn  ymfudo  i wlad  bell,  mae  yn  awyddus  i 
wybod  rhywbeth  yn  ei  chylch,  megys  tymheredd  ei  hin- 
sawdd,  dyogelwch  ei  deddfau,  iachusrwydd  ei  hadnoddau, 
ansawdd  ei  thrigolion,  &c.  Cyfarfod  â’r  dymuniadau  hyn 
oedd  dyben  yr  holl  areithio  ar  Patagonia  yn  y blynyddoedd 
diweddaf.  Mae  dyn  mewn  ystyr  foesol  yn  ymfudwr  ; dech- 
reua  ei  daith  tua  byd  arall  can  gynted  ag  y dechreua  anadlu 
yn  y byd  hwn,  ac  nid  yw  yn  aros  eiliad  nes  y cyrhaedda 
yno.  Dr.  Young  a ddywed  yn  ei  Night  Thou^hts,  Our 
birth  is  nothing  hut  our  death  begun  ; as  tapers  waste 
that  instant  they  take  jire'"  Naturiol,  gan  hyny,  i ddyn 
ydyw  ymofyn  rhywbeth  yn  nghylch  y byd  hwnw,  a cheisio 
gwybod  ei  sefyllfa  ar  ol  cyrhaedd  yno.  Mae  yr  Arglwydd 
yn  ei  air  wedi  codi  godreu  y llen,  er  rhoddi  cipolwg  iddo  ar 
y byd  anweledig,  a sefyllfa  ddyfodol  plant  dynion.  Mae  y 
Beibl  hefyd  yn  egluro  cyflwr  dyfodol  y byd  hwn.  Wrth 
5ylwi  ar  drefn  (annhrefn)  presenol  pethau, — gwel’d  y drwg 


E 


74 


YB  AWGRYM  a’r  STCRWYDD. 


a’r  cla  mewn  ymryson  parhaus  â’n  gilydd,  a’r  naill  a’r  llall 
fel  pe  ar  eu  heithaf  i chwifio  lluman  buddugoliaeth,  naturiol 
ydyw  gofyn,  “ Beth  fydd  diwedd  y pethau  hyn  ? ” I’r  gofyn- 
iad  hwn,  nid  oes  llef  na  neb  yn  ateb  o gyfeiriad  y ddaear  ; 
er  troi  dalenau  anian,  ni  chlywir  ond  swn  dystawrwydd  a 
mudandod  yn  dyfod  atom  o bob  cyfeiriad.  Ond  yn  y gair, 
y mae  Duw  yn  tori  ar  y dystawrwydd  hwn  ; dyma  oleuni 
digon  llachar  i chwalu  niwl  a thywyllwch  y dyfodiant,  a 
dwyn  i’r  amlwg  ddigwyddiadau  pell.  Mae  lluaws  o rag- 
fynegiadau  y Beibl  wedi  eu  cyflawni,  ac  ereill  hyd  yma  yn 
aros  mewn  addewidion.  Un  o’r  rhai  diweddaf  ydyw  y 
testyn.  “ Yn  lle  drain  y cyfyd  fiynidwydd,”  &c. 

Mae  yr  adnod  hon  wedi  ei  chyflawni  mewn  rhan,  ac  y 
mae  yn  gysur  i bawb  sydd  yn  ymdrechu  o blaid  y gwir- 
ionedd,  fod  pob  dydd  yn  prysuro  at  ei  chwblhad. 

I.  Y Gwirionedd  a Awgrymir  yn  y Testyn. 

Mae  y fiigyrau  “ drain  a mieri  ” yn  awgrymu  fod  y byd. 
hwn  mewui  ystyr  foesol,  mewn  cyflwr  annhrefnus  a dirywiol ; 
ac  y mae  yr  hyn  a awgrymir  yma  yn  cael  ei  ddweyd  yn  eglur 
mewn  lluaws  mawr  o fanau  ereill.  Mae  hanesiaeth,  syl- 
wadaeth,  ac  ysgrythyr  yn  cyd-dystiolaethu  nad  ydyw  y byd 
hwn  yn  ei  sefyllfa  bresenol  yr  hyn  ydoedd  yn  y dechreuad, 
na’r  hyn  a fwriedir  iddo  fod  cyn  y diwedd.  Mae  pob  goror 
o’r  greadigaeth,  lle  nad  yw  yr  Efengyl  wedi  cael  derbyniad, 
yn  llawn  o drigfanau  trawsder,  a’r  bobl  yn  eistedd  mewn 
tywyllwch  a chysgod  angeu.  Y rheswm  a ddyry  yr  Ar- 
glwydd  i Seion  dros  gyfodi  a llewyrchu,  ydyw  fod  tywylhvch 
yn  gorchudddio  y ddaear,  a’r  fagddu  y bobloedd  : ac  nid  y w 
y rhai  hyn  a’u  cyffelyb  ond  fiigyrau  gwahanol  i osod  allan 
gyflwr  gresynol  y byd  trwy  bechod. 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


75 


(1.)  Fod  “ drain  a mieri ''  yn  tarddu  o'r  ddaear,  ac  yn 
tyfu  0 honynt  eu  hunain,  Nid  oes  neb  yn  liau  “ drain  a 
mieri,”  nac  yn  trin  y tir  a’i  wrteithio  er  eu  cynnyrcliu,  ond 
tyfant  o honynt  eu  hunain  mewn  daear  lonydd.  Llawer  o 
ddyfalu  sydd  wedi,  ac  yn  bod,  o ba  le  a pha  fodd  y daeth 
pechod  i fodolaeth.  Mae  pob  atebiad  a roddwyd  hyd  yma 
wedi  methu  rhoddi  boddlonrwydd.  Erys  y dirgelwch  hwn 
dan  leni  o dywyllwch,  a diau  genym  ei  fod  yn  un  o’r  dir- 
geledigaethau  sydd  yn  eiddo  yr  Arglwydd.  A phe  deuid  o 
hyd  i’r  dirgelwch,  ni  byddai  hyny  yn  un  cymhorth  tuag  at 
ei  ymlid  o’r  byd. 

Mae  bodolaeth  pechod  yn  fíaith  y gorfodir  pob  dyn  i’w 
chydnabod,  a’r  byd  hwn,  yn  ol  dim  a wyddis  yn  amgen,  yw 
y chwareufwrdd  ar  ba  un  yr  ymddangosodd  gyntaf  yn  ei 
erchylldra  presenol ; ac  nid  pa  fodd  y daeth  i fodolaeth 
ddylai  fod  yr  ymholiad  yn  awr,  ond  pa  fodd  i gael  gwared  o 
hono,  a dwyn  y byd  i’w  iawn  drefn.  Nid  oes  hanes  fod 
pechu  mewn  un  byd  ond  hwn  ; am  y nefoedd,  fe  ddywedir 
mai  lle  glân  a santaidd  ydyw,  ac  mai  cymmeriadau  felly 
sydd  i gael  derbyniad  yno.  “ Nid  â i mewn  iddi  ddim 
aflan,  nac  yn  gwneuthur  fíieidd-dra,  na  chelwydd : ond  y 
rhai  sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  llyfr  bywyd  yr  Oen.” 
(Dat.  xxi.  27.)  Ymddengys  mai  nid  lle  i bechu  ydyw  uffern 
chwaith  ; ond  carchar  y llywodraeth  ddwyfol  ydyw,  lle  y 
bwrir  pob  troseddwr  i edifarhau  a dwyn  ei  benyd.  Nid 
gweithredydd  fel  dyn  yno,  ond  dyoddefydd  am  yr  hyn  a 
wnaeth  yn  y corff ; bydd  yno  wylo  a gweddîo  heb  obaith 
dyfod  i ben  byth,  ond  dim  pechu.  Y ddaear  yw  cartrefle 
pechod,  a magwrfa  pob  gormes  ac  annghyfiawnder  ; yma  y 
dechreuodd,  ac  yma  y derfydd  yn  ei  weithrediadau. 


76 


YR  AWGRYM  A’r  SICRWYDD. 


(2.)  Yn  anharddu  y tir,  Nid  oes  golygfa  fwy  annymunol 
mewn  natur  na  gweled  ífarm  wedi  rhedeg  yn  dir  gwyllt,  ac 
yn  orchuddiedig  gan  “ ddrain  a mieri.”  Yr  aflerwch  hwn 
sydd  yn  cyfrif  i raddau  mawr  am  y fîaith  nad  yw  arwyneb- 
edd  ein  gwlad  ni  yn  cynnyrchu  mwy  o ddefnydd  ymborth 
i’w  thrigohon  nag  y mae  yn  bresenol.  Ceir  rhai  tir-fedd- 
iannwyr  yn  dra  eiddigus  dros  iawn-gadwraeth  eu  hetifedd- 
iaethau,  ac  yn  gwneyd  ammod  i’r  perwyl  hwnw  â’u 
tenantiaid.  Gwyddom  am  rai  wedi  colli  eu  lleoedd  o 
ddiffyg  cadw  at  y cytundeb. 

Mae  pechod  wedi  difwyno  gwyneb  y ddaear  ; y byd  hwn 
mewn  ystyr  foesol  yw  yr  ysmotyn  duaf  ar  etifeddiaeth  y 
Brenin  Mawr.  Yr  oedd  mor  ddrwg  unwaith  fel  yr  ymofid- 
iodd  yn  ei  galon,  ac  y penderfynodd  ddifa’r  holl  denantiaid 
oddigerth  wyth,  a dechreu  byd  o’r  newydd.  Mae  pechod 
wedi  hagru’r  ddynoliaeth  fel  nad  oes  dim  dymunoh  yn 
perthyn  iddi.  “ Gwyrasant  oll,  aethant  i gyd  yn  anfuddiol ; 
nid  oes  un  yn  gwneuthur  daioni,  nac  oes  un.” 

(3.)  Yn  gyjlyni  yn  eu  cynnydd,  Gadawer  llonydd  i 
“ ddrain  a mieri  ” am  ychydig,  a bydd  y gerddi  prydferthaf 
yn  anialwch  diffaeth,  a’r  meusydd  ffrwythlonaf  yn  ddiffaeth- 
wch  anial.  Mae  pechod,  yn  absenoldeb  dylanwad  gwrth- 
wynebol,  yn  lledu  ei  wraidd,  ac  yn  estyn  ei  geingciau  gyda 
chyflymdra  aruthrol  dros  holl  diriogaeth  y Jehofa,  gan  ym- 
agweddu  mewn  gwahanol  wledydd  i wahanol  ffurfiau.  Os 
edrychwn  i’r  byd  paganaidd,  canfyddwn  ef  yn  llawn  am- 
rywiaeth  o grefyddau  gau ; neu  i’n  gwlad  ein  hunain,  yr 
hon  sydd  yn  cael  ei  britho  gan  feddwon,  godinebwyr,  torwyr 
y Sabboth,  &c.  Y mae  fod  pechod  yn  ymffurfio  i gynnifer  o 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


77 


agweddaii  yn  peri  ei  fod  yn  cael  íìyniant  yn  y tir  a derbyn- 
iad  parod  gan  y werin. 

(4.)  Yn  ddiwerth.  Maent  yn  ddiwerth  ynddynt  eu 
hunain.  Ehai  pethau  fel  arall ; mae  yr  aur,  er  ei  fod  y tu 
allan  i gylch  defnyddioldeb  tra  yn  y ddaear,  yn  werthfawr 
ynddo  ei  hun,  a phan  ddeuir  o hyd  iddo,  fe’i  defnyddir  i 
ddybenion  priodol.  “ Drain  a mieri  ” yn  wahanol ; nid 
oes  ffrwyth,  perarogledd,  na  gwerth  yn  perthyn  iddynt,  ac 
ni  chesglir  hwynt  ond  i’w  bwrw  yn  tân.  Mae  holl  werth  y 
byd  mewn  ystyr  foesol  yn  gynnwysedig  yn  yr  ychydig 
ddaioni  sydd  ynddo.  Pan  gauwyd  ar  Noah  a’i  deulu  yn  yr 
Arch,  fe  gollodd  y byd  hwn  ei  werth  yn  nghyfrif  y nefoedd. 
Wedi  symmudiad  Lot  i Soar,  nid  oedd  ond  defnyddiau  tân 
ar  ol  ar  y gwastadedd.  A phe  symmudai  yr  Arglwydd 
hyny  o bobl  sydd  ganddo  i’r  nef,  ni  fyddai  y byd  hwn  amgen 
nag  anialwch  gwag  erchyll,  yn  cynnyrchu  drain  a mieri.” 

Oni  buasai  i Arglwydd  y lluoedd  adael  i ni  ychydig  iawn 

0 weddill,  fel  Sodom  y buasem,  a chyffelyb  fuasem  i 
Gomorah.”  Cedwir  y byd  heb  ei  ddifetha  er  mwyn  y duw- 
iolion,  a gadewir  duwiolion  ynddo  er  mwyn  bod  yn  oíîerynau 

1 chwyddo  eu  rhifedi. 

(5.)  Yn  niweidiol  yn  eu  cyssylltiadau,  Nid  yw  y 
meusydd  sydd  yn  dwyn  ‘‘  drain  a mieri  ” yn  ateb  dyben  eu 
creadigaeth ; nid  i hyny  y bwriadwyd  hwynt,  ond  i gyn- 
nyrchu  llysiau  peraroglus,  coedydd  ífrwythlon,  a bara,  yr 
hwn  a gynnal  galon  dyn.  Lle  y mae  y gau  y dylasai  fod  y 
gwir,  a lle  y mae  paganiaeth  ac  eilunaddoliaeth  yn  ffynu,  y 
dylasai  fod  Crist  a’i  groes  yn  cael  eu  cofleidio.  Maent 
yn  rhwystro  cynnydd  cyflym  egwyddorion  yr  Efengyl. 


78 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


Dysgir  ni  gan  yr  Athraw  Mawr  fod  yr  liad  a syrthiodd  yn 
mysg  y drain  yn  cael  ei  dagu  ; a dywed  ein  Cenadon  fod 
cyfeiliornadau  y brodorion  yn  gyífelyb  i chwỳn  tew  wedi 
ymblethu  yn  eu  meddyliau,  nes  sychu  pob  dylanwad  allanol 
ddaw  i gyífyrddiad  â hwynt.  Cyffelyb  ydyw  yn  ein  gwlad 
ein  hunain  ; mae  meddyliau  ofer,  ymddyddanion  diras,  a 
gweithredoedd  anífrwythlawn  y tyw^yllwch,  naill  ai  yn 
myned  â lle  yr  had  da  yn  gyfangwbl,  neu  yn  ei  dagu  a’i 
wanhau  fel  na  ddygo  ífrwyth  i fywyd  tragywyddol. 

II.  Y Gwurionedd  a Gadarnheir. 

Sicrheir  yma  fod  cyfnod  dedwydd  yn  hanes  ein  byd  ni  er 
cynddrwg  ydyw  yn  bresenol.  ‘‘  Yn  lle  drain  y cyfyd 
ífynidwydd,”  &c. 

(1.)  Fod  crefydd  yr  Arglwydd  lesu  i gymmeryd  medd- 
iant  llwyr  o'r  byd,  “ Yn  lle  drain.”  Gwir  fod  ganddi 
waith  mawr  i gyfodi’r  pantiau  a darostwng  y bryniau,  ond 
y mae  gan  ei  Hawdwr  ddigonedd  o amser  a chyílawnder  o 
allu  i ddwyn  hyny  oddiamgylch.  Mae  ujíiaẅiiiad  ei  holl 
addewidion  Ef  mor  sicr  â’u  rhoddiad,  oblegyd  nid  oes 
rhwystr  na  gwrthwynebwr  yn  y dyfodol  nad  yw  wedi  ei  rag- 
weled  a pharotoi  ar  ei  gyfer.  “ Ni  Iwydda  un  oíferyn  a 
lunir  i’th  erbyn,  a thi  a wnei  yn  euog  bob  tafod  a gyfodo 
i’th  erbyn  mewn  barn.”  (Es.  liv.  17.)  Nid  i ^ytì?-dyfu  â 
“ drain  a mieri  ” ddywedir,  ond  yn  eu  lle  ; cyílëir  yma  y 
drychfeddwl  o ddiwreiddio,  glanhau,  bwrw  tail,  a phlanu. 
Mae  cyfeiliornad  a gwdrionedd  yn  cyd-fodoli  yn  bresenol  yn 
yr  un  gwledydd,  yn  yr  un  cymmydogaethau,  ac  yn  yr  un 
teuluoedd  ; ond  nid  yw  efengyl  etto  wedi  gorphen  ei  gwaith. 
Mae  amryw  genedloedd  etto  heb  glywed  yr  hyfryd  lais,  a 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


79 


llawer  gwlad  nad  yw  traed  y rliai  sydd  yn  eíengylu  wedi 
bod  ar  ei  cliyffiniau.  Bu  adeg  pan  nad  oedd  diin  ond  y 
drwg  ynddynt  oll, — “ tywyll-leoedd  y ddaear  yn  llawn  o 
drigfanau  trawsder.”  Erbyn  heddyw,  mae  ychydig  o’r 
daioni  mwyafyn  rhai  o honynt  ; trwyddedwyd  y “ newydd- 
ion  da  o lawenydd  mawu  ” i ymweled  â’r  holl  genedloedd, 
ac  aílonyddu  ar  bechod  yn  mhob  lle  ; ac  nid  yw  yr  ychydig 
ddaioni  ysbrydol  a ganfyddir  yn  bresenol,  ond  prawf  fod 
surdoes  yr  efengyl  yn  graddol  wneyd  ei  w^aith  ; ac  nior  wir 
a bod  y surdoes  wedi  ei  osod  yn  y celwrn  blawd  cenedlig, 
fe  gyfnewidia  yr  holl  glamp  toes  i’r  unrhyw  natur  ag  ef  ei 
hun.  Pan  gyílawnir  addewid  y testyn,  bydd  pechod  yn  ei 
holl  agweddau  wedi  ei  ymlid  o bob  gwlad  i’w  le  ei  hun, — 
bydd  pob  trais  wedi  darfod,  pob  rhyfel  wedi  peidio,  a’r  holl 
genedloedd  yn  ehedeg  at  Grist  fel  colomenod  i’w  ffenestri, 
gan  adael  yr  eilunod  ar  ol,  a’r  ddaear  yn  gron  wedi  ei  dwyn 
dan  ddylanwad  egwyddorion  y Testament  New^ydd.  “ Yn 
lle  drain,”  &c. 

(2.  ) Hwn  yn  waith  sydd  yn  gofyn  llafur  mawr.  Mae 
creu  byd  o’r  newydd  yn  fwy  o waith  na  clireu  byd  o ddim. 
Yr  oedd^az>  Duw  yn  ddigon  y tro  cyhtaf,  ond  rhaid  i’w  allu 
yn  ei  Fab,  a thrwy  ei  Ysbryd  gael  ei  amlygu  yn  yr  ail.  Chwe’ 
diwrnod  y buwyd  wrth  y gorchwyl  cyntaf,  ond  dyma  yn 
agos  i ddwy  íil  o flynyddoedd  wedi  myned  heibio  gyda’r  ail, 
a’r  gwaith  yn  ol  pob  ymddangosiad  heb  hanner  ei  gyflawni ; 
ac  ymddengys  yn  ol  arwyddion  yr  amserau,  y cymmer  o 
0 leiaf  ddwy  fil  etto  cyn  y cwblheir  ef. 

Gwnaeth  Duw  y greadigaeth  gyntaf  yn  ddigyfrwng,  ond 
y mae  a fyno  dynion  â “ chreuy  byd  o>  newydd  yn  Nghrist 


80 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


lesu  i weithredoedd  da.”  Pan  yn  galw  dynion  trwy  ras, 
gelwir  hwy  i fod  yn  wasanaethgar  i achos  y Gwaredwr. 
Gwaith  ofer  fydd  canu 

“ Aed  efengyl, 

Ar  adenydd  dwyfol  wynt,” 

heb  iddynt  hwy  fod  â llaw  yn  ei  danfoniad  ; ac  nid  gwiw 
gwedîo  “ Deled  dy  deyrnas,”  heb  i’r  llaw  a’r  galon  fod  yn 
unol  0 blaid  ei  llwyddiant.  Os  yr  efengyl  ydyw  moddion 
adferiad  y byd,  dylid  cadw  mewn  cof  mai  dynion  yw  yr 
ofí'erynau  trwy  ba  rai  y bwriada  Duw  ei  dwyn  i gyssylltiad 
à’r  rhai  sydd  yn  amddifaid  o honi.  ‘‘  Pa  fodd  gan  hyny  y 
galwant  ar  yr  hwn  ni  chredasant  ynddo  ? A pha  fodd  y 
credant  yn  yr  hwn  ni  chlywsant  am  dano  ? A pha  fodd  y 
clywant,  heb  bregethwr  ? A pha  fodd  y pregethant,  onis 
danfonir  hwynt  ? ” 

Yr  uchod  ydynt  rai  o brif  ddolenau  y gadwyn  brynedigoh 
ac  y maent  oll  i’w  dilyn  yn  ol  i’r  eglwys.  Iddi  hi  yr  ym- 
ddiriedwyd  codi  dynion  cymhwys  i’r  weinidogaeth,  eu  danfon 
i’r  byd,  a’u  cynnorthwyo  yn  amcan  eu  hymweliad  â phagan- 
iaid  y pegynau,  Ei  sefydliadau  hi  ydyw  y cymdeichasau 
Cenadol,  Beiblaidd,  a Chyíieithiadol  er  hyrwyddo  ei  chenad- 
wri  dros  y ddaear.  Gwir  fod  y gwaith  yn  bwysig,  y maes 
} n eang,  y draul  yn  fawr,  a’r  rhwystrau  yn  aneirif ; ond 
rhwng  ffyddlondeb  yr  eglwys  i’w  hymddiriedaeth,  a bendith 
Duw  ar  ei  llafur,  fe’i  cwblheir  yn  llwyddiannus  cyn  y daw  y 
diwedd. 

(3.)  Gwaith  graddol^  ond  sicr  yn  ei  Iwyddiant  ydyw, 
Nid  oes  sicrwydd  gydag  unrhyw  anturiaeth  ddynol ; mae 
prinder  moddion,  amser,  cefnogaeth,  &c.,  yn  rhwystrau 


YR  AWCtRYM  a’r  S1(’RWYDD. 


81 


mynycli  ar  fíbrdd  dyn  i gyrliaedd  ei  fwriadau,  tra  y mae  yr 
oll  0 lionynt  at  wasanaetli  yr  Arglwydd.  0 ran  liyny,  nid 
anturio  y mae  Duw,  ond  gweithredii  allan  yn  ddirwystr  ei 
gynglior  a’i  ewyllys  ben-argiwyddiaetliol.  Mae  y gwlaw  a'r 
eira  fel  cenadon  drosto,  yn  ateb  dyben  eu  danfoniad, — yn 
dyfrhau  y ddaear,  gan  wneyd  iddi  darddu  a tliyfu,  fel  y 
rhoddo  had  i'r  hauwr,  a bara  i’r  bwytäwr.  (Adn.  10,  11.) 
“Felly  ” (medd  Efe,)  “y  bydd  fyngair,  yr  hwn  a ddaw  om 
genau  : ni  ddychwel  ataf  yn  wâg.”  Mae  y gair  i ddych- 
welyd,  ond  nid  yn  wâg.  “ Eithr  efe  a wna  yr  hyn  a fynwyf, 
ac  a Iwydda  yn  y peth  yr  anfonais  ef  o’i  blegyd.”  Bydd 
ih  efengyl  ateb  ei  dyben  gwreiddiol  tra  fyddo  galwad  am  ei 
gwasanaeth,  fel  na  bydd  eisieu  ei  throi  at  unrhyw  bwrpas 
arall.  Hi  a Iwydda  yn  y peth  yr  anfonwyd  hi  o’i  blegyd, 
sef  dwyn  i fewn  gyfíawnder  y cenedloedd,  a chasglu  i 
ddyogelwch  laíur  dyoddefaint  y groes  o bedwar  c\vr  y byd. 

Un  0 nodweddion  anilycaf  Duw  yn  nghyfíawniad  ei  fwr- 
iadau  ydyw  arafwch.  A^n  raddol  y dygir  tymhorau  y 
flwyddyn  oddiamgylch  ; yn  raddol  ac  araf  y dygwyd  goruch- 
wyliaeth  yr  efengyl  i mewn,  ac  ymddengys  mai  yr  un  modd 
y bwriada  ddwyn  y byd  o dan  ei  dylanwad.  laith  bendant 
er  liyny,  heb  sẁn  amheuaeth  ynddi,  ydyw"  y testyn.  Beth 
bynag  yw  maint  v rhwystrau,  a rhifedi’r  gelynion  sydd  yn 
ymosod  arni,  mae  fod  Duw  o’i  phlaid  yn  sicrhau  mai  ei 
heiddo  hi  íydd  y fuddugoliaeth  yn  y man.  Mae  yr  lawn 
wedi  ei  roddi,  y pridwerth  wedi  ei  gael,  gweinidogaeth  yr 
Ysbryd  wedi  dechreu,  a thrigolion  y byd  yn  prysur  ym- 
grymu  i’r  hwn  a safodd  yn  fud  gerbron  Pilat  i’w  farnu. 
Mae  y cyhoeddiad  wedi  myned  allan,  “ Fod  yn  rliaid  iddo 
deyrnasu,  hyd  oni  osodo  ei  holl  elynion  dan  ei  draed.” 


82 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


III.  Y CLOD  DEILLIEDIG  I AwDWR  Y GWAITH.  “ A liyn 
íydd  i’r  Arglwydd  yn  enw  ac  yn  arwydd  tragywyddol,  yr 
liwn  ni  tliorir  ymaitli.” 

(1.)  Ei  neilldíLolrivydd.  Clod  ani  adfer  y byd  i’w  iawn 
drefn  fydd  hwn, — “ A hyn  fydd.”  Mae  lioll  weitliredoedd 
y Gorncliaf  mewn  creadigaetli  a rliagluniaetli,  yn  adlewyrcliu 
clodydd  parliaus  iddo  ; ni  adawodd  ei  Imn  yn  ddidyst  mewn 
dim  a wnaetli.  “Y  nefoedd  sydd  yn  datgan  gogoniant 
Duw,  a’r  ftíiirfafen  sydd  yn  mynegi  gwaitli  ei  ddwylaw  Ef,” 
&c.  : a cliyda  byny,  mae  lioll  greaduriaid  ei  lywodraeth  yn 
cyd-dystio  yn  eu  liiaith  gynefìn  eu  hunain,  mai  daionus  yw 
yr  Argiwydd  a chanmoladwy  iawn.  Ond  er  y cwbl,  bydd 
ei  enw  mewn  mwy  o fri  am  acliiib  eneidiau  nag  am  bob 
peth  arail  a wnaeth  gyda'u  gilydd,  Yn  y drefn  hon  yr  am- 
lygodd  yr  amynedd  mwyaf,  y cariad  perfíeithiaf,  a’r  drugaredd 
eangaf.  Yn  a thrwy  yr  eglwys  y mae  cyfoeth  gras  Duw, 
a’i  fawr  amryw  ddoethineb,  yn  cael  eu  hegluro  amlycaf. 
“ Hyn  íydd.” 

(2.)  Ei  unigoldeh.  “ A hyn  fydd  i’r  Argiwydd.”  Yr 
Argiwydd  yn  unig  sydd  deilwng  o’r  clod  am  gadw  dyn. 
Ei  ddrychfeddwl  mawr  a phenaf  Ef  ydyw  trefn  gras  yn 
ei  chynlluniad,  ei  chyfíawniad,  a i chymhwysiad  ; a chan 
na  fu  neb  yn  rhanol  ag  Ef  yn  y gwaith,  ni  bydd  neb  ond 
Efe  yn  gyfranog  o’r  gogoniant.  Cyfaddefwn,  fel  y nodwyd 
yn  barod,  fod  gan  y saint  lawer  i’w  wneyd  tuag  at  ddwyn 
yr  efengyl  a phechaduriaid  i gyssylltiad  iVu  gilydd ; ond 
geilir  defnyddio  geiriau  Paul  ar  fater  arall  yn  y fan  hon, — 

A"r  hwn  a’n  gweithiodd  ni  i hyn  yma  yw  Duw,  yr  hwn 
hefyd  a roddodd  i ni  ernes  yr  Ysbryd.”  (2  Cor.  v.  5.) 


YR  AWGRYM  a’e  SICRWYDD. 


83 


Nid  oedd  gaii  y dysgyblion  ddim  i’w  gyfranu  i’r  dyrfa 
newynog  yn  yr  anialwcli,  oni  buasai  iddynt  dderbyn  yn 
gyntaf  gan  yr  Arglwydd  lesu.  Gorcliymmynir  i’r  saint 
weitliio  allan  eu  hiacliawdwriaetli  eu  hunain  trwy  ofn  a 
dychryn,  ond  gofelir  rhoddi  rheswm  digonol  dros  hyny. 
“ Canys  Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch  ewyllysio 
a gweithredu  o'i  ewyllys  da  Ef.”  (Phil.  ii.  15,)  Mae 
geiriau  Crist  wrth  y dysgyblion  cyntaf  yn  gymhwysiadol 
heddyw  at  bob  sant  ary  ddaear, — “ Derbyniasoch  ynrhad, 
rhoddwch  yn  rhad.”  Duw  sydd  yn  rhoddi  gyntaf  i’r  saint, 
ei  Fab  Ef  fu  farw  drostynt,  ei  Ysbryd  Ef  a’u  galwodd  o 
dywyllwch  i oleuni,  ac  sydd  yn  eu  cynnal  o hyny  allan  i 
wneuthur  daioni. 

Cânt  hwy  eu  cymmerad\vyo  ganddo  Ef  am  fod  yn  “ fíydd- 
lon  ar  ychydig,”  caifí'  yntau  ei  ogoneddu  ganddyntac  ynddynt 
hwy  am  ei  drugaredd  a’i  ras  yn  eu  hiachawdwriaeth. 
Digon  i deulu  y gynau  gwynion  fydd  cael  eu  hunain  yn  yr 
un  man  á lesu,  a meddu  sicrwydd  eu  bod  yn  dragywyddol 
debyg  iddo.  Bydd  cofio  yr  hyn  oeddynt,  ac  o ba  le  y 
daethant,  yn  peri  iddynt  gyflwyno’r  clod  a’r  mawl,  y parch 
a’r  bri  tua  chyfeiriad  yr  orsedd  wèn  fawr,  gan  ddywedyd, 
‘‘  Iddo  Ef,  yr  hwn  a’n  carodd  ni,  ac  a’n  golchodd  oddi- 
wrth  ein  pechodau  yn  ei  waed  ei  hun  ; iddo  Ef  y byddo  y 
gogoniant  a’r  gallu  yn  oes  oesoedd.  Amen.” 

(3.)  Eiharhad.  “ Enw  ac  arwydd  tragywyddol.”  Byddy 
drefn  achubo  lyn  adlewyrchu  y fath  glod  i’w  Hawdwr  na  bydd 
modd  i feithder  amser  na  thragywyddoldeb  ei  leihau.  Bydd 
yr  anrhydedd  yn  gyfatebol  i ddylanwad  y gwaith  a gyflawn- 
wyd.  Clod  amserol  ydyw  eiddo  dynion,  oherwydd  mai  dros 


84 


YR  AWGRYM  a’r  SICRWYDD. 


amser  yr  effeithia  eu  dylanwad  ar  gymdeitlias.  Bydd  enwau 
Steplienson  a Telford  mewn  bri  tra  yr  erys  y ddwy  bont 
sydd  yn  cyssylltu  Môn  ac  Arfon  i bongian  ar  draws  y Fenai. 
Bydd  James  Watt  yn  enw  teuluaidd  tra  pery  olwynion  yr 
agerbeiriannau  i droi.  Ond  y mae  dydd  yn  d’od  pan  dder- 
fydd  eu  gwasanaetb.  Pan  fydd  angel  Duw  yn  gosod  ei  fys 
ar  olwynion  awrlais  y greadigaetb,  gan  gyboeddi  “ na  bydd 
amser  mwyacb,”  bydd  dyddiau  y ddaear  wedi  eu  rbifo,  a 
gwasanaetb  pob  petb  a welir  ar  ben.  A pban  bydd  y 
pontydd  yn  datgymalu,  a’r  olwynion  yn  ymddyrysu,  bydd 
enwau  a cblodydd  eu  bawdwyr  yn  cael  eu  lianngboíio.  Ond 
yn  y cbwyldroad  mawr  bwnw,  bydd  trefn  gras  yn  aros  yn  ei 
beffeitbiau  cadwedigol,  a’r  eglwys  yn  fomunent  bardd  ger 
bron  llygaid  ei  pbriod  yn  arddelwi  ei  ogoniant  yn  oes  oes- 
oedd.  “ Pan  adeilado  yr  Arglwydd  Seion  y gwelir  Ef  yn 
ei  ogoniant.”  Dicbon  mai  clod  amserol  a gyílwynir  i’r 
Arglwydd  oddiwrtb  waitb  y greadigaetb  ; pan  fydd  y 
nefoedd  yn  myned  beibio  gyda  tbwrf,  a’r  ddaear  a’r  gwaith 
fyddo  ynddi  yn  llosgi,  dicbon  y pryd  bwnw,  y bydd  y 
nefoedd  yn  gorpben  datgan  ei  ogoniant  Ef,  a’r  ffurfafen  yn 
darfod  mynegi  gwaitb  ei  ddwylaw  Ef,  &c.  Ond  a cbaniatau 
y bydd  i boll  bregetbwyr  anian  gael  gorcbymmyn  i ddisgyn 
o’u  pwlpudau,  a rboddi  beibio  am  byth  y gwaitb  o fynegi 
ei  glodydd  fel  Creawdwr : bydd  tafodau  rniliynau  sydd 
beddyw  yn  eu  beddau,  wedi  eu  badgyweirio  gan  yr  “ Adgy- 
fodiad  a’r  bywyd,”  a’u  gollwng  yn  rbydd  i cbwyddo  mawl  a 
gogoniant  iddo  fel  lacbawdwr  ain  yr  oes  ddiddarfod. 

Tra  bydd  sant  yn  y nef,  fe  ddiolcbir  ain  waredu,  a thra 
deil  y gynau  gwynion  beb  beneiddio,  fe  genir  am  y gordii 
a’r  cànu  yn  ngwaed  yr  Oen. 


PEEGETH  VIII. 


CYFEYNGAU  CADWEDIGAETH  YN  GYFYNGEDIG 
I’E  BYD  HWN. 

“ Yna  a ddywedodd  wrtho,  Oni  wrandawant  ar  Moses  a’r 

prophwydi,  ni  chredant  chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y meirw.” — 
Luc  xvi.  31. 

AE  yr  Argiwydd  lesu  yn  y ddammeg  lion  yn  myned 
allan  o’i  fíbrdd  arferol  a cliyffredin  o ddysgu  ei 
wrandawyr.  Llefarodd  lawer  ar  ddammegion, 
ond  ei  arferiad  cyffredin  oedd  defnyddio  pethau  naturiol  ac 
adnabyddus  i osod  allan  betliau  ysbrydol  ei  deyrnas  gyf- 
ryngol.  Cadwai  braidd  yn  ddieithriad  o fewn  terfynau  y 
byd  a’r  bywyd  presenol.  Ond  yn  y ddammeg  hon,  cyfyd 
gẁr  y llen  oddiar  gyífiniau  y byd  anweledig,  a rhydd  ddes- 
grifiad  cyffröus  o gyflwr  arosol  ac  annghyfnewidiol  ei  bres- 
wylwyr.  Cymmerodd  afael  yn  meddyliau  ei  wrandawyr,  a 
dygodd  hwynt,  mewn  cymhariaeth,  mor  agos  at  nefoedd  ac 
uffern  nes  eu  galluogi  i gly wed  y preswylwyr  yn  ymddiddan 
â’u  gilydd,  &c. 

Dysgir  yma  fod  y drwg  a’r  da  ar  wahan  yn  y byd  dyfodol. 
Gwyr  pawb  eu  bod  yn  gymmysgedig  yn  y byd  hwn.  Ceir  y 
ddau,  nid  yn  unig  yn  yr  un  wlad,  ardal,  teulu,  &c.,  ond 


8G 


CYFRYNGAü  CADWEDIGAETH 


deuant  mor  agos  i’w  gilydd  fel  ag  i gydgwrdd  yn  yr  un 
personau.  Ceir  petli  daioni  yn  y cymmeriadau  gwaethaf, 
a phetli  drygioni  yn  y cymmeriadau  ardderchocaf ; ond  yno 
ar  wahan, — pob  drwg  wedi  ymgasglu  i’r  un  lle,  a dim  ond 
y drwg,  a'r  da  yr  un  modd,  &c. 

Mae  y byd  hwn  yn  fantais  i’r  cymmeriad  drwg  yn  yr  hyn 
y mae  yn  anfantais  i’r  cymmeriad  da.  Mantais  anmhris- 
iadwy  i’r  anufudd  a’r  anedifeiriol  ydyw  fod  hwn  yn  fyd  cyf- 
newidiol.  Mae  bod  y fath  beth  â newid  cymmeriad,  gwaith, 
cymdeithas,  meistr,  &c.,  yn  bossibl  i rai  sydd  yn  bresenol, 
yn  gwneyd  hwn  yn  fwy  rhagorol  nâ’r  un  byd  y gwyddom 
ni  am  dano.  Ond  i’r  cymmeriad  duwiol,  y mae  nodwedd 
gyfnewidiol  y byd  i raddau  mawr  yn  anfantais  iddo  ; hyn 
sydd  yn  ei  wneyd  mor  agored  i wyro,  amheu,  a phechu 
mewn  gwahanol  fíyrdd.  A dweyd  y goreu  am  y byd  hwn, 
y mae  yn  llawn  o wrthgiliadau  meddyliol ; ond  yn  y byd 
dyfodol,  bydd  pethau  wedi  cyfnewid  i’r  gwrthwyneb.  Yno 
ceir  jY  hyn  fydd  yn  fantais  i’r  duwiol  yn  anfantais  i’r  an- 
nuwiol.  Beth  íÿdd  hyny  ? Annghyfnewidioldeb  y sefyllfa, 
a thragywyddol  barhad  y cyflwr  y ceir  yr  enaid  ynddo  pan 
yn  gadael  y byd  hwn.  Mantais  nad  ellir  ei  desgrifio  i’r 
rhai  sydd  yn  ymladd  â phechod,  ac  yn  galaru  o’i  herwydd 
fydd  cael  eu  hunain  mewn  cyflwr  na  fedrant  bechu  mwy, 
ac  na  bydd  achos  colli  deigryn  yn  oes  oesoedd.  Ond  medd- 
ylier  am  gyflwr  traenus  yr  annuwiol,  yn  gweddio  heb 
obaith  am  atebiad,  yn  ceisio  trugaredd  a methu  ei  chael,  yn 
marw  byth  ac  yn  methu  marw,  &c. 

Mae  y testyn  yn  cynnwys  atebiad  nacáol  i weddi  a 
offrymwyd  o uff'ern.  Gofyna  y goludog  ddau  gais,  y cyntaf 
oedd  danfon  Lazarus  i drochi  pen  ei  fys  mewn  dwfr  i oeri 


YN  GYFYNGEDIG  i’R  BYD  HWN. 


87 


dafod, — (adn.  24.) — y tafod  fu  yn  blasu  y gwîn  a’r  moetliau 
yn  gofyn  am  y drugaredd  leiaf  i leddfii  ei  boen  ! Diamlieu 
iddo  golli  digon  o ddagrau  i’w  ddisycliedu  ei  liun  : ond 
sychai  pob  deigryn  ar  ei  ruddiau  cyn  cyrhaedd  ei  dafod 
llosgedig.  Yr  ail  gais  oedd  danfon  ceiiad  i’w  gartref.  (Adn. 
27,  28.)  Os  dygwydd  fod  perthynasau  i rai  o honom  yn 
uíîern,  bydd  yn  ddrwg  iawn  ganddynt  i ni  fyned  yno  atynt. 
Pa  luosocaf  y carcharorion,  chwerwaf  oll  y dyoddefìadau  ; 
ond  hyfrydwch  teulu  gwynfydedig  y nef  ydyw  gweled  y 
dyrfa  yn  chwyddo  a lluosogi  ; prawf  o hyn  ydyw  y llawenydd 
sydd  yn  ngwydd  angylion  Duw  am  bob  pechadur  aedifarhao. 
Bydded  ein  chwenychiad  am  y wlad  hono  ag  y bydd  yn 
bleser  gan  ei  phreswylwyr  ein  croesawi  iddi,  &c.  Sylwn  yn 

I.  Fod  moddion  a chyfryngau  cadwe»igaeth  yn  gyf- 
YNGEDiG  i’r  byd  hwn.  “ Moses  a’r  propliwydi.” 

“ Y mae  ganddynt  Moses  a’r  prophwydi  ; gwrandawant 
arnynt  hwy.”  Nid  eu  personau,  ond  eu  hysgrifeniadau. 
Hyny  o’r  ysgrythyrau  santaidd  ag  oedd  ar  gael  y pryd  hwnw. 
Yr  oedd  “ Moses  a’r  prophwydi,”  er  wedi  gadael  y byd  yn 
bersonol,  yn  aros  ynddo  yn  y ddysgeidiaeth  a drosglwydd- 
asant  trwy  gyfarwyddyd  ysbrydoliaeth. 

Gellir  edrych  ar  ‘‘  Moses  a’r  prophwydi  ” fel  y tri  moddion, 
neu  y tri  chyfrwng  sydd  ar  waith  yn  bresenol  er  dwyn  oddi- 
amgylch  iachawdwriaeth  y byd,  sef  y gair,  y pregethwr,  a’r 
Ysbryd  Glân.  Tybiwn  fod  y tri  hyn  yn  cael  eu  cynnwys 
yn  yr  ymadrodd,  “ Moses  a’r  prophwydi.”  Gwiripnedd 
Duw,  cenadon  Duw,  Ysbryd  Duw ; ac  y mae  maes  llafur  a 
dylanwad  y tri  hyn  yn  gyfyngedig  i’r  byd  hwn,  &c. 

(1.)  Y gah\  Mae  gair  Duw  yn  anhebgorol  i’r  bywyd 


88 


CYFFtYNOAU  CADWEDIGAETH 


liwn.  Efe  sydd  yn  rlioddi  testyn  i’r  pregethwr,  pregeth  i’r 
gwrandawr,  a goleuni  i’r  pererin  ysbrydol  ar  ei  ffordd  tua’r 
ddinas  gyfanneddol.  Mae  profiad  y Salmydd  ar  y mater 
hwn,  yn  brofiad  i’r  holl  deithwyr  tua’r  wlad  a chwenychir 
ganddynt ; “ Llusern  yw  dy  air  i’m  traed,  a llewyrch  i’m 
llwybrau.”  Nid  yw  yn  ymddangos  fod  Beibl  yn  y byd  a 
ddaw,  ond  hyny  a ddygwyd  yno  yn  nghôf  y sawl  a’i  myfyr- 
iodd  yma  ; a diau  y bydd  i aml  i sant  gael  esboniad  clir  ar 
lawer  adnod  a ymddangosai  yn  dywell  iddo  yr  ochr  hon.  Ond 
fel  y mae  y gair  yn  rheol,  yn  gyfarwyddyd,  yn  lamp,  àc.y 
perthyn  i’r  byd  hwn  yn  unig  y mae. 

Ehydd  yr  Arglwydd  lesu  reswm  i’r  luddewon  dros  iddynt 
chwilio  yr  ysgrythyrau  ; yn  gyntaf,  eu  bod  hwy  eu  hunain 
yn  meddwl  cael  bywyd  tragywyddol  ynddynt ; ac  yn  ail, 
mai  hwynthwy  sydd  yn  tystiolaethu  am  dano  ef.  Mae  yr 
ysgrythyrau  felly  yn  cyfateb  i holl  angenrheidiau  dyn  yn  y 
bywyd  hwn, — yn  cynnwys  atebion  i bob  gofyniad,  a chyf- 
lawnder  bendith  ar  gyfer  pob  eisieu.  Y gair  dwyfol  ydyw 
yr  unig  lyfr  sydd  yn  gwneyd  hyn.  Gellir  dyweyd  fel  Solo- 
mon,  nad  oes  dyben  ar  wneuthur  llyfrau  lawer  ; er  fod  y ^ 
wasg  yn  parhau  i arllwys  allan  ei  chynnwysiad  i gyfarfod 
pob  math  o deimlad  a chwaeth,  nes  y mae  y byd  hwn  bron 
a bodyn  un  llyfrgell  anferth  ; etto,  gellir  dweyd  am  y Beibl 
fel  y canodd  “ Peraidd  Ganfedydd  y Cymry  ” i'r  Person 
gogoneddus  sydd  yn  ganolbwynt  i ’w  holl  ddysgeidiaeth, — 

“ Ac  mae  y cwbl  sydd  o werth 
Yn  trigo  ynddo  Ef.” 

Mae  holl  gyfrolau  y byd  yn  analluog  i roddi  atebion  bodd- 
haol  i’r  gofyniadau  hyny  sydd  yn  croni  yn  mynwes  dyn  ne& 
y deuir  o hyd  i’r  gyfrol  Ddwyfol.  Pe  gofynwn  i mi  fy  hun,. 


YN  GYFYNGEDIG  i'r  BYD  HWN. 


89 


Betli  ydwyf  ? 1 ba  le  yr  wyf  yn  myned  ? Pa  betli  a fyddaf  ? 
A fydd  i angeu  roddi  terfyn  bytliol  ar  fy  modolaetli  ? &c. 
Gofyniadau  naturiol  ydyw  y rhai  hyn  a’u  cyífelyb  i’r  creadur 
mawr — dyn  ; etto,  o’r  tu  allan  i’r  ysgrythyrau,  nid  oes  ond 
dystawrwydd  mynweiitol  yn  teyrnasu  ar  bob  llaw.  Bu 
athronwyr  yr  oesau  yn  ceisio  eu  hattb  ; treiddient  i’r 
ystafelloedd  tywyli  ac  anadnabyddus,  gan  gymmeryd  can- 
wyll  rheswm  yn  eu  llaw  ; ond  fel  y dynesent  yn  mlaen  at 
lyn  cysgod  angeu,  diíîoddai  eu  goleuni  yn  y tarth  a gyfyd 
o’r  afon  ; dychwelent  yn  siomedig  heb  esboniad  iddynt  eu 
hunain  na  neb  arall.  Ond  yn  yr  efengyl,  gwelir  bywyd  ac 
anllygredigaeth  wedi  eu  dwyn  i oleuni.  Mae  y Beibl  fel 
haul  mawr  y byd  moesol,  wedi  sefyll  ar  ei  hanner  dydd 
uwchben  y glyn,  ac  yn  gwasgar  ei  belydrau  claerwyn  i’r 
ddau  tu  i’r  afon.  Yn  ei  oleuni  gellir  rhodio  i’w  chanol  o’r 
ochr  hon,  ac  o’i  chanol  i ganol  gwynfyd  yr  ochr  draw. 
Nid  oes  un  cwestiwn  o bwys  yn  ein  holl  hanes  na  cheir  yn 
y Beibl  eglurhad  arno. 

Y gair  sydd  yn  rhoddi  syniadaeth  gywir  am  natur  a 
hanfod  Duw.  Ni  fedd  yr  eilun-addolwr  syniad  uwch  am  ei 
dduw  nâ’i  fod  yn  rhywbeth  o wneuthuriad  celfyddyd. 
Crwydra  y pagan  i’r  goedwig  i chwilio  am  dduw,  a chyíloga 
seiri  a gofaint  i roddi  ífurf  iddo.  Darlunia  y prophwyd  ef 
yn  llosgi  un  darri  o hono  i goginio  ei  ymborth,  ac  i ym- 
dwymno  wrtho,  ac  yn  ymgrymu  gerbron  y darn  arall. 
(Gwel  Es.  xliv.  12 — 20,)  Mae  amddifadrwydd  o’r  ysgryth- 
yrau  yn  peri  ei  fod  yn  y tywyllwch  am  natur  a hanfod 
gwrthddrych  priodol  addoliad  ; ond  yr  ydym  ni  drwyddynt 
wedi  ein  breintio  â gwybodaeth  am  dano,  yn  nghyd  â’n 
rhwymedigaethau  iddo. 


F 


90 


CYFRYNGAU  CADWEDIGAETH 


Yr  ysgrythyrau  drachefn  sydd  yn  datguddio  trefn  y cym- 
mod.  Mae  arwyddion  ynom  ein  hunain  nad  y w pethau  fel 
y dylent  fod  rhyngom  â’n  Creawdwr ; mae  cydwybod  yn 
ein  cyhuddo  o fod  yn  droseddwyr  condemniedig  yn  y lly- 
wodraeth.  Ond  ni  fedr  cydwybod  ein  dysgu  pa  fodd  y mae 
Duw  yn  teimlo  tuag  atom. — a fydd  iddo  ar  ryw  ammodau 
ddileu  yr  anwiredd,  annghofio’r  pechod,  a dwyn  yr  euog  yn 
ol  i’w  ffafr.  Gyda  hyn,  y mae  eisieu  gwybod  pa  beth  fydd 
ammodau  yr  heddwch,  oblegyd  y mae  yn  bossibl,  o ran 
dim  a wyddom  yn  amgen,  i’r  tâl  fod  yn  rhy  drwm,  a’r 
aberth  fod  yn  fwy  nas  gallwn  roddi,  &c.  I’r  gofynion 
pwysig  hyn  a’u  cyffelyb,  nid  oes  llef  i’w  chlywed  yn  tori  ar 
y dystawrwydd  pruddglwyfus,  &c. 

Ond  i ni  sydd  a’r  gair  yn  agos  atom,  yn  ein  genau  ac  yn 
ein  calon,  y mae  yma  lais  hyglyw  ac  eglur  yn  mynegi  fod 
Duw  yn  gyfiawn  ac  yn  cyfiawnhau  y neb  sydd  o ffydd  Duw. 
Ei  gynnwysiad  ydy w newyddion  da  o lawenydd  mawr  ‘ ‘ fod 
Duw  yn  Nghrist  yn  cymmodi  y byd  ag  Ef  ei  hun,  heb  gyf- 
rif  iddynt  eu  pechodau.”  Yr  ydym  ni  oll  yn  gyfarwydd  â’r 
ammodau,  y bydd  i ba  wb  a gredant  ac  a ufuddhant  fod  yn 
gadwedig. 

(2.)  Y pregethwr.  Dywed  Paul  fod  y pregethwr  yn 
ddolen  bwysig  yn  y gadwyn  : “ Pa  fodd  y clywant  heb 
bregethwr  ? ” “Am  hyny  yr  ydym  ni  yn  genadau  dros 
Grist,  megys  pe  byddai  Duw  yn  deisyf  arnoch  trwom  ni ; 
yr  ydym  yn  erfyn  dros  Grist,  cymmoder  chwi  â Duw.” 
(2  Cor.  V.  20.)  'SNid  oes  hanes  fod  pregethu  na  phregeth- 
wyr  yn  y sefyllfa  ddyfodol ; dim  ond  un  fu  erioed  a fedrodd 
gario  ei  swydd  gydag  ef  i fyd  arall,  a’r  hwn  sydd  yn  byw 
bob  amser  i ciriol  dros  droseddwyr  jdyw  hwnw.  Mae 


YN  GYFYNGEDIG  i’R  BYD  HWN, 


91 


pawb  ereill  fel  Aaron  a’i  olynwyr  yn  ymddiosg  o’u  dillad 
swyddogol  yn  angeu.  Mae  y gwalianiaeth  rhwng  pregeth- 
wyr  ac  ereill  yn  darfod  pan  gyrhaeddir  y nef. 

(3.)  Yy  Yshryd,  Unig  faes  gweinidogaeth  yr  Ysbryd 
Glân  ydyw  y byd  hwn.  Mae  yn  rhaid  i ni  wrtho  yma,  gan 
na  fedr  y gair  a’r  pregethwr  ateb  dyben  eu  danfoniad 
hebddo.  Mae  gwaith  yr  Ysbryd  yn  waith  deublyg  ; y mae 
ganddo  fyd  ac  eglwys  i ymwneyd  â hwy.  Ei  waith  mewn 
perthynas  a’r  cyntaf  ydyw  argyhoeddi.  “ A phan  ddel, 
Efe  a argyhoedda  y byd  o bechod,  ac  o gyfiawnder,  ac  o 
farn.”  Ac  yn  ei  berthynas  â’r  eglwys,  dyddanu  a thywys 
i bob  gwirionedd  ydyw  ei  orchwyl.  “ Ond  pan  ddel  Efe, 
sef  Ysbryd  y gwirionedd,  Efe  a’ch  tywys  i bob  gwirionedd. 
* * Canys  Efe  a gymmer  o’r  eiddof,  ac  a’i  mynega  i 

chwi.”  Gwelir  wrth  hyn  fod  gweithrediadau  yr  Ysbryd  yn 
gysson  a rheolaidd, — argyhoeddi  yn  gyntaf,  dyddanu  wedi 
hyny, — gwneyd  cyfaill  o elyn,  a pheri  iddo  deimlo  yn  dded- 
wydd  yn  ei  berlhynas  newydd. 

Dichon  fod  miloedd  wedi  eu  cadw  ar  wahan  oddiwrth  y 
gair  a’r  pregethwr,  ond  ncb  erioed  ar  wahan  oddiwrth  yr 
Ysbryd  Glân,  Tra  bydd  y cyfryngau  hyn  ar  waith,  ni 
bydd  eisieu  neb  na  dim  arall ; mae  holl  amcanion  y bryned- 
igaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu  i gael  eu  cyrhaeddyd  drwydd- 
ynt,  &c. 

II.  Fod  gwrthodiad  o’r  moddion  a’r  cyfryngau  ordein- 

lEDIG  YN  BRAWF  Y GWRTHODID  POB  MODDION  ARALL  A ALLESID 

Ei  GYNNYG  i’r  byd.  “ Oni  wrandawant  ar  Moses  a’r  pro- 
phwydi,  ni  chredant  chwaith  pe  codai  un  oddiwrth  y 


meirw. 


92 


CYFRYNGAU  CADWEDIGAETH 


Y mae  y goludog  ac  Abraliam  yn  bariiu  yn  walianol 
ar  y mater  hwn.  Y mae  y dyoddefydd  yn  ymhyfhau,  ae 
â’i  dafod  llosgedig  yn  taílu  ei  atebiad  gwrthwynebol  ar 
draws  y gagendor  i wyneb  y tad  Abraham : “ Nage  y tad 
Abraham  ; eithr  os  ä un  oddiwrth  y meirw  atynt,  hwy  a 
edifarhant.”  Ond  pa  un  o’r  ddau  ddylid  gredu  ? &c. 

Mae  dynion  yn  mhob  oes  yn  ymawyddu  am  bethau 
newyddion,  doniau  newyddion,  athrawiaethau  newyddion, 
crefyddau  a llyfrau  newyddion,  &c. ; ond  gwyddai  Awdwr 
y testyn,  os  na  Iwyddai  yr  efengyl  ag  yr  oedd  Efe  yn  ei 
sefydlu,  i ennill  dynion  i’w  garu,  ac  i edifarhau  ambechod, 
nad  oedd  yr  nn  gallu  arall  yn  meddu  dylanwad  i hyny. 

Buasai  cydsynio  â chais  y goludog  yn  tybied  rhy w ddiffyg 
yn  nhrefn  yr  iachawdwriaeth,  yn  adlewyrchu  diystyrwch 
ar  yr  lawn,  yn  awgrymu  fod  marwolaeth  y groes  wedi 
methu  yn  ei  amcan,  a bod  efengyl  Crist  wedi  syrthio’n  fyr 

0 fod  yn  allu  Duw  er  iachawdwriaeth.  Un  ffordd  achub 
sydd,  a hyny  trwy  wrando  ar  “Moses  a’r  prophwydi ; ” y 
mae  fod  rhaì  wedi  eu  cadw  yn  profi  digonolrwydd  y drefn 

1 gadw  pawb  a gredant.  Os  cafwyd  digon  o rinwedd  yn 
ngwaed  ‘‘  lesu  Grist  ei  Fab  Ef,”  i lanhau  un  enaid  oddiwrth 
ei  bechodau,  cafwyd  digon  i olchi  tyrfa  nas  dichon  neb  ei 
rhifo.  Yr  oedd  anfeidrol  haeddiant  y Mab  yn  angenrheid- 
iol  er  achub  un,  ac  yr  oedd  hwnw  yn  ddigon  i’r  holl  fyd. 

Heblawhyn,  mae  y byd  wedi  cael  yr  hyn  a geisia’r  goludog 
yn  y ddammeg,  ond  ni  thyciai  hyny  i’w  ddwyn  at  Dduw. 
Beth  am  Lazarus  o Bethania,  merch  Jairus,  a mab  y wraig 
weddw  0 Nain  ? Gwir  ddarfod  i rai  o’r  luddewon  gredu  yn 
Nghrist  mewn  canlyniad  i adgyfodiad  Lazarus,  ond  gwir 


YN  GYFYNGEDIG  i’r  BYD  HWN. 


93 


hefyd  ddarfod  i ereill  ymgyngliori  â’u  gilydd  fel  y lladdent 
y ddau.  (loan  xii.  10.)  A phan  ddaeth  Crist  ei  hun  o’r 
bedd  y trydydd  dydd,  fe  luniwyd  anwireddau  er  ceisio 
gwadu’r  amgylchiad,  a’i  guddio  o wydd  y byd,  Ac. 

Os  yd}w  cyfnod  y gwyrthiau  wedi  myned  heibio,  mae 

Moses  a’r  prophwydi yn  aros, — mae  Crist  a deuddeg 
apostol  yr  Oen  yn  aros, — mae  y gair  a gweinidogaeth  yr 
Ysbryd  yn  aros  ; ac  yn  ngrym  arosiad  y cyfryngau  hyn,  y 
mae  tyrfa  fawr  o bererinion  yr  anial  wedi  cyrhaedd  bryniau 
Caersalem,  a miloedd  ar  eu  taith  yn  dysgwylyr  un  fraint 
ar  ddiwedd  yr  yrfa,  &c. 

Mae  adeg  yn  ymyl  pan  ddechreua  pawb  o honom  fedi 
cefn  na  welir  byth  ei  ben  draw.  Credwch  yr  efengyl. 
Dechreuwch  hau  i’r  ysbryd  fel  y byddo  eich  ífrwyth  yn 
santeiddrwydd,  a’r  diwedd  yn  fywyd  tragywyddol. 


PEEGETH  IX. 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 

“A’r  lesu  gan  edrych  arno,  a’i  hofíodd,  ac  a ddywedodd  wrtho,  Un 
peth  sydd  ddifíygiol  i ti,”  &c. — Marc  x.  21. 

6V^,çICH0N  mai  y prif  wirionedd  perthynol  i ni  oddiwrth 
yr  hanes  hwn  ydyw,  y gwahaniaeth  sydd  rhwng  y 
dyn  moesol,  fel  ei  gelwir,  a’r  dyn  crefyddol. 
Cwestiwn  a ofynir  yn  fynych  gan  gymmeriadaudeddfol  y 
dyddiau  hyn  ydyw, ‘‘ Pa  wahaniaeth  sydd  rhyngddynt  ? ’ 
Golyger fod  dyn  yn  cadw  y deg  gorchymmyn,  ei  fod  uwchlaw 
cael  ei  gyhuddo  o unrhyw  bechod  cyhoeddus,  bob  amser  yn 
eirwir  a gonest,  yn  talu  i bawb  yr  hyn  sydd  ddyledus  arno, 
yn  ufudd  i’r  brenin,  yn  ífyddlon  fel  dinesydd,  yn  garedig  a 
chymmwynasgar  fel  cymmydog,  &c.  Y cwestiwn  ydyw, 
“ Pa  beth  yn  ychwanegol  at  hyn  sydd  yn  angenrheidiol, 
neu  yn  mha  beth  yr  ydych  chwi  grefyddwyr  yn  rhagori 
arnom  ni  ? ” Dengys  y frawddeg  hon  o eiddo  Crist,  “ un 
peth  sydd  ddiffygiol  i ti,”  yn  nghyd  ag  esiampl  ei  fywyd, 
fod  rhywbeth  mwy  nâ  hyn  yn  eisieu, — fod  y peth  anheb- 
gorol  i wneyd  dyn  yn  gymmeriad  duwiol  yn  eisieu  yn  y 
dyn  moesol.  Dyma  ni  yn  yr  hanes  hwn  yn  cael  patrwm  o 
ddyn  moesol,  ond  dywed  Crist  fod  “ un  peth  yn  ol  iddo.” 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


95 


Daetli  y lly wodraetliwr  ieuanc  hwn  at  y Gwaredwr  gyda’r 
bwriad  o gael  gwybod  y safon  gofynol  i etifeddu  bywyd  tra- 
gywyddol;  nid  oes  lle  i amheu  ei  ddifrifoldeb  ; pan  wybu 
fod  lesu  yn  y gymmydogaeth,  aeth  ato  gyda  brys  negesydd 
cydwybodol, — “ rhedodd  ato.”  (Adn.  17.)  Gellir  tybied 
hefyd  ei  fod  yn  meddu  parch  mawr  iddo, — “ gostyngodd 
iddo.”  (Adn.  17.)  Canfyddai  yii  I su  rywun  mwy  a gallu- 
ocacli  nag  ef, — un  fedrai  roddi  egiurhad  iddo  ar  y mater 
mwyaf  ei  bwys, — ‘‘  bywyd  tragywyddol.”  Cyfeiriai  yr 
Arglw}dd  lesu  ef  at  y gorchymmynum, — y gorchymmynion 
ag  yr  oedd  efe  fel  luddew  yn  rhwym  o fod  yn  gyfarwydd  â 
hwynt.  “ Ti  a wyddost  y gorchy'inmynion,  Na  odineba, 
Na  ladd,  Na  ladrata,  Na  cham-dystiolaetha,  Na  cham- 
golleda,  Anrliydedda  dy  dad  a’tii  fam.  (Adn.  19.)  Wel,” 
meddai  y dyn  ieuanc,  “ os  hyii  ydyw  safon  bywyd  fcragy- 
wyddol,  yr  .vyf  ar  dir  dyogel.”  “ Y rhai  hyn  i gyd  a 
gedwais  o’m  hieuenctid.”  ( Adii.  20.) 

Y mae  fod  Crist  yn  edrych  arno  gyda  boddlonrwydd  a 
hoffder  yn  brawf  fod  ei  atebiad  yn  cynnwys  gwirionedd. 
Nis  gallwn  gymmodi  â’r  S}niad  iddo  allu  gwrandaw  arno 
yn  rhagrithio  a dweyd  celwydd  yn  ei  wyneb,  heb  ei  geryddu 
yn  llym  a dangos  ei  annghymmeradwyaeth  o hono, 
Hawddach  genym  gredu  fod  y dyn  ieuanc  mor  agos  at  y 
nôd  fel  ag  i ennill  serch  ac  edmygedd  yr  Athraw  Mawr. 
Er  hyny,  nid  yw  i gael  myned  ymaith  dan  ei  ddwylaw  ; 
dengys  Crist  iddo  fod  safon  crefydd  yn  uwch  ac  ardderch- 
ocach  nag  oedd  efe  etto  wedi  gyrhaedd.  “ Un  peth  sydd 
ddiffygiol  i ti.”  Mae  yn  rhagori  cymmaint  fel  na  fuasai 
neb  ond  Crist  yn  ddigon  craff  i weied  diffyg  ynddo.  “ ün 
peth.”  Yr  ‘ un  peth  ’ hwnw  oedd  dilyn  y Ceidwad  a chym- 


96 


DYNION  YR  ÜN  DIFFYG. 


modi  â’r  aberth  goíynol  i hyny.  Mae  y dyn  crefyddol  jn 
rhoddi  un  cam  pwysig  yii  lìiellach  yn  mlaen  nâ’r  dyn 
moesol ; oblegyd  tra  mae  v naill  yn  rhoddi  y cwbl  sydd 
ganddo  i Grist,  mae  y llall  yn  rhoddi  ei  hunan  gyda’r  cwbl. 

Awgrymir  yma  fod  dyfodiad  Crist  i’r  byd  yn  ychwanegu 
nifer  dyledswyddau  dynion  tuag  at  Dduw  ; mae  y grefydd 
a sefydlodd  yn  gofyn  aberth  oddiar  law  ei  phroíîeswyr.  Pe 
gallasai  y dyn  hwn  ddweydamy  gorchymmynion,  “ Y rhai 
hyn  oll  a gedwais  o’m  hieuenctid,”  cyn  dyfodiad  Crist, 
buasai  i fyny  á’r  cwbl  a ofynid  gan  y gyfraith  ; hyn  sydd 
yn  cyfrif  am  hoffder  Crist  o hono.  Ond  gyda’i  ddyfodiad 
Ef  i’r  byd,  dyma  groes  newydd  i’w  chario, — dyledswydd 
newydd  i’w  chyflawnina  chlywsid  amdani  erioed  o’r  blaen, 
“ Gwerth  yr  hyn  oll  sydd  genyt,  a dyro  i’r  tlodion,  achym- 
mer  i fyny  y groes,  a dilyn  fi.”  Bellach,  mae  peidio  cyf- 
lawni  y ddyledswydd  hon  yn  ddiöyg  mor  fawr  fel  y mae  holl 
rinweddau  ereill  bywyd  yn  oter  hebddi. 

Pa  beth  bynag  a gyflawnir  genym  o hyn  allan,  ni  bydd 
ein  holl  weithredoedd  yn  ddigon  o iawn  dros  beidio  cyfodi’r 
groes  a dilyn  Grist.  Mae  pob  gweithred  grefyddol  o hyn 
allan  i dderbyn  ei  rhinwedd  o’r  undeb  ffydd  a fodola  rhwng 
y gweithredydd  a’r  “ Hwn  a osododd  Duw  yn  iawn.”  Gel- 
wir  sylw  at 

Ddynion  yr  un  diffyg. 

Fod  lluaws  o'r  cymmeriadau  hyn  yn  britho  ein  cynnull- 
eidfaoedd  yn  Nghymru  y dyddiau  hyn  sydd  ffaith  adna- 
byddus,  y rhai  ar  gyfrif  eu  hymarweddiad  diargyhoedd  a 
- dramgwyddant  wrtli  frychau  crefyddwyr,  ac  a orphwysant 
ar  eu  gweithredoedd  personol.  Khan  bwysig  o swydd 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


97 


gweinidogioii  y gair  ydyw  eii  perswadio  yn  ofn  Duw  i wneyd 
y diífyg  liwn  i fyny  cyn  iddynt  ei  gyfarfod  mewn  barn. 
Nodwn  dri  plieth  am  y cymmeriad  liwn. 

I.  El  FOD  YN  RHAGORI  AR  LUAWS. 

Nid  yw  ond  tegwcli  i bob  dyn  gael  y clod  sydd  yn  ddy- 
ledus  iddo,  ac  y mae  y gwahaniaeth  sydd  rhwng  dynion  yr 
un  diífyg  â lluaws  ereill  yn  yr  un  gymmydogaeth  â hwy  mor 
amlwg,  fel  y byddai  yn  gam  â hwy  i fyned  heibio  iddo  yn 
ddisylw. 

Meddylier  am  y pechod  o ladrata.  Mae  hwn  yn  ddrwg 
a waherddir  yn  llyfr  ein  crefydd,  ac  yn  gyfryw  ag  y cy- 
hoeddir  gwae  uwchben  pwy  bynag  iyddo  yn  euog  o hono. 
Er  hyny,  y mae  ein  gwersyll  yn  cael  ei  flino  gan  yr  Achan 
hwn.  Byddai  eiddo  cymmydogion  a gwlad  yn  ysbail  i’w 
nwyd  ladradaidd  oni  bae  ofn  cyfraith  y tir.  Mawr  y dy- 
feisio  sydd  wedi  ac  yn  bod  i ddyogelu  meddiannau,  yr  hyn 
ni  fuasai  galwad  am  dano  pe  llywodraethid  pawb  gan  yr 
egwyddor  o onestrwydd.  I ba  beth  y dyfeisiwyd  y blychau 
haiarn  ( safes ) a’r  cloion  dirgelaidd  a berthynant  iddynt  ? 
Onid  i rwystro  lladron  ? Ai  nid  oes  gan  y wraig  reswm 
dros  gloi  pob  isglôs  (drawer)  a chwpbwrdd  o bwys  yn  y tŷ 
wrth  fyned  allan  ? Diau  fod. 

Gofynir  blaendâl  am  lyfrau,  &c.,  rhag  ofn  na  ddaw  ôl- 
dal ; ceisir  tâlysgrif  wrth  settlo’r  bil,  rhag  ofn  y deuir  ar 
ein  gofyn  eilwaith  am  yr  un  swm,  yr  hyn,  amryw  droion 
cyn  hyn,  sydd  wedi  cymmeryd  lle.  Mae  yn  rhy  gynnar  ar 
y dydd  i briodoli  ein  hiawnderau  a’n  dyogelwch  i uniondeb 
egwyddorion  lluaws  mawr  o’n  cyd-ddynion,  ac  hyd  nes  y 
dysgont  gymmeryd  eu  llywodraethu  gan  ddeddfau  moesol- 


98 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


oldeb  a clirefydd,  ein  dyledswydd  ydyw  diolch  am,  a chef- 
nogi  pob  mesur  gwladol  a sefydlir  i’r  perwyl  hwnw.  Ond 
pe  byddai  pawb  fel  y cymmeriad  dan  ein  sylw, — cymmeriad 
yr  un  diffyg,  ni  byddai  galwad  am  y mwyafrif  o’r  deddfau 
sydd  yn  awr  mewn  grym,  byddai  ineddiannau  yn  ddyogel 
heb  wasanaeth  clo,  ceisbwl,  carchar,  na  dim  o’r  cyfryw. 

Meddylier  drachefn  am  feddwdod  ein  gwlad.  Nid  oes 
ond  dydd  y farn  a rydd  esboniad  cywir  ar  y galanastra  sydd 
wedi  ei  achosi  trwy  gellwair  â’r  arch-becliod  hwn.  Mae  y 
meddwyn  yn  euog  o ddinystrio  ei  iechyd,  anmharu  ei  syn- 
wyrau,  chwalu  ei  gyssiiron  teuluaidd,  &c. ; ac  er  cynddrwg 
y pethau  hyn,  nid  ydynt  ond  arwynebedd  y trueni ; mae  y 
drwg  yn  cyrhaedd  yn  mhellach  a dyfnach  i fodolaeth  dyn 
nâ’i  iechyd  a’i  amgylchiaclau.  Gallasai  yn  hawddach 
íforddio  bod  yr  hyn  ydyvvy  oni  buasai  am  yr  enaid  sydd  yn 
ei  feddiant,  yr  hwn  sydd  i wynebu  Duw,  ac  oesi  tragywydd- 
oldeb. 

Llawer  gwraig  rinweddol  a w^elwyd  yn  brudd  ei  gwedd 
gan  ofn  gweled  ei  phriod  yn  dyfod  adref  fel  b^yystíìl  wedi  ei 
gynhyrfu,  ac  iddi  hithau  syrthio  yn  aberth  i'w  gynddaredd 
aflywodraethus.  Yr  oedcl  trwst  ei  gerddediad  pan  ddynesai 
at  y tỳ  fel  cleddyf  yn  brathu  ei  mynw^es. 

Nid  ydym  etto  ond  braidd  yn  ymylu  ar  y llechres  ddu 
sydd  yn  anurddo  ein  gwlad.  Beth  am  anlladrwydd,  an- 
udoniaeth,  cribddeiliaeth,  masweddiaeth,  &c.,  sydd  mor 
boblogaidd  yn  y tir?  Er  dued  ydynt,  fe’n  gorfodir  i gyd- 
nabod  fod  miloedd  o’n  cyd-ddyuion  yn  ymhyfrydu  yn  en 
cyflawniad.  Ond  am  y cymmeriad  un  difíygiol,  mae  yn 
rhydd  oddiwrthynt  oll.  Ni  welwyd  ef  gynnifer  ag  unwaith 
yn  halogi  ei  wisgoedd  yn  nghyflawniad  yr  un  bryntwaith, 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


99 


ac  ni  clily wyd  ef  yn  gyru  arswyd  trwy  galonau  ei  gymmyd- 
ogion  wrth  lefaru  ymadroddion  llygredig.  Mor  bell  ag  y 
mae  ymarweddiad  allanol  yn  myned^  y mae  yn  ddiargyhoedd, 
ac  fel  y cyfryw  rhaid  cydnabod  ei  ragoriaeth  ar  íìloedd. 

II.  El  FOD  YN  DRUENUSACH  NA  PHAWB. 

(1.)  Am  ei  fod  wedi  dyfod  mor  a^os  at  y nôd.  Gwir 
mai  dim  ond  un  peth  sydd  ddiffygiol  ynddo,  ond  hyny  sydd 
yn  gwneyd  ei  gyíiwr  yn  fwy  gresynol  na  neb  arall.  Paham 
y mae  yn  fwy  o drueni  gweled  dyn  o wlad  efengyl  yn  myned 
i fyd  arall  yn  anmharod,  na  gweled  pagan  yn  myned  yno  ? 
Onid  am  fod  y goleuni  sydd  ynddo  yn  dywyllwch,  fod  y 
ffynnon  yn  ei  ymyl,  fod  s\Vn  caniadau  Seion  yn  ei  giustiau, 
a chymhell  am  oes  wedi  bod  arno  i gymmeryd  gafael  yn  y 
bywyd  tragywyddol  ? Mae  ambell  un  yn  cyfarlod  á 
damwain  sydd  yn  gadael  ei  hôl  arno  tra  byddo  byw  ; mae 
yn  y byd  a ddaw  eneidiau  a gioffwyd  ac  a ddoluriwyd  dan 
weinidogaeth  y gair  na  wellhëir  hwynt  yn  oes  oesoedd. 

Collodd  dyn  ei  fywyd  yn  ddiweddar  yn  yr  oerni,  o fewn 
lled  un  cae  i ddrws  ei  dý,  a hyny  er  mawr  alar  i’w  berthyn- 
asau,  &c.  Y dyn  fydd  wedi  rhedeg  yn  dda,  ond  sydd  yn 
tori  ei  galon  o fewn  cam  neu  ddau  i ben  yr  yrfa,  yw  y 
mwyaf  gresynol  o’r  holl  redegwyr,  &c.  Mae  yn  fwy  alaethus 
gweled  llong  yn  soddi  yn  ymyl  y tir  nag  yn  un  man  arall. 
Fe  hwyliodd  y “ Royal  Charter  ” yn  llwyddiannus  am  fil- 
oedd  0 filltiroedd  heibio  i ynysoedd  peryglus,  sugndraethau 
enbyd,  a chreigiau  bygythiol ; ond  pan  yn  ymyl  y làn,  a 
rhai  o’r  teithwyr,  meddir,  o fewn  cyrhaedd  galw  i’w  per- 
thynasau,  dacw’r  elfenau  mewn  undeb  á'u  gilydd  yn  ei 
hyrddio  i ddannedd  y graig,  ac  i ddyfnder  y môr. 


100 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


Edrycli  yn  y drych  hwn  ddarllenydd,  a dichon  y gweli 
dy  hun  ynddo.  Llawer  gwrandawr  sydd  wedi  hwylio  ei 
lestr  heibio  i greigiau  meddwdod,  a chlogwyni  oferedd,  &c. ; 
dim  ond  un  graig  sydd  rhyngddo  a chyrhaedd  y porthladd 
dymunol  mewn  dyogelwch.  “ Un  peth  sydd  ddiffygiol  i 
ti.” 

(2.)  Am  jod poh  gweithred  íirall  o'i  eiddo  yn  myned yn 
ofer.  Anhawdd  prisio  gwerth  y dyn  hwnw  i gymdeithas 
fydd  wedi  byw  oes  uwchlaw  cael  ei  gyhuddo  o unrhyw 
bechod  cyhoeddus  ; ond  er  dymunoled  ydyw,  nid  yw  i fyny 
â’r  hyn  a ddysgwylir  iddo  yn  y gair  dwyfol.  Gwaith  dyn 
yn  ufuddhau  i Dduw,  yn  codi'r  groes  a dilyn  Crist,  sydd  yn 
rhinweddoli  pob  gweithred  arall  o’i  eiddo.  ‘‘  Yr  hwn  sydd 
heb  gredu  i’r  Mab,”  beth  bynag  arall  fydd  wedi  gyílawni, 
“ ni  wel  fywyd.”  Ni  raid  ymdrechu  bod  yn  bencampwyr 
mewn  drygioni  mewn  trefn  i syrthio’n  fyr  o gymmeradwy- 
aeth  Duw  ; 0 na,  mae  annghrediniaeth  yn  ddigon  i hyny. 
Pa  mor  lluosog  bynag  oedd  pechodau  y genedl  yn  yr  anial- 
wch,  annghrediniaeth  yn  unig  a’i  rhwystrodd  i Ganaan. 
‘‘  Yr  ydym  ni  yn  gweled  na  allenthwy  fyned  i mewn  o her- 
wydd  annghrediniaeth.”  (Heb.  iii.  19.)  Medr  Duw  fyned 
heibio  i anwiredd  a chamwedd  a phechod,  ond  am  annghred- 
iniaeth,  mae  yn  llenwi  y ffordd  mor  gyíiawn  fel  nad  oes 
modd  i’r  Duw  trugarog  basio  heibio  iddo  i ragflaenu’r 
pechadur.  Calon  ddrwg  annghrediniaeth  sydd  yn  diystyru’r 
meddyg,  yn  ymado  oddiwrth  y Duw  byw,  ac  yn  bolltio’r 
nefoedd  yn  erbyn  ei  pherchenog.  Adeilad  heb  sail  iddo 
ydyw  gweithredoedd  da,  os  na  fydd  yn  gorphwys  ar  haedd- 
edigaethau  iawnol  Mab  Duw. 

(8.  ) Am  ei  fod  yn  twyllo  ei  hun.  Hunan-dwyll  sydd  yn 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


101 


peri  ei  fod  yn  tybied  ei  Imn  ar  yr  un  safle  a pliroíîeswyr 
crefydd,  ac  yn  gofyn  mewn  lianner  bòst  yn  fynych  mewn  pa 
bethau  y maent  yn  rhagori  arno  ef.  Mae  pechod  yn  myned 
0 ddrwg  i waeth  nes  terfynu  mewn  hunan-dwyll.  Cam  i’r 
goriwaered  oedd  iddo  gymmeryd  ei  dwyllo  yn  y dechreu  ; 
cam  pellach  oedd  mynedyn  wâs  i’r  un  drwg  i dwyllo  ei  gyd- 
ddyn  ; ond  y cam  pellaf  ydyw  twyllo  ei  hun.  Er  fod  yr 
“ un  peth  diíîygiol  ” yn  farwol  i’r  enaid,  etto  mae  yn  amlwg 
fod  rhyw  dwyll-gynnaliaeth  yn  perthyn  iddo  ; fel  dyn  yn  y 
darfodedigaeth  yn  tybied  ei  hun  yn  gwella  tra  ar  yr  un 
pryd  yn  gwaethygu  bob  dydd.  “ Nid  pob  un  ar  sydd  yn 
dywedyd  wrthyf,  Arglwydd,  Arglwydd,  a ddaw  i mewn  i 
deyrnas  nefoedd  ; ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ewyllys 
fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y nefoedd.’"  (Mat.  vii.  21.  ) Beth 
ydy w ewyllys  y Tad  ? “ A hyn  y w ewyllys  yr  hwn  a’m 

hanfonodd  i ; cael  o bob  un  a’r  sydd  yn  gweled  y Mab, 
ac  yn  credu  ynddo  Ef,  fywyd  tragywyddol ; a mi  a’i 
hadgyfodaf  ef  yn  y dydd  diweddaf.”  (loan  vi.  40.)  Undeb 
ífydd  â Mab  Duw  yn  unig  sydd  yn  dwyn  rhinwedd  bywyd 
allan  o hono,  “ Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  y Mab,  y mae 
ganddo  fywyd  tragywyddol ; a’r  hwn  sydd  heb  gredu  i’r 
Mab,  ni  wel  fywyd ; eithr  y mae  digofaint  Duw  yn  aros 
arno  ef.”  (loan  v.  36.  ) 

III.  Mae  yn  gymmeriad  colledig. 

Mae  yn  bossibl  iddo  fod  i fyny  â safon  beirniadaeth  ei 
gyd-ddynion,  ac  yn  bwysau  yn  ei  glorian  ei  hun ; nid 
yw  hyny  ond  peth  cyífredin  yn  hanes  y sawl  na 
chawsant  oleuni  priodol  ar  eu  cyflwr  ; ond  yn  nghyfrif  Duw, 
ac  yn  nghlorian  y cyssegr,  gall  fod  mor  ysgafn  â mân  Iwch 
y clorianau.  Y cwestiwn  cyntaf  ddylai  pob  dyn  ofyn  iddo 


102 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


ei  hun  ydyw,  “ Beth  y mae  Duw  yn  ei  farnu  am  danaf  ? ” 
Wrth  ei  farn  Ef  y byddwn  yn  sefyll  neu  syrthio  cyn  pen 
hir.  Ac  heblaw  hyny,  nid  yw  y byd  yn  addas  i farnu  cym- 
meriad  ; diclpn  erbyn  hyn  ei  fod  yn  gwella  rhyw  ychydig, 
ond  ei  hen  hanes  ydyw  pardduo’r  eira  a gwyngalchu’r  glô. 
Felly  y gwnaeth  â’r  Arglwydd  lesu  a’i  apostolion,  ac  ar- 
dderchog  lu  y merthyron.  Nid  oedd  gwell  barn  ganddo  am 
y goreu  welodd  y ddaear  na’i  “ gyfrif  gyda’r  troseddwyr.” 
Eu  llef  oedd,  “ Bwrw  hwnymaith,  a gollwng  i ni  Barabbas 
yn  rhydd.”  “ A’r  Barabbas  hwnw  oedd  leidr.”  (Luc  xxiii. 
18  ; loan  xviii.  40.)  Yr  un  dynged  hefyd  fu  i’w  ganlynwyr 
íîyddlonaf  am  oesau  lawer  ar  ol  hyny,  ond  bu  cofio  ei  eiriau, 
“ Os  yw  y byd  yn  eich  casâu  chwi,  chwi  a wyddoch  gasâu 
0 hono  fyfi  o’ch  blaen  chwi,”  yn  gymhorth  cyfamserol 
iddynt  yn  y triniaethau  chwerwaf. 

Ond  dychwelwn  at  y mater, — un  diffyg  yn  peri  fod  dyn 
yn  golledig  ; ie,  dim  ond  un  ! Oni  wyddost,  ddarllenydd, 
fod  colledion  dirfawr  wedi  dygwydd  cyn  hyn  oherwydd  un 
diffyg.  Dyna’r  llong  yn  morio’n  llwyddiannus  yn  ei  llawn 
hwyliau  tua  chyfeiriad  rhyw  borthladd,  a’r  holl  elfenau  yn 
talu  gwarogaeth  iddi,  ac  yn  dymuno  rhwydd  hynt  i bawb 
ar  ei  bwrdd  ; ond  rhyw  ddiwrnod,  dacw  lawenydd  y crew 
yn  troi  yn  dristwch,  ac  angeu  yn  ddarllenadwy  yn  eu  gwedd. 
Pa  beth  sydd  yn  bod  ? 0,  mae  y llestr  yn  cyflym  suddo  o 

herwydd  yr  uyi  hollt  (leahage)  sydd  wedi  dygwydd  yn  ei 
hystlys  ; dim  ond  un  ! Mae  dadorchuddio  un  laynp  dan  y 
ddaear  wedi  achosi  marwolaeth  ugeiniau  o’n  cyfeillion  ar 
yr  un  foment  l Un  cam  camsyniol  yn  gyru’r  teithiwr 
dros  y graig  i’r  dyfnder  obry  ! U n tro  gwallus  yn  y pwyntir 
[points)  yn  gyru’r  gerbydres  dros  yr  arglawdd,  a’r  teithwyr 


DYNION  YR  UN  DIFFYG. 


108 


i dragywyddoldeb  ! Dygwyddodd  darawain  yn  yrayl  Oxford, 
yn  Ehagfyr,  1874,  yn  yr  hon  y lladdwyd  32  ac  y clwyfwyd 
72  ; os  gofynir  pa  fodd  y dygwyddodd,  yr  unig  ateb  yw  raai 
un  olwyn  i un  o’r  cerbydau  dorodd  pan  yn  cyflyinu  tua’r 
orsaf I 

“ Na  thwyller  chwi,  ni  watworir  Duw.”  Er  cynnifer  y 
rhagoriaethau  all  fod  yn  perthyn  i dy  fywyd  cyhoeddus, — 
er  i ti  gael  dy  gyfrif  yn  gynllun-ddyn  raewn  ymarweddiad 
yn  y gymraydogaeth  lle  yr  wyt  yn  preswylio,  os  heb  gredu 
yn  Nghrist,  mae  yr  oll  a gyflawnaist  yn  dy  oes  yn  mhell  o 
fod  yn  ddigonol  seiliau  bywyd  tragywyddol.  Os  myned  i 
fyd  arall  a wnei  heb  ran  yn  y Ceidwad,  byddi’n  rhwym  o 
syrthio’n  fyr  o gymmeradwyaeth  y Barnwr  yn  y dydd  olaf. 
“ Eithr  yr  hwn  nid  yw  yn  credu,  a ddamniwyd  eisioes,  o 
herwydd  na  chredodd  yn  enw  unig-anedig  Fab  Duw.” 
(loan  iii.  18.) 

Ond  mae  ein  gwaith  yn  cydymífurfio  ag  ewyllys  Duw  yn 
ein  dwyn  i feddiant  o’r  wobr  deilwng  sydd  mewn  addewid. 
“ A thi  a gai  drysor  yn  y nef.”  Dyma  drysor  â digon  o 
iawn  ynddo  am  bob  ymdrech  ac  aberth  a wneir  er  ei 
feddiannu. 

Diolchai  rhyw  frawd  unwaith,  wrth  adrodd  ei  brofiad  yn 
y gyfeillach  grefyddol,  fod  ei  drysor  penaf  mewn  lle  nad 
oedd  yn  bossibl  byth  ei  golli, — “ yn  y nef.”  “ Buaswn  i,” 
meddai,  “ wedi  ei  golli  lawer  gwaith  wrth  golli  fy  nhym- 
herau,  ond  i ras  y byddo  y diolch  fod  y trysor  yn  nghadw  i 
mi,  a minnau  yn  rhwym  i’r  trysor.”  Diweddwn  gyda’r 
cynghor  dwyfol : ‘ ‘ Eithr  trysorwch  eich  try sorau  yn  y nef , 
lle  nid  oes  na  gwyfyn  na  rhwd  yn  llygru,  a lle  nis  cloddia 
lladron  trwodd  ac  nis  lladratânt.”  Amen. 


PREGETH  X. 


PEYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 

“ Crist  a’n  llwyr-brynodd  oddiwrth  felldith  y ddeddf,  gan  eiwneuthur 
yn  felldith  trosom  : canys  y mae  yn  ysgrifenedig,  Melldigedig  yio 
pob  nn  sydd  y’nghrôg  ar  bren.^’ — Gal.  iii.  13. 

Paul  yma  yn  dycliwelyd  at  yr  athrawiaeth 
ogoneddus  a ddysgasai  yn  ílaenorol  i’r  Galatiaid. 
Wedi  iddo  fod  yn  bresenol  yn  pregethu  ac  yn 
sefydlu  Eglwysi  gyda  chryn  raddau  o Iwyddiant  yn  Galatia, 
ymddengys  i athrawon  gau  ddyfod  i’w  plith  o fysg  yr 
luddewon  er  ceisio  dadwneyd  ei  waith,  a’u  perswadio  i 
ddychwelyd  at  y ddeddf  fel  moddion  eu  cyfiawnhad  ger 
bron  Duw. 

Ar  ol  deall  hyn,  mae  yr  Apostol,  fel  dyn  yn  teimlo  ei 
gyfrifoldeb,  ac  yn  ei  awydd  angerddol  dros  les  tragywyddol 
y bobl  y bu  efe  yn  llafurio  yn  eu  mysg,  yn  ysgrifenu  y 
llythyr  hwn  atynt,  i’w  hannog  i lynu  wrth  y ífydd  ag  y 
darfu  iddynt  gyda’r  fath  frwdfrydedd  a sel  ei  choíleidio  pan 
oedd  efe  yn  eu  plith  ; gan  broíi  nad  oedd  modd  bod  yn  gad- 
wedig  ond  trwy  ymlyniad  parhaus  wrth  yr  athrawiaeth  a 
ddysgasai  efe  iddynt. 

Dengys  yma  fod  y ddeddf  yn  gofyn  gan  ddyn  yr  hyn  na 
fedrai  byth  ei  gyÜawni,  sef  perffaith  gydymíìuríiad  a’i  holl 


PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 


105 


ofynion.  “ Melldigedig  yw  pob  iin  nad  yw  yn  aros  yn  yr 
ìwll  betliau  a ysgrifenir  yn  llyfr  y ddeddf,  i’w  gwneutliur 
liwynt,”  (adn.  10.)  Nid  y mwyafrif  o lionynt  a ddywedir, 
ond  yr  holl  betliau.  Mae  pallu  mewn  iin  pwnc  yn  ein 
gwneyd  yn  euog  o’r  cwbl,  &c. 

Mae  ychydig  lefain  yn  lefeinio  yr  lioll  does,  ychydig 
wenwyn  a ddifetha  fywyd,  “ gwybed  meirw  a wnant  i 
enaint  yr  apothècari  ddrewi îe,  gwybed,  er  mor  fychain, 
yn  difetha’r  holl  enaint.  Felly  pechod  ; mae  pechod  bych- 
an,  os  oes  y fath  beth  yn  bod,  yn  ddamniol  i’r  enaid  heb  i 
Dduw  ei  faddeu. 

Pa  le  y chwdliwn  am  y dyn  sydd  wedi  aros  yn  yr  holl 
bethau  a ysgrifenir  yn  llyfr  y ddeddf  i’wgwneuthur  hw^'iit? 
Ehaid  ateb  na  fu,  ac  nad  ydyw  i’w  gael.  Pe  teithiemyn  ol 

0 ddolen  i ddolen  yn  nghadwyn  fawr  y teulu  dynol  nes  cyr- 
haedd  Adda  fab  Duw,  anmhossibl  dyfod  o hyd  i un  wedi 
dianc  trwy  gadw  y pethau  sydd  yn  y ddeddf.  Y cwestiwn 
gan  hyny  ydyw,  pa  fodd  i gyfrif  am  ein  harosiad — na  buasai 
y ddeddf  doredig  wedi  arllwys  arnom  raiadrau  tanllyd  ei 
melldithion,  a’n  hysgubo  ymaith  gyda’r  llifeiriant  dinystriol 

1 wlad  y gwaeau  ? Ateb  y gofyniad  pwysig  hwn  ydyw’ 
gwaith  yr  Apostol  yn  y testyn — “ Crist  a’n  llwyr  brynodd 
oddiwrth  felldith  y ddeddf,”  &c.  Daeth  Efe  i’r  maes,  a 
gosododd  ei  hun  yn  darian  rhyngom  a’r  saethau. 

I.  Y Prynwr.  “ Crist  a’n  llwyr-brynodd.” 

Y'styr  llythyrenol  y prynu  yn  y fan  hon  ydyw^  ad-hrynUy 
neu  hrynu  yn  ol  o gyflwr  o gaethiwed  i gyflwr  o fẅynhad 
rhyddid.  Gwelwyd  ambell  i ddyn  ieuanc,  ar  ol  blino  ar 
esmwythyd  cartref,  yn  gwerthu  ei  ryddid  wrth  werthu  ei 

G 


lOG 


PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 


hun  i’r  fyddin.  Ac  yno  y byddai  yn  rhwym  i ddeddf  y 
llywodraeth,  nes  i rywun,  mwy  caredig  nag  y bu  ef  iddo  ei 
hun,  brynu  ei  ryddid  yn  ol  trwy  dalu  y swm  gofynol  am 
dano.  Gwerthodd  dyn  ei  ryddid,  a hyny  am  lawer  llai  nag 
y gwerthodd  Esau  ei  enedigaeth-fraint  ; ond  Crist  yn  unig 
oedd  yn  alluog  i’w  brynu  i fwynhad  o ryddid  a bywyd  tra- 
gywyddol. 

Gwir  fod  gan  ddyn  luaws  mawr  o niirses  i weini  arno, — 
mae  ganddo  gyfeillion  yn  gymmwynaswyr,  dysgawdwyr  yn 
athrawon,  gweinidogion  y gair  yn  gynghorwyr,  angylion  yn 
ysbrydion  gwasanaethgar  iddo,  &c. ; ond  yn  mhlith  yr  oll, 
nid  oes  un  yn  meddu  cymhwysder  i fod  yn  brynwr  iddo  hyd 
nes  y deuwn  at  wrthddrych  y testyn. — “ Crist  a’ n llwyr- 
brynodd.” 

(1.  ) Fod  Crist  yn  adnahyddus  oW  pleìdiau,  Mae  lle  i 
ofni  fod  llawer  diniwed  wedi  cael  cam  dirfawr  cyn  hyn, 
oblegyd  dyeithrwch  y dadleuydd  i fanylion  yr  ymrafael ; a 
llawer  euog  wedi  ei  ollwng  yn  rhydd  o herwydd  yr  un  diífyg. 
Nid  bob  amser  y llwyddir  i gael  person  cyfarwydd  yn  yr  holl 
ymdrafodaeth,  &c. 

Nid  oedd  modd  i’r  Arglwydd  lesu  fethu  mewn  dim  a 
gymmerodd  mewn  llaw.  Gwyddai  am  y ddeddf  yn  holl 
fanylrwydd  ei  gofynion ; Efe  ydoedd  ei  hawdwr,  ac  yn  ei 
galon  y mae  ei  heisteddle.  Ac  am  ddyn  drachefn,  nid  oes 
rhaid  iddo  wrth  gymhorth  neb  i’w  liysbysu  yn  ei  gylch  ; 
Efe  ydyw  ei  greawdwr  a’i  luniwr,  ac  nid  oes  air  ar  ei  dafod, 
na  dychymmyg  yn  ei  galon,  nad  ydyw  Efe  yn  hysbys  o 
hono.  Mae  holl  fanylion  yr  ymrafael  yn  hysbys  iddo, 
oblegyd  yr  oedd  yn  un  o’r  pleidiau.  Yr  oedd  llygad  ei  lioll- 


PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 


107 


wybodaetli  yn  dilyn  y saeth  wenwynig  oddiar  fwa’r  temtiwr 
i galon  y ddynoliaeth,  ac  yn  canfod  gwg  yn  ymgasglu  ar 
ael  y ddeddf  mewn  canlyniad. 

(2.)  Fod  Crist  yn  meddu  cydymdeimlad  â'r  pleidiau, 
Ennill,  iawn  neu  beidio,  ydyw  prif  ymgais  llawer  dadleuwr, 
ond  Crist  yn  hollol  i’r  gwrthwyneb  ; yr  oedd  ei  natur  Ef 
yn  gydgyfarfyddiad  i’r  pleidiau,  ac  ynddo  a thrwyddo  Ef  y 
gwnaed  y cymmod.  Ar  un  llaw,  yr  oedd  y ddeddf  yn  ei 
galon ; ac  ar  y llaw  arall,  yr  oedd  ei  hyfrydwch  gyda 
meibion  dynion.  Os  oedd  calon  tad  ynddo  i gydymdeimlo 
â’r  troseddwr,  yr  oedd  hawliau  brenin  ganddo  hefyd  i 
edrych  fod  y ddeddf  yn  cael  ei  hanrhydeddu.  Fe  gododd 
dyn  i’r  lan  heb  dynu’r  ddeddf  i lawr  ; rhwymodd  archollion 
y briwedig  heb  ddryllio  rhwymau  y ddeddf ; rhoddodd  wên 
ar  wyneb  yr  euog  heb  achosi  gwg  ar  wyneb  y ddeddf,  &c. 

(3.)  Fod  Crist  ynalluog  i foddloni'r  pleidiau.  Mae  yn 
bossibl  adnabod  y pleidiau,  a meddu  cydymdeimlad  â hwy, 
tra  ar  yr  un  pryd  yn  amddifad  o allu  i gyfarfod  â gofynion 
y naill  a’r  llall.  Yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  gyfartal 
ynddynt  oll ; yr  oedd  ei  adnabyddiaeth  yn  eang  a manwl, 
ei  gydymdeimlad  yn  drwyadl  a gwirioneddol,  a’i  allu  i gyf- 
arfod  y gofynion  yn  gymmaint  â’r  ddau.  Nid  oedd  modd 
gwneyd  ymaith  â’r  ddeddf,  na  diddymu  ei  gofynion  ar  yr 
hwn  oedd  yn  ei  gafael,  heb  i rywun  a’i  boddlonai  sefyll  yn 
ei  le.  Yn  Nghrist  fe  gafwyd  un  a’i  boddlonodd, — un 
“ santaidd,  diddrwg,  dihalog,”  &c.  Efe,  yn  ngwiwdeb  an- 
feidrol  ei  berson,  yn  yr  ymgyflwyniad  gwirfoddol  i farw  a 
efîeithiodd  ein  gwaredigaeth.  Mae  pob  cymhwysder  a fedd 
y nef  a’r  ddaear  yn  cydgwrdd  yn  y “ dyn  Crist  lesu  ” i’w 
wneyd  yn  Gyfryngwr  addas  rhwng  Duw  a dynion.  Er 


108 


PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 


mawredd  y pellder  oedd  rhyngddynt,  fe’i  llanwodd  â’î 
haeddiant  ei  hun. 

II.  Pris  y Prynedigion.  ‘‘  Gan  ei  wneuthur  ei  hun  yn 
felldith  drosom.” 

'‘Nid  â phethau  llygredig,  megys  arian  neu  aur  y’ch 
prynwyd.  * * * Eithr  â gwerthfawr  waed  Crist.” 

Carem  fod  yn  gynnil  iawn  wrth  siarad  am  anallu  yr  Holl- 
alluog.  Mae  dwyn  yr  Anfeidrol  Fôd  o fewn  cylch  terfynol- 
deb  gydag  unrhyw  fater  yn  hawlio’r  pwyll  a’r  gwyleidd-dra 
mwyaf.  Ond  gallem  feddwl  nad  oedd  lle  i ddewisiad 
fodoli  mewn  perthynas  i’r  gwerth  a roddid  am  ryddhad 
dynoliaeth  oddiwrth  felldith  y ddeddf, — nad  oedd  ond  tm 
pris  i’w  gael  yn  yr  holl  amherodraeth  yn  meddu  ar  werth- 
fawredd  digonol  i gyfarfod  gofynion  y lly wodraeth  am  rydd- 
had  y pechadur.  Er  fod  gan  Dduw  feibion  lawer  yn  barod 
i gyflawni  negeseuau  drosto,  yn  thronau,  tywysogaethau^ 
angylion,  &c.,  etto,  os  oedd  dynoliaeth  i gael  ei  phrynu 
oddiwrth  felldith  y ddeddf,  tybiwn  nad  oedd  ganddo  ddewis- 
iad  gyda  golwg  ar  y pwy  i’w  anfon  i’r  byd  yn  ‘‘  nghyflawn- 
der  yr  amser.” 

Yr  oedd  yn  rhaid  i’r  nefoedd  fod  am  dymhor  heb  y Priod- 
fab,  neu,  ynte,  fod  am  byth  yn  gauedig  i feibion  dynion. 
Ond  gan  i’r  Tad  roddi  j Mab,  ac  i'r  Mab  roddi  ei  hun,  caf- 
wyd  llwyr  brynedigaeth  i bawb  a ymddiriedant  ynddo  ; ac 
am  haelfrydedd  y Tad  yn  rhoddi  yr  uniganedig,  caifi‘  feibion 
lawer  i ogoniant  yn  ad-daliad,  a delw  ei  anwyl  Fab  arnynt 
oll. 

Yr  oedd  marwolaeth  yr  Arglwydd  lesu  yn  gyfuniad  o gyf- 
iawnder  Duw  a’i  faddeugarwch— o’i  gyfiawnder  yn  ei  waith 


PRYNEIHGAETH  TRWY  GRIST. 


109 


yn  hawlio  taliad  llawn  i lioll  ofynion  y ddeddf  droseddedig, 
ac  o’i  faddeugarwcli  yn  ei  waith  yn  rhoddi  ei  Fab  i fod  yn 
iawn  dros  bechodau  dynolryw  er  eífeithio  y taliad  hwnw. 
Yma  y gwelir  Ef  yn  ‘‘  gyfiawn,  ac  yn  cyfiawnhau  y neb 
Hydd  0 ífydd  lesu.”  “ Mae  y ddeddf  o dan  ei  choron,  cyf- 
iawnder  yn  dyweyd  digon,  a diolch  byth,  medd  Seion,  am 
yr  iawn,”  &c. 

“ Llwyr-hrynu''  Mae  y prynu  yn  cynnwys  yr  oll  o’r 
dyn,  ac  yn  cyrhaedd  o waelod  bedd  hyd  ddeheulaw  Duw. 
Mae  y coríf  yn  gystal  a’r  enaid  yn  y cytundeb,  ac  ni 
orphenir  y contract  nes  i bawb  ar  sydd  yn  y beddau  glywed 
ei  leferydd  Ef.  Mae  y dydd  i roddi  y tabernacl  hwn  heibio 
heb  fod  yn  mhell  iawn ; dichon  y bydd  y tywydd  yn 
dymhestlog,  a’r  passage  yn  arw  iawn  y diwrnod  hwnw ; ond 
erbyn  gwawriad  boreu  ail  briodas  y prynedigion,  bydd  y 
gauafwedi  myned  heibio  i roddi  lle  i’r  gwanwyn  tragywyddol. 
Bydd  y tymhor  yn  ddigon  hafaidd  i'r  gwaredigion  fod, — 

“ 011  yn  ei  gynau  gwynion, 

Ac  ar  ei  newydd  wedd, 

Yn  debyg  i’w  eu  Harglwydd 
Yn  d’od  i’r  lan  o’r  bedd.” 

Hwn  fydd  boreu  Sabboth  mynwentydd  y ddaear,  ar  ol  yr 
wythnos  hir  o dderbyn  cenedlaethau  y byd  hwn  i’w  mynwes. 
Mae  y ddaear  yn  ocheneidio  hyd  y pryd  hwn,  a phan  ddaw 
yr  adeg,  bydd  yn  diolch  am  y waredigaeth  o roddi  fyny  y 
dyrfa  anferth  ar  alwad  y Prynwr  byw,  &c. 

III.  Ammod  Derbyniad  y Brynedigaeth. 

Ffydd  yn  Nghrist  ydyw  yr  ammod,  a hyn  yw  priffateryr 
Epistol  trwyddo.  Dengys  yr  adnod  nesaf  fod  y gwahan- 
iaeth  rhwng  luddewon  a Ghenedloedd  wedi  ei  golli — fod  y 
brynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu  wedi  eu  huno,  “ Fel  y 


110 


PRYNEDIGAETH  TRWY  GRIST. 


delai  bendith  Abraham  ar  y Cenhedloedd,”  &c.  Er  bod  yn 
feddianol  ar  fendith  Abraham,  rhaid  meddu  ffydd  Abraham. 
Nid  gweithredoedd  Abraham,  ond  ei  ffydd  a gyfrifwyd  iddo 
yn  gyfiawnder.  Trwy  ffydd  yr  ufuddhaodd  pan  ei  galwyd  ; 
trwy  ffydd  yr  ymdeithiodd  efe  yn  nhir  yr  addewid ; trwy 
ffydd  yr  offrymodd  ei  uniganedig  fab  Isaac,  pan  ei  profwyd, 
&c.  (Gwel  Heb.  xi.) 

Dwy  ffordd  cadwedigaeth  fu  yn  agored  erioed, — ffordd 
gweithredoedd  a ffordd  ffydd.  Ammodau  y gyntaf  oedd, 
“ gwna  hyn  a byw  fyddi,”  ond  cauwyd  hono  cyn  i neb  ei 
theithio,  ac  oddiar  hyny  hyd  yn  awr  y mae  clawdd  anufudd- 
dod  yn  rhwystr  i ddedwyddwch  ar  Iwybr  gweithredoedd. 
Ond  nid  cynt  y cauwyd  hono  gan  ddyn,  nag  yr  agorwyd 
ffordd  newydd  gan  Dduw  ; a bellach,  ffordd  y groes  ydyw 
ffordd  y bywyd  ; llwybr  ffydd  ydyw  tramwyfa  cadwedigaeth. 
Dyma  ffordd  Abel,  Enoch,  Noah,  Abraham ; dyma  ffordd  y 
patriarchiaid  a’r  proffwydi  ; dyma  ffordd  yr  apostolion  a’r 
merthyron;  mewn  gair,  dyma  ffordd  yr  holl  ddaear  i 
deyrnas  nefoedd.  Anfeidrol  ras  agorodd  y ffordd  hon  ; mor 
hawdd  y gallasai  Duw  atal  ei  drugaredd  oddiwrthym,  a 
chaniatau  i’r  ddeddf  doredig  arllwys  ei  melldithion  arnom. 
I sicrhau  hyny,  nid  oedd  eisieu  iddo  ond  peidio  a gweith- 
redu.  Ond  o’i  fawr  drugaredd,  fe’n  cofiodd  yn  ein  hisel 
radd  ; cyfryngodd  yn  ein  hachos  yn  agoriad  y ffordd  newydd 
a bywiol,  yr  hon  a gyssegrodd  Efe  i ni  trwy  y llen,  sef 
cnawd  ei  anwyl  Fab.  “ Crist  mewn  pryd  a fu  farw  dros  yr 
annuwiol.”  Gwnaethpwyd  Ef  yn  bechod  trosom  ni,  fel  y’n 
gwnelid  ni  yn  gyfiawnder  Duw  ynddo  Ef. 

Anwyl  bobl,  na  ddiystyrwch  eich  cymhwynaswr  goreu,. 
ond  credwch  ynddo  fel  y byddoch  gadwedig  trwyddo. 


PEEGETH  XI. 


AWDWE  A DEILIAID  CADWEDIGOL  YR 
lACHAWDWEIAETH. 

“ Ac  wedi  ei  berffeithio,  Efe  a wnaethpwyd  yn  Awdwr  lachaw^dwr- 
iaeth  dragywyddol  i’r  rhai  oll  a ufuddhant  iddo.” — Heb.  v.  9. 

eAIK  a gyfarfyddir  yn  fynycli  yn  yr  Ysgrythyrau  ydyw 
“ lachawdwriaeth,”  a golyga  bob  ainser  naill  ai  y 
waradigaeth  ei  hun,  neu  ynte  achosydd  y waredig- 
aeth.  Yn  yr  ystyr  blaenaf  dosperthir  hi  i ddau  fath,  sef 
gwaredigaeth  dymhorol  a gwaredigaeth  ysbrydol,  gwared- 
igaeth  corff  a gwaredigaeth  enaid.  Ar  lan  y Môr  Coch  ceir 
ei  gweled  yn  yr  ystyr  blaenaf  a nodwyd,  ‘‘  A Moses  a ddy- 
wedodd  wrth  y bobl,  nac  ofnwch  ; sefwch,  ac  edrychwch  ar 
lachawdwriaeth  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a wna  Efe  i chwi 
heddyw ; oblegyd  yr  Aifftiaid,  y rhai  a welsoch  chwi 
heddyw,  ni  chewch  eu  gweled  byth  ond  hyny.”  (Exod  xiv. 
18.)  Ond  gwaredigaeth  ysbrydol  olygir  wrtho  fynychaf. 
Un  amcan  i’r  gwaredigaethau  tymhorol  oedd  cynnyrchu 
ffydd  yn,  ac  arwain  meddwl  y gwaredigion  at  yr  lachawd- 
wriaeth  dragywyddol  y bwriadai  Duw  ei  dwyn  oddiamgylch 
trwy  farwolaeth  iawnol  ei  Fab,  a’u  cael  i ymddiried  ynddo 
fel  y cyfryw.  Wedi  hysbysu  y cynghor  yn  Jerusalem  mai 
trwy  enw  lesu  G^dst  o Nazareth  yr  iachesid  y dyn  clâf  a 
safai  ger  eu  bron,  cyfeiria  yr  apostol  eu  meddwl  at  lach- 


112 


AWDWR  A DEILIAID  CADWEDIGOL 


awdwriaetli  yu  ei  bystyr  helaethaf,  gan  gymmeryd  i íewii, 
yn  ddiaii,  anhwylderau  naturiol  ac  ysbrydol  yn  y geiriau. — 

Ac  nid  oes  lachawdwriaeth  yn  neb  arall ; canys  nid  oes 
enw  arall  dan  y nef,  wedi  ei  roddi  yn  mhlith  dynion,  trwy 
yr  hwn  y mae  yn  rhaid  i ni  fodyn  gadwedig.”  ( Act  iv.  12.) 
Ehoddir  yr  enw  hefyd  yn  drawsenwol  i Grist,  ac  i’r  efengyl 
fel  goruchwyliaeth  Guw  i eífeithio  adferiad  y byd.  Yr 
Arglwydd  lesu  olygir  wrtho  yn  ngeiriau  Simeon  yn  y deml. 
Yr  oedd  Simeon  yn  dysgwyl  am  ddiddanwch  yr  Israel  ; ac 
wedi  ei  gael,  weie  ef  a’r  nefoedd  yn  ei  galon,  cân  yn  ei  enau, 
a lachawdwr  y byd  yn  ei  freichiau,  yn  dywedyd,  '‘Yr  awr 
hon,  Arglwydd,  y gollyngi  dy  was  mewn  tanguefedd,  yn  ol 
dy  air  ; canys  fy  ilygaid  a welsant  dy  lachawdwriaetli.” 
Gwyn  fyd  y dyn  sydd  yn  gweled  laciiawdwriaeth  cyn  gweied 
angeu. 

Yr  efengyl  olygir  wrth  yr  ymadi-odd  yn  y geiriau, — ‘‘  Pa 
fodd  y diangwn  ni,  os  esgeuiuswn  lachawdwriaeth  gym- 
maint  ?”  Feily  yn  y testyn  dnn  sylw  liefyd,  golyga  foddion 
ordeiuiedig  Duw^  trww  ei  Fab  i wu-thweithio  dylanw’ad 
niweidioi  peciiod.  Dyma'r  drefn  ogoueddus  nad  oedd  Paul, 
a miloedd  ar  ei  ol,  yu  cywilyddio  ei  harddei,  ei  phregetlni, 
a’i  chynihell  ar  eu  gwrandawyr  fel  unig  foddion  eu  cadwed- 
igaetli.  “ Gailu  Duw  yw^  hi  er  lachawdwriaeth  i bob  un 
a’r  sydd  yn  credu.'’  Gehvir  ein  sylw^  yma  at  lachaw^iwr- 
iaeth  yr  efengyi  yn  ei  pherthynas  a’i  Hawdwr,  a’i  deiiiaid 
cadw^edigol. 

I.  Fduychwn  arni  yn  ei  pherthynas  a’i  Hawdwr. 

Yn  ei  gymmeriad  Arciioífeiriadoi  y traethir  am  Gristyn 
yr  adnod  iiou,  fel  un  a neiliduwyd  gan  Dduw  i’w  osod  dros 
ddynion  yn  y petliau  sydd  tuag  at  Dduw. 


YK  lACHAWDWRIAETH. 


113 


(1.  ) Ei  appwyntiad  Vr  swydd,  “Efe  a wnaethpwyd,” 
&c,  Nid  oedd  liawl  gan  neb  i ymgymmeryd  â’r  swydd 
bwysig  lion  oddieitlir  fod  Duw  mewn  modd  neillduol  a chy- 
hoeddus  yn  ei  ddewis  iddi.  “ Ac  nid  yw  neb  yn  cymmeryd 
yr  anrliydedd  hwn  iddo  ei  hun,  oiid  yr  hwn  a alwyd  gan 
Dduw,  megys  Aaron.”  (Adn.  4.)  Cafodd  Aaron  a’i  feib- 
ion  eu  galw  a’u  neillduo  i'r  swydd  hon  gan  yr  Arglwydd  ei 
Hun.  (Gwel  Exod.  xxviii.)  Cawsant  eu  gwisgo,  eu  hen- 
einio,  a’u  cyssegru  i’r  swydd  yn  ngwydd  holl  gynnulleidfa 
meibion  Israel,  yn  ol  gorchymmyn  yr  Arglwydd.  Gwnaed 
yr  oll  yn  gyhoeddus  er  dangos  i’r  dyrfa  fawr  nad  oeddhawl 
gan  neb  arall  i ymyraeth  á hi.  (Gwel  Lef.  viii.)  Cawui 
ennghreifftiau  yn  y gaii  dw^yfol  o farn  yr  Arglwydd  yn  disgyn 
mewn  modd  disymmwth  ar  bersonau  o herwydd  iddynt  ym- 
yraeth  â’r  swydd  hon,  a grwgnacli  yn  erbyn  y swyddogion, 
Hyn  oedd  trosedd  mawr  Corah,  Dathan,  ac  Abiram,  yn 
nghyd  a’r  dau  cant  a’r  deg  a deugain  hyny  yn  yr  aniahvch. 
“ Ymgasglasant  yn  erbyn  Moses,  ac  yn  eibyn  Aaron,  ac  a 
ddywedasant  wrthynt,  ‘ Gormod  i chwi  hyn  ; canys  y mae 
yr  holl  gynnulleidfa  yn  santaidd,  bob  un  o honynt,  ac  y 
mae  yr  Arglwydd  yn  eu  mysg  ; paham  yr  ymgodwch  gor- 
uwch  c}  niiulleidfa  yr  Arglwydd  ?’  ” (Num.  xvi.)  Bu  farw 
o’r  bobl  a duchanasaijt  yn  erbyn  Moses  ac  Aaron,  bedair 
mil  ar  ddeg  a saith  cant,  heblaw  y rhai  a fuont  feirw  yn 
achos  Corah,  a phrofwyd  i’r  gweddill,  trwy  flodeuadgwialen 
Aaron  yn  mhabell  y dystiolaeth,  mai  efe  a’i  feibion  oeddynt 
ddewdsedigion  yr  Arglwydd  i’r  swydd. 

0 lierAYydd  ymyraeth  â gwaith  yr  offeiriaid  y cafodd 
Uzziah,  brenin  Judah,  ei  daro  â gwahanghvyf  anfeddygin- 
iaethol  yn  ei  dalcen,  fel  y gorfu  iddo  roddi  i fyny  ei  swydd. 


114 


AWDWE  A DEILIAID  CADWEDIGOL 


ac  ymneillduo  o blith  dynion  dros  y gweddill  o’i  oes.  (Gwel 
2 Chron.  xxvi.)  Dengys  yr  ennghreifftiau  hyn  fod  y fath 
gyssegredigrwydd  yn  perthyn  i’r  swydd,  fel  yr  oedd  Duw 
trwy  arwyddion  gweledig  yn  datgan  ei  anfoddlonrwydd  ar 
bwy  bynnag  fuasai  yn  ymyraeth  a hi,  nad  oedd  wedi  ei 
ddewis  ganddo  Ef  ei  hun  iddi.  “ Felly  Crist  hefyd,” 
medd  yr  apostol,  “ nis  gogoneddodd  ei  hun  i fod  yn  Arch- 
oífeiriad  ; ond  yr  hwn  a ddywedodd  wrtho,”  &c.  (Adn.  5.) 
Nid  ymwthio  i’r  swydd  o hono  ei  hun  heb  gydsyniad  ei  Dad 
ddarfu  iddo.  Yr  oeddcytundeb  a dealltwriaeth  rhyngddynt 
ar  y mater  cyn  bod  y byd  ; y cytundeb  hwn  a gyhoeddid 
gan  y proffwydi,  ac  a bortrëadid  yn  yr  aberthau.  Y’’mddang- 
osodd  ereill  o’i  flaen  ac  ar  ei  ol,  gan  honi  pethau  mawrion, 
a phriodoh  iddynt  eu  hunain  weithredoedd  dwyfol ; ond 
buan  y gwelw^yd  eu  rhyfyg,  y collasant  eu  dylanwad,  ac  y 
buont  feirw  mewn  gwarth.  Mewn  cyfeiriad  at  y dosparth 
hwn  y dywedodd  hen  athraw  Paul  yn  y llys,  “ Os  o ddynion 
y mae  y cynghor  hwn,  neu  y weithred  hon,  fe  a ddiddymir  ;” 
hyny  ydyw%  bydd  eich  ymosodiad  yn  ddiangenrhaid  ; daw  i’r 
dim  0 hono  ei  hun  ; mae  pob  adeilad  dynol  o grefydd  a’i 
sail  yn  y tywod,  ac  felly  yn  rhw^m  o syrthio.  Ond,  “ Os  o 
Dduw  y mae,  bydd  eich  ymosodiad  yn  gwFl  ofer ; mae  y 
seiliau  yn  ddyogel,  a’r  llwyddiant  yn  sicr,  er  gwaethaf  pob 
mesur  o’r  eiddoch  chwi  i ddarostwng  y bobl  liyn.  Ni  ellw’ch 
chwi  ei  ddiddymu.” 

Ei  alw  gan  Dduw  gafodd  Crist  i’r  swydd  hon  ; dywedodd 
WTtho,  “ Tydi  yw’  fy  Mab,  myfi  heddyw  a’th  genedlais  di,” 
Yr  oedd  arddeliad  y nefoedd  a boddlonrwydd  ei  Dad  ar  ei 
holl  weithredoedd. 

Gallodd  Mal)  Duw  wneyd  yr  lien  greadigaetji  heb  fyned 


YR  lACHAWDWRIAETH. 


115 


trwy  unrliyw  gyfnewidiad  ei  hun  ; dywedodd  “Bydded"” 
wrth  y bydoedd  heb  syflyd  o’i  safle  ; ond  cyn  gwneyd  y 
greadigaeth  newydd,  yr  oedd  gwaith  gwneyd  arno  ei  hun. 
Ehaid  ei  wneuthur  o wraig  a than  y ddeddf  cyn  y gallasai 
brynu  y rhai  oedd  dani, — “ ei  gael  mewn  dull  fel  dyn,  a bod 
yn  ufudd  hyd  angeu,  îe,  angeu  y groes.”  “ A wnaethpwyd.” 

(2.)  Ei  gymhwysiad  Vr  swydd.  “ Ac  wedi  ei  berffeithio.” 
Dywedir  yn  pen.  ii.  10,  i “ Dywysog  lachawdwriaeth  gael 
ei  berffeithio  trwy  ddyoddefiadau.”  Nid  yn  yr  ystyr  o buro 
a glanhau  y defnyddir  y gair  ‘ perffeithio  ’ yn  y cyssylltiadau 
hyn.  Nid  oedd  Efe  yn  berffeithiach  yn  yr  ystyr  hwn  yn 
dyfod  0 honynt  nag  ydoedd  yn  myned  iddynt. 

Mae  dyoddefiadau  yn  hanes  dynion  yn  foddion  puredig- 
aeth  moesol  iddynt.  Hyn  oedd  profiad  y Salmydd, — “ Cyn 
fy  nghystuddio,  yr  oeddwn  yn  cyfeiliorni ; ond  yn  awr 
cedwais  dy  air  di.”  Ondam  yr  Arglwydd  lesu,  yr  oedd  yn 
santaidd  yn  dyfod  i’r  byd.  “ Y peth  santaidd  a aner  o 
honot  ti,  a elwir  yn  Fab  Duw.”  Yr  oedd  yn  awr  mor  lân 
yn  myned  i fíwrnes  y dyoddefiadau  ag  oedd  yn  dyfod  allan 
0 honi.  Oni  buasai  ei  fod  Ef  yn  ddifai  i Dduw  pan  offrym- 
odd  ei  hun,  ni  fuasai  modd  gwneyd  cymmeriadau  fel  ni  yn 
ddifeius  ger  ei  fron  Ef  mewn  gogoniant.  Felly,  nid  dy- 
oddefiadau  oedd  yn  perffeithio  Mab  Duw,  ond  y dyoddef- 
iadau  y perffeithiodd  ei  hun  i gymmeryd  meddiant  o’r  swydd 
Arch-offeiriadol  yn  y nef. 

Os  dilynir  y drefn  luddewig,  rhaid  edrych  arno  mewn 
tri  golygiad  ; — fel  aberth,  fel  offeiriad  yn  gweithredu  arno 
ei  hun,  ac  fel  Arch-offeiriad  yn  ymddangos  yn  y santaidd 
santeiddiolaf  yn  rhinwedd  ei  aberth  i wneyd  cymmod  dros 


116 


AWDWR  A DEILIAID  CADWEDIGOL 


ei  bobl.  Pan  adawodd  lesu  dŷ  ei  Dad  i gael  ei  wneuthur  o 
wraig  a tlian  y ddeddf,  yr  oedd  megys  yn  cau  drws  y nef  ar 
ei  ol,  fel  na  fedrai  ei  agor  mwyach  ond  yn  rhinwedd  ei  waed 
ei  hun. 

Nid  oedd  lladd  yr  aberth  a thywallt  gwaed  yr  anifail  yn 
ddigon  i eífeithio  cymmod  dros  y genedl,  ac  ni  allesid 
effeithio  cymmod  heb  waed.  Felly,  yr  oedd  gwaith  yr 
Oŷeiriad  yn  aberthu  y tii  allan  i’r  cyssegr,  yn  addasu,  ac 
yn  cymhwyso  yr  ^rí:/i-oíîeiriad  i ymddangos  yn  ngwydd  y 
presenoldeb  dwyfol  á gwaed  i eífeithio  cymmod  drosti. 
Felly  Crist,  Efe  oedd  yr  aberth  a aberthwyd,  ac  Efe  oedd 
yr  Oífeiriad  a offrymodd  ei  hun  dros  bechodau  ; ac  yn  ei 
waith  yn  cyflawni  y swydd  oífeiriadol  arno  ei  hun,  y cym- 
hwysodd  ei  hun, — yr  ennillodd  hawl  iddo  ei  hun  ; neu  yn 
ol  y testyn,  y perffeitliiodd  ei  hun  i ymddangos  yn  ei  gym- 
meriad  Arch-oífeiriadol  yn  ngwydd  ei  Dad  i effeithio  cym- 
mod  “ i’r  rhai  oll  a ufuddhant  iddo.” 

Nidoeddy  peiriant  cadwedigol  wedi  ei  orphen  yn  y marw 
a’r  adgyfodi,  er  eu  bod  yn  anhebgorol  i’w  orpheniad.  Ond 
i sicrhau  tragywyddol  ryddhad,  trwy  effeithio  tramwyfa  i 
drugaredd  rhwng  nefoedd  a daear,  bu  rhaid  i waed  y Mab 
Mawr  agor  cloion  y cyssegr  fry  ; ac  nid  cynt  y dangosodd 
ei  waed  yn  y nef,  ac  y gorseddodd  ei  hun  ar  ddeheulaw  y 
mawredd  yny  goruwchleoedd,  nag  y danfonwyd  yr  Ysbryd 
Glân  i roddi  prawf  ar  y peiriant  ; ac  ar  ddydd  agoriad  y 
rheilffordd  newydd,  profodd  yn  llwyddiannus  i gychwyn  tair 
mil  0 eneidiau  ar  unwaith  i gyfeiriad  gogoniant. 

(3.)  Natur  a pharhad  ei  waith  yn  y swydd.  “ Efe  a 
wnaethpwyd  yn  Awdwr  lachawdwriaeth  dragywyddol.'' 


YR  lACHAWDWRIAETH. 


117 


0 ran  ei  natur,  ysbrydol  ydyw ; iacliawdwTÌaetli  i enaid  yn 
benaf  ydyw,  er  fod  y corfí*  hefyd  yn  y fargen.  “ A liyn  yw 
ewyllys  y Tad  a’m  hanfonodd  i ; o’r  cwbl  a roddes  efe  i mi, 
na  chollwn  ddim  o hono,  eithr  bod  i mi  ei  adgyfodi  ef  yn  y 
dydd  dhveddaf.”  (loan  vii.  39.)  Mae  y corff  a’r  enaid  yn 
cael  eu  bookio  ar  yr  un  dydd,  a hyny  i’r  un  lle.  Gyda’r 
eithriad  o’r  rhai , a adewir  hyd  ddyfodiad  personol  yr  Ar- 
glwydd,  bydd  yr  enaid  wedi  cyrhaedd  pen  y daith  cyn  i’r 
coríf  gael  ei  gludo  gan  gyfeillion  i “ dŷ  ei  hir  gartref ; ” 
ond  pa  hyd  bynag  y bydd  yno,  “ mae  yr  awr  yn  dyfod,  yn 
yr  hon  y caiff  pawb  a’r  sydd  yn  y beddau  glywed  ei  leferydd 
Ef,  a hwy  a ddeuant  allan.” 

Mae  y drefn  o ran  ei  pharhad  yn  dragywyddol,  gan  gael 

1 ni  dragywyddol  ryddhad.”  Mae  y rhyddhad  felly  yn  hẁy 

nâ’r  caethiwed  pan  y mae  yr  olaf  yn  y man  hŵyaf.  Tym- 
hor  hẁyaf  y caethiwed  ydyw  hyd  angeu,  ond  y rhyddhad 
oddiynoyn  mlaen  yn  ddiddiwedd, — “ tragywyddol  ryddhad.’.’ 
Ehyddhau  dros  y flwyddyn  derfynol  oedd  yr  hen  drefn,  ond 
yn  y drefn  newydd,  mae  y pechodau  fu,  sydd,  ac  a ddaw  yn 
cael  eu  maddeu, — ‘ ‘ tragy  wyddol  ryddhad.  ’ ’ Adgoffa  pechod 
bob  blwyddyn  yr  oedd  yr  aberthau  gynt,  ond  rhyddhau  oddi- 
wrth  bechod  mae  aberth  Crist.  Ehyw  edliw  beiau  yr  oedd 
oen  y pasg,  ond  pan  edrychir  ar  “ Oen  Duw,”  gwelir  Ef  yn 
tynu  “ ymaith  bechodau  y byd  ; ” ‘ ymaith  ’ o’r  enaid, 

‘ ymaith  ’ o’r  corff,  ‘ ymaith  ’ o’r  gydwybod,  ‘ymaith  ’ o’r 
aelodau,  ‘ymaith’o  lyfr  Duw,  ac  ‘ ymaith  ’ o dy  hanes 
dithau  gredadyn  am  byth. 

II.  Yr  Iachawdwriaeth  yn  ei  pherthynas  a’i  deiliaid 
CADWEDiGOL.  “ I’r  rhai  oll  a ufuddhant  iddo.” 


118 


AWDWR  A DEILIAID  CADWEDIGOL 


(1.)  Y gyfatehiaeth  sydd  rhwng yr  Awdwr  a'r  deiliaid, 
Y modd  y daeth  Crist  yn  Awdwr  lachawdwriaeth  oedd  trwy 
ufudd-dod,  a dysgodd  ufudd-dod  trwy  ddyoddefiadau. 
Gwaith  newydd  perthynol  iddo  yn  ei  swydd  gyfryngol  oedd 
ufuddhau.  Yn  ei  sefyllfa  gydraddol  â’r  Tad,  derbyn  ufudd- 
dod  y byddai,  a hyny  gan  fodau  urddasolaf  y greadigaeth. 
Ond  yn  ei  gyflwr  darostyngol,  daeth,  “ nid  i’w  wasanaethu 
ond  i wasanaethu,  ac  i roddi  ei  einioes  yn  bridwerth  dros 
lawer.”  Dysgodd  ufudd-dod  ; yr  oedd  ei  holl  fywyd  yn 
cael  ei  nodweddu  gan  ufudd-dod  perffaith  i’w  Dad.  ‘‘  Da 
genyf  wneuthur  dy  ewyllys,  0 Dduw,  a’th  gyfraith  sydd  o 
fewn  fy  nghalon.”  Ei  waith  oedd  defnydd  ei  gynnaliaeth. 

Fy  mwyd  a’m  diod  ydyw  gwneuthur  ewyllys  fy  Nhad,” 
&c. ; ond  yn  benaf,  ei  ufudd-dod  yn  ei  angeu  a olygir, — yn 
ei  ingoedd  a’i  loesion  pan  oedd  pangfeydd  marwolaeth  yn 
trywanu  ei  enaid,  ac  yntau  yn  suddedig  dan  y tònau  a’r 
llifeiriant  yn  rhedeg  drosto.  Y dyoddefiadau  eithriadol 
hyny  a’i  gosododd  am  byth  ar  ei  ben  ei  hun,  yn  y rhai  y 
gallodd  ddweyd,  “ Sethrais  y gwin-wryf  fy  hunan,  ac  o’r 
bobl  nid  oedd  un  gyda  mi.”  Ond  er  mor  fawr  y poenau, 
er  garwed  y driniaeth,  er  llymed  y loesion  pan  y dolefodd, 
“ Trist  iawn  yw  fy  enaid  hyd  angeu,”  “ Bu  yn  ufudd  hyd 
angeu,  îe,  angeu  y groes.” 

Anfynych  y gwelir  dyoddefiadau  ac  ufudd-dod  yn  cyd- 
gyfarfod  yn  yr  un  person ; troseddwyr  fel  rheol  sydd  yn 
arfer  dyoddef.  Bydd  rhywbeth  o’i  le  yn  nghyfansoddiad  y 
deddfau  os  na  byddant  yn  amddiffyn  hawliau  a llonyddwch 
y diniwed.  Ond  ar  y groes,  canfyddir  y fath  ufudd-dod  na 
allasai  y nef  ofyn  ychwaneg,  a’r  fath  ddyoddefiadau  na 
allasai  uffern  roddi  eu  llymach  yn  cyd-gyfarfod  yn  yr  un 


YR  lACHAWDWRIAETH. 


119 

person.  Dyma  un  a ddysgodd  ufudd-dod  trwy  y pethau 
a ddyoddefodd, — a deimlodd  yr  anhawsderau  sydd  yn  nglỳn 
ag  ufudd-dod, — a brofodd  trwy  lefain  cryf  a dagrau  yn  yr 
ardd  ac  ar  y groes  beth  yw  y rhwystrau  sydd  raid  myned 
drwyddynt  mewn  trefn  i roddi  ufudd-dod  i gyfiawnder 
dwyfol.  Ufuddhaodder  dyoddef,  a dyoddefodd  wrth  ufudd- 
hau. 

Nid  ywei  ganlynwyr  chwaith  yn  ddyeithr  i’r  dyoddefiadau 
sydd  yn  nglỳn  ag  ufuddhau ; gwyddant  wrth  gychwyn 
allan  mai  edifeirwch  ac  ufudd-dod  ydynt  delerau  cadwedig- 
aeth, — mai  trwy  lawer  o orthrymderau  y mae  yn  rhaid  myned 
i mewn  i’r  bywyd  ; ac  mai  ffyddlondeb  hyd  angeu,  îe,  angeu 
yn  ei  wedd  fwyaf  dychrynol,  os  bydd  galwad,  ydyw  un  o 
brif  ammodau  y coroni. 

Wrth  ufuddhau,  gwelir  y dyn  mawr  hunanol  yn  cael  ei 
reducìo  yn  ddyn  bach  hunanymwadol, — yn  colli  ei  drust 
ynddo  ei  hun,  gan  lefain,  “ a’m  cair  ynddo  Ef  heb  fy  nghyf- 
iawnder  fy  hun.”  Wrth  ufuddhau,  byid  y galon  yn  cael 
ei  braenaru,  a blodau  ôydd  yn  tarddu  allan  o ddaear  fyddo 
wedi  cael  ei  mwydo  gan  ddagrau  edifeirwch. 

Mae  cryn  golledion  hefyd  yn  nglýn  ag  ufuddhau.  Pa  le 
mae  yr  hen  gwmpeini  annuwiol  y buwyd  yn  difyru  gyda 
hwy  yn  y dafarn, — yr  hen  bleserau  gwageddus, — y rheg- 
feydd  a’r  llwon, — ypechodau  luaws  oedd  mor  anwyl  genym 
â’r  fraich  a’r  llygad  de,  &c.  ? Maent  wedi  eu  bwrw  ymaith. 
Os  ydyw  y colledion  yn  fawr,  na  ddigaloned  plentyn  Duw, 
mae  yr  ennillion  yn  llawer  mwy.  Mae  Paul  yn  adrodd  y 
golled  a’r  ennill  wrth  y Philippiaid, — “ Wedi  enwaedu  arnaf 
yr  wythfed  dydd,  o genedl  Israel,  o Iwyth  Benjamin,  yn 


120 


AWDWR  A DEILIAID  CADWEDIGOL 


Hebrëwr  o’r  Hebreaid,”  &c.  Ond  wrtli  eu  cymliaru  â’r 
liyn  oedd  yn  ei  feddiant  ar  y pryd,  dywedai,  “ Eitlir  y 
petliau  oedd  elw  i mi,  y rhai  hyny  a gyfrifais  i yn  golled  er 
mwyn  Crist.  le,  yn  ddiamheu,  yr  wyf  hefyd  yn  cyfrif  pob 
peth  yn  golled  o herwydd  ardderchowgrwydd  gwybodaeth 
Crist  lesu  fy  Arglwydd  ; er  mwyn  yr  hwn  y’m  colledwyd 
yn  mhob  peth,  ac  yr  wyf  yn  eu  cyfrif  yn  dom,  fel  yr  ennill- 
wyf  Grist.”  (Phil.  iii.  7,  8.  ) 

Dro  arall,  tystiai  yr  Ysbryd  Glân  iddo  fod  rhwymau  a 
blinderau  yn  ei  aros  yn  mhob  dinas  a thref  yr  elai  iddynt ; 
ond  y fath  oedd  gafael  diymollwng  crefydd  ac  yntau  yn  eu 
gilydd,  fel  y dywedodd,  “ Nid  wyf  yn  gwneuthur  cyfrif  o 
ddim,  ac  nid  gwerthfawr  genyf  fy  einioes  fy  hun,  os  gallaf 
orphen  fy  ngyrfa  trwy  lawenydd,  aY  weinidogaeth  a dder- 
byniais  gan  yr  Arglwydd  lesu,  i dystiolaethu  efengyl  gras 
Duw.”  (Act.  XX.  24.) 

Ni  chollodd  neb  ei  fywyd  naturiol  er  mwyn  crefydd  nad 
oedd  ganddi  hi  fywyd  gwell  ac  un  parhaus  i’w  roddi  yn  ei 
le.  “ Eithr  duwioldeb  sydd  fuddiol  i bob  peth,  a chanddi 
addewid  o’r  bywyd  sydd  yr  awrhon,  ac  o’r  hwn  a fydd.” 
(1  Tim.  iv.  8.) 

(2.)  Boh  amser  pan  nad  yw  yr  Arglwydd  yn  symniud 
y rhwystrau  fyddo  ar  ffordd  dyn  i gyflawní  dyledswyddau 
crefyddol^  rhydd  gymhorth  i weithio  trwyddynt  a'u  gorch- 
fygu.  Nid  yw  0 gymmaint  pwys  i’r  Cristion  pa  un  o’r  ddwy 
fíordd  y gweithreda ; mae  cael  cymhorth  i orchfygu  rhwystrau 
yn  ateb  yr  un  dyben  â’u  symmud  o’r  fíbrdd.  Fel  hyn  y 
gweithredodd  Duw  yn  ei  berthynas  á’i  anwyl  Fab  ; pan 
oedd  cyfyngdra  a thristwch  enaid  yn  ei  feddiannu  yn  yr 


YR  lACHAWDWRIAETH. 


121 


ardd,  Efe  a syrtliiodd  ar  ei  wyneb,  gan  weddio,  a dy- 
wedyd,  Fy  Nliad,  os  yw  bossibl,  aed  y cwpan  liwn  lieibio 
oddiwrtbyf ; etto  nid  fel  yr  ydwyf  fi  yn  ewyllysio,  ond  fel 
yr  ydwyt  ti.”  (Mat.  xxvi.  39.)  Ond  yn  bytracli  na  sym- 
mud  y cwpan  oddiwrtbo,  cafodd  nertli  oddifry  i’w  yfed  i’r 
gwaelod  ; gwrandawyd  Ef  yn  yr  byn  a ofnodd.  “ Angel 
o’r  nef  a ymddangosodd  iddo,  yn  ei  nertbii  Ef;”  ac  er 
boddlonrwydd  i’r  nef,  a llawenydd  yr  boll  ddaear,  gor- 
plienodd  ei  waitb  yn  brydlon  a gogoneddus.  Fel  na  byddai 
i Paul  ymddyrcbafu  yn  ormodol  yn  ei  feddwl  ei  bun  “ gan 
odidowgrwydd  y dadguddiedigaetbau,  rboddwyd  swmbwl 
yn  ei  gnawd,^ — cenad  satan  i’w  gcrnodio.”  “ Am  y petb 
bwn,”  meddai,  “ mi  atolygais  i’r  Arglwydd  deirgwaitb,  ar 
fod  iddo  â mi.”  Ond  dengys  yr  banes  mai  nid 

fel  y gweddîodd  yr  atebwyd  ef ; ond  os  na  waredwyd  ef 
rbag  y swmbwl  a r cenad,  cafodd  betb  arall  a atebodd  y 
dyben  yn  llawn  cystal.  “ Digon  i ti  fy  ngras  i ; canys  fy 
nertb  i a berífeitbir  mewn  gwendid.”  (2  Cor.  xii.  7 — 9.  ) 

Os  yw  y groes  yn  drom,  gredadyn,  na  ddigalona,  cei 
nertb  i’w  cbario  ; os  bydd  i ti  ei  cbario  byd  yr  afon,  bydd 
iddi  bitbau  dy  gario  di  drosti  i’r  ocbr  draw.  Os  yw  y rbiw- 
iau  yn  sertb,  nac  ymollwng,  daw  nertb  i’w  dringo.  Os  yw 
dyddiau  galar  yn  ymddangos  yn  bir,  na  Iwfrba,  “ yn  ol  dy 
ddydd  y bydd  dy  nertb  ; ” bydd  y frwydr  drosodd  yn  y 
man,  a pbob  gelyn  wedi  ei  gongcro.  “ Heblaw  bjn,  fy 
mrodyr,  ymnertbwcb  yn  yr  Arglwydd,  ac  yn  ngbadernid  ei 
allu  Ef.”  i'Epb.  vi.  10.) 


H 


PREGETH  XTI. 


Y DDAU  ELW— Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT. 

Canys  i ychydig  y mae  ymarfer  corfforol  yn  fnddiol : eithr  duwiol- 
deb  sydd  fuddiol  i bob  petb,  a cbanddi  addewid  o’r  bywyd  y sydd 
yr  awrhon,  ac  o’r  bwn  a fydd.’^ — 1 Tim.  iv.  8. 

gymhellir  unrliyw  ddyledswydd  ar  ddyn,  nid  yw 
ond  eithaf  priodol  iddo  ddysgwyl  rheswm  gan  y cym- 
hellydd  dros  gydymíîurfìad  â’r  anogaeth.  Nid  teg 
ydyw  dysgwyl  cydymífurfìad  ag  unrhyw  gais  heb  gael  bodd- 
lonrwydd  i’r  meddwl  fod  yr  hyn  a gymhellir  yn  teilyngu 
ufudd-dod.  Ond  unwaith  y canfyddir  fod  y cymhelliad  yn 
un  priodol  a rhesymol,  ac  yn  gyfryw  ag  y teimla’r  dyn  yn 
argyhoeddedig  fod  lles  a bendith  yn  deilliaw  iddo  ei  hun  ac 
i gymdeithas  trwy  gydymífurfìo  â’r  hyn  a gymhellir  arno, 
ei  ddyledswydd  yn  gystal  a’i  fraint  yw  ymostwng  yn  ddiym- 
aros,  &c.  Nid  oes  llyfr  mewn  bod  mor  gyflawn  yn  y ddau 
beth  hyn  ag  ydyw  y Beibl.  Pa  mor  lluosog  bynnag  ydyw 
ei  rybuddion  i ymwrthod  â phechod,  mae  ei  resymau  dros 
wneyd  mor  lluosog  â hyny ; a pha  nifer  bynnag  ydyw  ei 
gymhellion  i arfer  bywyd  rhinweddol  a chrefyddol,  mae  ei 
resymau  dros  gydymífurfìad  yn  gyfartal,  &c. 

Mae  y testyn  a’i  gyssylltiadau  yn  ennghraiíft  amlwg  o’r 
hyn  yw  y gwirionedd  dwyfol  drwyddo  ar  y mater  hwii. 
Gwaith  yr  apostol  yn  yr  adnod  flaenorol  ydyw  cymhell 


Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  EHYNGDDYNT.  123 


dyledswydd  ar  Timothëus,  “ Eithr  gâd  heibio  halogedig  a 
gwrachîaidd  chwedlau,  ac  ymarfer  dy  hun  i dduwioldeb.” 
Gwelir  fod  y ddyledswydd  a gymhellir  yn  cymmeryd  i fewn 
y ddau  beth  a nodwyd,  sef  ymwrthodiad  a phechod  ac  ym- 
arferiad  o dduwioldeb.  Amlwg  ydyw  fod  yn  rhaid  i ddyn 
wneyd  rhywbeth  ; os  na  wna  dda,  bydd  yn  rhwym  o wneyd 
drwg.  Nid  peiriant  ydyw  y gellir  ei  yru  neu  ei  atal ; nid 
oes  aros  a bod  yn  llonydd  yn  ei  hanes  ; “ Y neb  nid  yw 
gyda  mi,  sydd  yn  fy  erbyn  ; a’r  neb  nid  yw  yn  casglu  gyda 
mi,  sydd  yn  gwasgaru.”  (Mat.  vii.  30.)  Mae  yr  hwn  nad 
yw  dros  y Ceidwad,  o angenrheidrwydd  yn  ei  erbyn,  aphan 
yn  ei  gyfeirio  at  ddaioni  wrth  wahardd  iddo  wneuthur  drwg, 
mae  y gwirionedd  yn  ei  gyfarfod  yn  ei  anallu  i fod  yn 
llonydd. 

Dygir  y testyn  yn  mlaen  fel  rheswm  dros  y ddyledswydd 
a gymhellir  ar  y gweinidog  ieuanc  yn  yr  adnod  flaenorol  yn 
ei  dwy  wedd.  Dwy  wedd  yr  anogaeth  ydyw  y wahardd- 
iadol  a’r  gymhellol ; y rheswm  dros  y gyntaf  yw,  mai 
ychydig  ydyw  y buddioldeb  o’i  hymarfer,  a’r  rheswm  dros 
yr  ail,  sef  ymarfer  i dduwioldeb,”  ydyw  yr  elw  mawr  sydd 
yn  gyssylltiedig  â hi.  “ Yn  fuddiol  i bob  peth,’  &c. 

Gelwir  sylw  at  y ddau  ymarferiad,  a’r  ddau  elw.  Gwelir 
fod  yr  apostol  yn  nodi  dau  fath  o lafur — ymarfer  coríîorol, 
ac  ymarfer  i dduwioldeb,  ac  ar  gyfer  y ddau  lafur,  noda 
ddau  elw.  Nid  gwadu  fod  elw  yn  nglỳn  ag  “ ymarfer  coríf- 
orol  ” y mae  yr  awdwr,  ond  dweyd  m.d^\  ychydig  ydyw  o’i 
gymharu  â’r  elw  mawr,  sylweddol  a pharhaol  sydd  yn  nglýn 
ag  lachawdwriaeth. 

I.  Yr  elw  deilliedig  oddiwrth  ymarferiàd  corfforol. 

Yr  Ymarferiad.  Pa  beth  a olygir  wrth  “ymarferiad 


124 


Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT. 


corfforol  ?”  Tybiwn  mai  pwys  gormodol  yn  cael  eigyssylltu 
â cliyflawniadau  allanol  i ddybenion  crefyddol  ydyw,  pa  un 
bynnag  ai  ymataliol  ynte  ymarferol  fyddo.  Ymddengysfod 
Paul  yn  rhagweled  oddiwrtli  arwyddion  yr  amserau  ei  bod 
yn  ymylu  ar  amseroedd  enbyd  mewn  cyssylltiad  a chrefydd 
pan  yn  ysgrifenu  at  Timothëus.  Cyfnod  pan  oedd  athrawon 
Gnosticaidd,  ac  ysbrydion  cyfeiliornus  ar  ymlusgo  i’r 
Eglwysi,  y rhai  a ddysgent  mai  y ffordd  effeithiolaf  i farw- 
eiddio  pechod  yn  yr  enaid,  a chyrhaedd  perffeithrwydd,  oedd 
ymneillduo  oddiwrth  y byd,  ac  ymwrthod  i raddau  helaeth 
a phethau  allanol,  “ Yn  dywedyd  celwydd  mewn  rhagrith, 
a’u  cydwybod  eu  hunain  wedi  ei  serio  â haiarn  poeth ; yn 
gwahardd  priodi,  ac  yn  erchu  ymatal  oddiwrth  fwydydd,” 
&c.  (Adn.  2,  3.)  Ymddengys  hefyd  fod  Paul  yn  canfod 
rhyw  arwyddion  fod  Timothëus  yn  tueddu  at  fabwysiadu  eu 
dysgeidiaeth,  a’i  fod  yn  gogwyddo  yn  ormodol  at  hunan- 
ddysgyblaeth  allanol, — ei  fod  yn  cospi  ei  gorff‘  trwy  arwain 
bywyd  meudwyaidd,  ac  yn  amddifadu  ei  hun  o’r  lluniaeth 
angenrheidiol  tuag  at  gynnaliaeth  ei  natur.  Gan  fod 
Timothëus  o natur  mor  hynaws,  o deimladau  mor  dyner,  ac 

0 dueddiadau  mor  grefyddol,  buasai  yn  hawdd  iawn  dylan- 
wadu  arno  i wneyd  unrhyw  aberth  er  byw  yn  fwy  duwiol. 
Dysga  ei  athraw  ef  na  fuasai  ei  waith  yn  cospi  ei  hun  i 
raddau  gormodol  yn  unrhy w ychwanegiad  at  ysbrydolrwydd 
ei  grefydd,  “ oblegyd  y mae  pob  peth  a grëodd  Duw  yn  dda, 
ac  nid  oes  dim  i’w  wrthod,  os  cymmerir  trwy  dalu  diolch.” 

1 Adn.  4.)  Wrth  droseddu  deddfau  iechyd,  yr  ydys  yn  tros- 
eddu  deddfau  crefydd  yr  un  pryd,  ac  y mae  mwy  nag  un 
ffordd  i wneyd  hyny.  Ceir  rhai  yn  euog  o hyn  trwy  gym- 
meryd  gormod  o’r  hyn  a fwriadwyd  yn  lles  iddynt  trwy  gym- 


Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT. 


125 


medroldeb, — yn  bwyta  liyd  lythineb,  ac  yn  yfed  liyd  feddw- 
dod,  &c.  Dichon  mai  i’r  dosparth  hwn  y perthjn  y nifer 
luosocaf.  Ond  ceir  llawer  yn  gogwyddo  yn  ormodol  i’r 
eithaíìon  cyferbyniol, — yn  cymmeryd  llai  na  digon  o angen- 
rheidiau  bywyd.  Dyma  Iwybr  anocheladwy  ariangarwch, 
cybydd-dod,  &c. ; dyma  Iwybr  swyddogion  y Babaeth  yn  ei 
mynachod^  ei  meudwyod,  a’i  phererindodau  mynych,  &c. 
Gan  nad  oes  ond  ychydig  fudd  crefyddol  yn  deilliaw  oddi- 
wrth  bethau  o’r  natur  yma,  gwaherddir  i Timothëus  fynedi 
eithafion  gormodol.  Dichon  mai  y gogwyddiad  gormodol 
hwn  achlysurodd  y cynghor  canlynol : — “ Nac  ŷf  ddwfr  yn 
hwy ; eithr  ymarfer  ychydig  win  er  mwyn  dy  gylla  a’th 
fynych  wendid.”  (Pen.  v.  23.)  Un  o’r  cymhwysderau 
nacâol  a ofynir  mewn  esgob  ydyw  peidio  a bod  yn  “ win- 
gar,”  (gwel  Pen.  iii.  3.)  ac  yn  y bennod  nesaf  cynghorir  y 
gwan  i arfer  ychydig  o hono  er  mwyn  ei  “ fynych  wendid.” 
Onid  yw  hyn  yn  tybied  fod  llwyr-ymataliaeth,  lle  y byddo 
galwad  am  ychydig  er  mwyn  adgyfnerthiad  corfforol,  yn 
gymmaint  trosedd  ar  ddeddfau  iechyd  a chrefydd  ag  ydyw 
gor-hoffder  o hono  i borthi  nwydau  llygredig  a niweidio  y 
cyfansoddiad  ? 

Yr  Elw,  Gellir  edrych  ar  ygair  ‘‘ychydig”  mewndwy 
olygwedd,  sef  ychydig  o ran  graddau,  ac  ychydig  o ran 
amser  (dros  ychydig,  ymyl-ddalen.)  A chymmeryd  y ddau 
syniad,  golygant  fod  pob  ymdrech  o eiddo  dyn  gyda  golwg 
ar  allanolion  bywyd  yn  gyfyngedig  i gorff  ac  amser.  Y mae 
hyd  y nod  anhebgorion  y bywyd  presenol  yn  terfynu  yn  y 
ddau  beth  hyn,  megys  llafurio,  ymborthi,  gorphwys,  cysgu, 
&c.  Pan  roddir  y tabernacl  hwn  heibio  yn  angeu,  bydd  yr 
anhebgorion  hyn  wedi  darfod  a’u  gwasanaeth. 


126  Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT. 

Gwelir  oddiwrth  hyn  fod  y ddan  beth  pwysicaf  yn  hanes 
dyn  heb  gymmaint  a chael  eu  cyíîwrdd  gan  ymarferion  y 
bywyd  presenol, — enaid,  a thragywyddoldeb  ! Mae  yr  enaid 
yn  aros  yn  ddiymgeledd,  a’r  byd  tragywyddol  yn  agoshau 
heb  ddim  parotoad  ar  ei  gyfer.  0 1 fy  enaid,  pa  fodd  yr  ym- 
darewi  yn  y dyfodol  diddiwedd  a digyfnewid  ag  y mae  dy 
wyneb  arno  ? Na  ddigalona,  y mae  duwioldeb,  yr  hon  sydd 
“ fuddiol  i bob  peth,”  yn  gyrhaeddadwy  yr  awr  hon. 
Arweinia  hyn  at  y sylw  nesaf. 

II.  Yr  elw  deilliedig  oddiwrth  wir  grefydd. 

Arferir  y gair  duwioldeb  ” weithiau  i osod  allan  ran  o 
ddyledswyddau  cyífredinol  crefydd.  “ Eithr  tydi,  gwr  Duw, 
gochel  y pethau  hyn  ; a dilyn  gyíiawnder,  duwioldeb,  ífydd, 
cariad,  amynedd,  addfwynder.”  “ A hyn  yma  hefyd,  gan 
roddi  cwbl-ddiwydrwydd,  chwanegwch  at  eich  ffydd,  rhin- 
wedd;  ac  at  rinwedd,  wybodaeth  ; ac  at  wybodaeth,  gym- 
medrolder  ; ac  at  gymmedrolder,  amynedd  ; ac  at  amynedd, 
dduwioldeb.”  &c.  (1  Tim.  vii.  2 ; 2 Pedr  i.  6.)  Golyga 

yma,  yr  ymarferiad  o grefydd  yn  ei  holl  ranau ; nid  dolen 
o’r  gadwyn  sydd  yma,  ond  y gadwyn  yn  y cyfanrwydd  o 
honi,  &c. 

Mae  y “ bywyd  sydd  yr  awr  hon,  a’r  hwn  a fydd  ” yn 
cynnwys  pob  peth  bodolaeth  dyn.  Mae  yr  oll  a ellir  ei 
ddweyd  am  dano  yn  gynnwysedig  mewn  dwy  ran  a dau 
gyfnod.  Y ddwy  ran  ydynt,  ei  goríf  a’i  enaid  ; y ddau  gyf- 
nod  ydynt,  amser  a thragywyddoldeb ; ac  nid  oes  dim  a 
berthyn  i’r  naill  na’r  llalì,  nad  ydyw  gwir  grefydd  yn 
ychwanegu  yn  ddirfawr  at  eu  hystyr  a’u  gwerth  “ yn  fudd- 
iol  i bob  peth.”  A gadael  y dyfodol  o’r  neilldu,  gofynwn. 


Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT.  127 


Pa  gymmeriad  ydyw  y tebycaf  o feddu  cyssuron  y bywyd 
liwn  ? Onid  y cymmeriad  duwiol  ? Nid  yw  y digrefydd  yn 
gymliwys  i farnu  rliagoroldeb  y bywyd  crefyddol,  am  ei  fod 
yn  amddifad  o hono.  “ Eithr  dyn  anianol  nid  ywyn  derbyn 
y pethau  sydd  o ysbryd  Duw  ; canys  íîolineb  ydynt  ganddo 
ef ; ac  nis  gall  eu  gwybod,  oblegyd  yn  ysbrydol  y bernir 
hwynt.  Ond  yr  hwn  sydd  ysbrydol  sydd  yn  barnu  pob 
peth ; eithr  efe  nis  bernir  gan  neb.”  (1  Cor.  ii.  14,  15.) 
Mae  Dafydd  tua  diwedd  ei  oes  yn  mynegu  ei  brofiad  ar  y 
mater  hwn.  “ Mi  a fum  ieuanc,  ac  yr  ydwyf  yn  lien.’^ 
“ Sicr  i ti  weled  llawer  o bethau  rhyfeddyn  dy  oes — rhai  yn 
ymgodi  fel  dy  hun  i anrhydedd,  ac  ereill  yn  disgyn  i warth 
a dinodedd.”  “ Do,  gwelais  fwy  nas  gallaf  adrodd  ; ond  y 
mae  un  peth  na  welais.  Ni  welais  y cyfiawn  wedi  ei  adu, 
na’i  had  yn  cardota  bara.”  (Pslm.  xxxvii  2 — 5.)  Mae 
crefydd  yn  llywodraethu  holl  symmudiadau  y cyfiawm  ; yn 
ei  ddysgu  i arfer  cymmedrolder  yn  mhob  peth,  ac  i iawn 
ddefnyddo  trugareddau  rhagluniaeth. 

Pa  gymmeriad  sydd  yn  achosi  lleiaf  o boen,  a lleiaf  o 
gostau  i gymdeithas  ? Atebiad  ystadegaeth  yw,  mai  y 
cymmeriad  crefyddol. 

I ba  nifer  o’r  lluaws  mawr  a ymwelant  â’n  drysau  i 
gardota  bara  y gellir  rhoddi  cwpanaid  o ddwfr  yn  enw 
dysgybl  ? Ofnwn  mai  i ychydig  iawn.  'Pa  beth  ydyw 
hanes  y mwyafrif  sydd  yn  llenwi  tlotdai,  elusendai,  a char- 
chardai  ein  gwlad  ? Ymholer,  a cheir  allan  mai  afrad- 
lonedd,  annhveirdeb,  diofalwch,  a dyeithriwch  i bob  dylan- 
wad  creíyddol  ydyw  eu  hanes.  Anfynych  iawn  y mae 
llwybr  dyledswydd  yn  arwain  i’r  cyfeiriadau  yna.  “ Ei 
ffyrdd  hi  sydd  ffyrdd  hyfrydwch,  a’i  holl  Iwybrau  hi  ydynt 


128  Y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  RHYNGDDYNT. 

lieddwch.”  A phan  ddygwydd  i ffordd  dyledswydd  arwain 
trwy  gyfyiigder  a thlodi,  yr  hyn  sydd  yn  bossibl  dan  rai 
anigylchiadau,  mae  dnwioldeb  yn  dysgn  tawelwch  a bodd- 
lonrwydd  i’w  pherchenog  ; cynnorthwya  ef  i godi  ei  olygon 
at  Dduw,  a dywedyd,  “ Dy  ewyllys  di  a wneler.” 

“ Elw  mawr  yw  duwioldeb  gyda  boddlonrwydd/’  Yn 
fuddiol  i hob  peth, — i bob  oed, — i bob  gradd  a sefyllfa, — i 
bob  amgylchiad, — i fyw  ac  i farw.  Ac  nid  y bywyd  hwn  yn 
unig  sydd  yn  ei  gafael,  ond  ceidw  feddiant  o’r  hwn  a ddaw 
hefyd.  Ni  bydd  eisieu  ei  newid  wrth  newid  byd  ; yn  ei 
goleuni  hi  y gwel  yr  edifeiriol  ei  gymhwysder  a’i  hawi  i 
ogoniant,  cwyd  ef  uwchlaw  ofn  marw,  perffeithia  ei  gariad 
at  Grist,  a rhydd  iddo  hyder  ddydd  y farn.  Mae  cwmpeini 
rhai  0 reilffÿrdd  ein  gwlad  yn  darparu  yr  hyn  a elwir 
yn  throngh  carriagesbi'  gyfer  y sawî  fyddo  yn  teithio  bellder 
mawr  o ffordd.  Os  gofala’r  teithiwr  fyned  i hono  yn 
Nghaergybi,  (dyweder)  ni  bydd  eisieu  dyfod  o honi  nes 
cyrhaedd  y brif  ddinas,  &c.  Mae  holl  blant  dynion  yn 
deithwyr  i wlad  bell, — tragywyddoldeb ; dechreuant  eu 
taith  i fyd  arall  pan  ddechreuant  anadlu  yn  y byd  hwn,  ac 
nid  ydynt  yn  aros  nes  cyrhaedd  yno.  Ond  y mae  Duw  yn 
yr  efengyl  wedi  darparu  through  carriage  ar  eu  cyfer,  yr 
hon,  unwaith  yr  eir  iddi,  ni  fydd  eisieu  ei  newid  rhwng 
hyny  a phen  y daith.  Ond  ceir  miloedd,  o herwydd 
myned  i’r  cerbyd  anmhriodol,  yn  dymuno  ei  newid  yn 
ngorsaf  angeu.  Teithiodd  Balaam  yn  hir  yn  ngherbyd  an- 
nghyfiawnder  ; ond  yn  yr  orsaf  lle  y ffarwelia  y ddau  gym- 
meriad  am  byth  â’u  gilydd,  cododd  awydd  angerddol  ynddo 
am  ei  newid.  “ Marw  a wnelwyf  o farwolaeth  yr  uniawn, 
a bydded  íy  niwedd  fel  yr  eiddo  yntau,”  &c. 


y DDAU  ELW Y GWAHANIAETH  EHYNGDDYNT.  129 


Paliam  y gofyDÌr  gwasanaetli  y gweinidog  ac  ereill  wrtli 
wely  angen  y dyn  annuwiol  ? Onid  ofni  cael  ei  liun  mewn 
byd  arall  yn  y cerbyd  tvrong  y mae  ? Bydd  yn  ddigon 
caredig  i ti  dy  liun  ddarllenydd  i ofalu  mewn  pryd  ; mae 
croesaw  i ti  heddyw  i foohìo  tua’r  bywyd.  Llef  Dnw  yn 
yr  efengyl  ydyw,  “ Trowch  eich  hwynebau  ataf  fìholl  gyrau 
y ddaear  fel  y’ch  achuber.”  Gwrando  arno,  ddarllenydd, 
a bydd  fy w. 


PEEGETH  XIII. 


GWEDDI  PAUL  AE  EAN  EGLWYS  EPHESUS. 

“ 0 herwydd  Jayn  yr  wyf  yn  plygu  fy  nghliniau  at  Dad  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  o’r  hwn  yr  enwir  yr  holl  deulu  yn  y nefoedd  ac  ar  y 
ddaear,  ar  roddi  o hono  ef  i chwi,  yn  ol  cyfoeth  ei  ogoniant,  fod 
wedi  jungadarnhau  mewn  nerth,  trwy  ei  Ysbryd  ef,  yn  y dyn  oddi- 
mewn  ; ar  fod  Crist  yn  trigo  trwy  íîydd  yn  eich  calonnau  chwi ; fel 
y galloch,  wedi  eich  gwreiddio  a’ch  seilio  mewn  crriad,  amgyffred 
gyd  â’r  holl  saint,  beth  yw  y lled,  a’r  hyd,  a’r  dyfnder,  a’r  uchder  ; 
a gw^ybod  cariad  Crist,  yr  hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth,  fel  y’ch 
cyflawner  â holl  gyflawnder  Duw.” — Eph.  iii.  14 — 19. 

Paiü  i’r  golwg  yn  y bennod  lion  mewn  tri  cym- 
meriad  crefyddol — carcbaror,  gweinidog,  gweddiwr. 

Daw  i’r  golwg  fel  carcliaror  yn  neclireu  y bennod, 
“Ermwyn  hyn  myíì  Paul,  carcbaror  lesu  Grist  trosocb 
cbwi  y cenbedloedd.”  (Adn.  1.)  Mae  banes  crefydd  a 
cbrefyddw^T  yn  y byd  bwn  yn  banes  dyoddef  llawer. 
Bywyd  o ddyoddef  oedd  bywyd  ei  Hawdwr,  a byn  ydyw 
banes  y mwyafrif  o’i  pbleidwyr  mewn  rbyw  ddull  neu 
gilydd  byd  y dydd  beddyw.  Costiodd  gwrtbwynebu  pecbod 
a dweyd  y gwir,  ei  ben  i loan  Fedyddiwr  ; ac  y mae  yr  un 
petb  wedi  costio  triniaetb  gyffelyb  i íiloedd  ar  ei  ol.  Dyma 
gyboeddwr  rhyddid  yn  gauedig  mewn  carcbar.  Daw  i’r 
golwg  fel  gweinidog  yn  adnod  8,  “ I mi  y llai  na’r  lleiaf  o’r 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 


131 


holl  saint,  j rlioddwyd  y gras  hwn,  i Efengylu  yn  mysg  y 
Cenhedloedd  anchwiliadwy  olud  Crist.”  Ac  fel  gweddîwr 
yn  y testyn.  Ni  fu  neb  a chyfnewidiad  mwy  airlwg  yn  ei 
fywyd  na  Paul.  Dyma’r  erlidiwr  yn  garcharor,  y chwy  thwr 
bygythion  yn  bregethwr,  a’r  cablwr  yn  weddîwr. 

Y mae  a fyno  bywyd  dyn  yn  ei  ddrwg  a’i  dda  â lesu 
Grist.  Pan  oedd  Paul  yn  erlid,  erlid  Crist  yr  oedd  ; felly 
y cyfarchai  ef  ar  y íîordd,  “ Paham  yr  wyt  yn  fy  erlid  I ?” 
Er  fod  Crist  yn  bersonol  uwchlaw  cael  ei  eiiid,  y mae  y 
fath  undeb  agos  ac  anwyl  yn  bodoli  rhyngddo  a’i  ganlyn- 
wyr,  fel  pan  fydd  y naill  yn  derbyn  cam  y bydd  y llall  yn 
cael  ei  ddolurio.  Mae  yn  bod  felly  o bob  tu.  Pa  Gristion 
all  wrando  ar  ei  Waredwr  yn  cael  ei  gablu  heb  deimlo  o’r 
herwydd,  a dangos  ei  annghymmeradwyaeth  ? Dolur  i 
Dduw  ydyw  niweidio  ei  bobl,  Canys  a gyffyrddo  â chwú 
sydd  yn  cyffwrdd  â chanwyll  ei  lygad  Ef.”  (Zech.  ii.  8.) 
“ Yn  gymmaint  a’i  wneuthur  o honoch  i un  o’r  ihai  hyn 
fy.mrodyr  lleiaf,  i mi  y gwnaethoch.”  (Math.  xxv.  40.) 

Geilw  Paul  ei  hun  yn  “ garcharor  lesu  Grist,”  am  mai 
lesu  Grist  a‘i  Achos  oedd  achos  ei  garchariad.  Yr  oedd  yn 
weinidog  lesu  Grist  am  mai  Efe  a’i  galwodd  i’w  swydd. 

Canys  y mae  hwn  yn  llestr  etholedig  i mi,  i ddwyn  fy 
enw  ger  bron  y Cenhedloedd,  a breninoedd,  a phlant 
Israel.”  (Act.  ix.  15.)  A gweddîai  Dduw  trwy  lesu  Grist 
am  mai  Efe  ydy w cyfrwng  dynesiad  plant  dynion  at  y Tad. 

Paul  fel  gweddiwe  gaiff  ein  sylw  peesenol. 

Gellir  dweyd  am  Paul  ei  fod  yn  ddyn  mawT  gyda  Duw  a 
dynion, — yn  fawr  gyda  dynion  fel  pregethwr,  ac  yn  fawr 
gyda  Duw  fel  gweddîwr.  Yr  oedd  yn  fawT  gyda  dynion  am 


132  ŴWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 

ei  fod  felly  gyda  Duw.  Anmhossibl  fod  mîn  ar  y bregeth 
heb  iddi  gael  ei  thymheru  â gweddi.  Bydd  sail  gyfiawn 
am  dyfiant  yr  had,  os  wedi  ei  feddalhau  â dagrau  y weddi 
ddirgel. 

Fel  gweddîwr  y daw  Paul  i’r  golwg  gyntaf  yn  ei  gym- 
meriad  newydd.  “ Nac  ofna  fyned  ato  Ananias,  mae  y llew 
wedi  ei  draws  ne wid  yn  oen ; ‘ ‘ cany s wele  y mae  yn  g weddìo.  ” 
Cymhwysder  a pharotoad  bendigedig  i’r  weinidogaeth 
Efengylaidd.  Yr  oedd  yn  weddiwr  pwrpasol  iawn,  heb 
ddim  yn  gwmpasog  nac  yn  amgylchiadol  ynddo.  Onid  oes 
lle  i ofni  fod  ein  gweddîau  yn  hynod  o ddineges  yn  fynych, 
— ein  bod  yn  gofyn  gormod  o bethau  yn  yr  un  weddi,  i 
ddysgwyl  yn  iawn  am  ddim.  Mae  gan  Paul  yma  neges 
bennodol  i’w  gofyn,  a phwynt  neillduol  i’w  ennill.  Y mae 
hefyd  fel  pe  byddai  yn  ymgolli  yn  ei  bwuc.  “ A gwybod 
cariad  Crist,  yr  hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth.”  Pwy 
ond  dyn  wedi  ymsuddo  i ysbryd  ei  fater  allasai  fathu  iaith 
fel  hon  ? 

Mae  yn  arfer  gostyngeiddrwydd  mawr  hefyd.  “Yn 
plygu  fy  nghliniau.”  Mae  gan  y corff  ei  waith  yn  gystal 
â’r  enaid  yn  y gwasanaeth  crefyddol.  Mae  yr  enaid  yn  ei 
gyflwr  presenol  yn  analluog  i roddi  mynegiad  i’w  deimladau 
ond  trwy  gyfrwng  aelodau  y corff.  Aelodau  y corff  sydd  yn 
cerdded  i dŷ  Dduw,  yn  cyfranu  at  ei  achos,  yn  canfod  ei 
weithredoedd,  yn  gwrando  ei  leferydd,  yn  siarad  ei  ym- 
adroddion,  &c. 

Mae  plygu  gliniau  wrth  weddîo  yn  ffasiwn  Feiblaidd,  ac 
yn  gyfryw  a arferid  gan  yr  hen  dduwiolion.  “ Deuwch,” 
medd  y Salmydd,  “ addolwn  ac  ymgrymwn  ; gostyngwnar 
ein  gliniau  ger  bron  yr  Arglwydd  ein  gwneuthurwr.” 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS.  133 


‘‘  Tair  gwaitli  yn  y dydd  y gostyngai  Daniel  ar  ei  liniau, 
ac  y gweddîai,  ac  y cyífesai  o flaen  ei  Dduw,  megysy  gwnai 
efe  cyn  liyny.”  Aeth  y Gwai^edwr  ar  ei  liniau  ynyr  ardd; 
Stephan  dan  y gawod  gerryg ; Pedr  wrth  gyfodi  Dorcas  o 
feirw  ; ac  wele  Paul  yma.  Mae  yn  arwydd  obeithiol  am  y 
dyn  hwnw  a dynir  at  draed  Duw  gan  galon  lawn  o barch- 
edig  ofn  tuag  ato.  Mae  myned  i fyny  yn  hanes  hwnw  pwy 
bynag  ydyw.  Ger  bron  Duw  y plygai  Paiil  ei  liniau, — neb 
arall  yn  deilwng  o hyn,  &c. 

I.  Y BENDITHION  A DDYMUNAI  YK  ApOSTOL  i’r  EpHESIAID. 

(1.)  Nerth  yshrydol  yn  y dyn  mewnol.  “ Ar  roddi  o 
hono  Ef  i chwi  fod  wedi  ymgadarnhau  mewn  nerth  yn  y 
dyn  oddimewn.”  Mae  gan  bob  dyn  ei  ddyn  oddimewn  ag 
eisieu  ei  ymgeleddu.  Esgeulusir  hwn  gan  filoedd  a ofalant 
yn  ormodol  am  y dyn  oddiallan.  Gor-bryder  yn  nghylch 
hyn  barodd  i Grist  gynghori  ei  ddysgyblion,  gan  ddywedyd, 
“ Am  hyny  na  ofelwch,  gan  ddyw^edyd,  beth  a fwytawn, 
neu,  beth  a yfwn,  neu,  a pha  beth  yr  ymddilladwn.”  Bydd 
gofal  priodol  am  yr  enaid  yn  sicrwydd  na  byddisyn  ddibris 
0 angenrheidiau  y corff.  Mae  gan  grefydd  ei  gw^ersi  mewn 
perthynas  i’r  ddau,  ’&c. 

Perthynaibob  dyn  dri  math  o nerth, — coríTorol,  deallol, 
ac  ysbrydol.  Yr  olaf  o’r  rhai  hyn  sydd  yn  perthyn  i’r  dyn 
oddimewn,  a thros  hwn  y gweddîa  yr  apostol  yma.  Nkl 
yw  y tri  gallu  hyn  o angenrheidrwydd  yn  cydgyfarfod  i’r 
un  graddau  yn  yr  un  personau.  Bydd  corff  cryf  a chadarn 
yn  fynych  lle  na  bydd  ond  meddwl  eidcfil  a gwan,  a meddwl 
cawraidd  bryd  arall  yn  preswylio  mewn  corff  nychlyd.  Ac 
y mae  yn  bossibl  i’r  ddau  fod  yn  wan  neu  yn  gryf  yn  anni- 
bynol  ar  nerth  y dyn  oddimewn,  &c. 


f 


134  GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 

Gall  corff  nertliol  a deall  cryf  broíi  yn  fwy  o niwed  nag 
0 les  1 w bercbenog,  lieb  i’r  dyn  oddimewn  fod  wedi  ym- 
gadarnbau  mewn  nertb.  Nertb  yn  y dyn  oddimewn  yn 
imig  a’n  galluoga  i reoleiddio  ein  galluoedd  ereill,  ac  a’n 
rliwystra  i’w  camarfer.  Yr  oedd  Samson  yn  enwog  iawn 
am  ei  nertb  corfforol,  ond  ei  ddiwedd,  fu  iddo  ladd  ei  liun 
ag  ef.  Yr  oedd  Solomon  yn  ddi-ail  am  ei  allu  meddyliol, 
ond  defnyddiodd  lawer  o bono  i wneyd  cam  â’i  bun,  a 
pbecbu  yn  erbyn  Duw.  Mae  dynion  o gyrff  a chynneddfau 
©ryfion  wedi  profi  yn  weiniaid  rliyfeâdol  cyn  hyn  mewn 
amgylcbiadau  o bwys.  Ond  er  i ddyn  fod  yn  eiddil  o gorff, 
ac  yn  fyr  o gyrbaeddiadau  meddyliol,  os  bydd  y dyn  oddi- 
mewn  wedi  ymgadarnbau  trwy  ysbryd  Duw,  efe  ydyw  y 
eryfaf  yn  yr  boll  fyd  i ddal  y prawf,  a gwrtbsefyll  ymosod- 
iadau,  &c.  I’r  dyben  i sicrbau  y nertb  bwn,  mae  yn  angen- 
rbeidiol  i’r  enaid  fod  yn  wreiddiedig  a seiliedig  mewn 
cariad. 

“ Gwreiddio  a seilio.''  Yr  oedd  dwy  gydmariaetb  yn 
meddwi  yr  awdwr  pan  yr  ysgrifenai  y geiriau, — pren,  ac 
adeilad, — gwreiddio  pren,  a seilio  adeilad,  a’r  ddau  yn  cyn- 
nwys  y meddylddrycb  o sefydlogrwydd.  Ebagwelai  yr 
apostol  dywydd  garw  iawn  yn  banes  ei  frodyr  crefyddoì, 
pan  fyddai  i atbrawon  gau  ymosod,  cyfeiliornadau  ym- 
daenu,  ac  ystormydd  enbyd  erledigaetbau  guro  arnynt 
gyda’r  fatb  nertb,  fei  y byddai  yn  ofynoi  i’r  gwraidd  fod  yn 
ddwfn  a’r  saii  fod  yn  dda,  &c. 

“ Mewn  cariad!'  Y soil  i’r  pren  a’r  sail  iY  adeiiad 
ydyw  “ cariad.”  Heb  byn,  mae  perygi  i wynt  ystormus 
profedigaetbau  ein  codymu.  Ar  y saii  bon  y sefydiodd 
Paul  ei  bun,  ac  oddiar  lion  y rboddodd  yr  berfeiddiad 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 


135 


liwnw  i liollalluoedd  y bydoedd  ei  syflyd,  “ Canys  y mae  yn 
ddyogel  genyf,  na  all  nac  angeu,  nac  einioes,  nac  angylion, 
na  thywysogaethau,  na  inedíliannau,  na  phethau  presenol, 
na  phethau  i ddyfod,  nac  uchder,  na  dyfnder,  nac  un  cre- 
adur  arall,  ein  gwahanu  ni  oddiwrth  gariad  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  Nghrist  Tesu  ein  Harglwydd.”  (Ehuf.  viii.  38,  39.) 

Cyfrwng  gweithrediad  y nerth  hwn  yn  y saint  ydyw  yr 
Ysbryd  Glân  “ trwy  ei  ysbryd  Ef.”  Mae  y rhan  faterol  o’r 
dyn  yn  derbyn  ei  nerth  o gynnyrch  y ddaear,  y rhan  dde- 
allol  0 hono  o wahanol  gangenau  dysgeidiaeth  ; ond  holl 
nerth  y dyn  oddimewn  a ddaw  iddo  oddiwrth  ysbryd  yr 
Arglwydd.  Yr  un  ddeddf  ag  sydd  yn  rhyddhau  oddiwrth 
bechod  a marwolaeth,  sydd  hefyd  yn  caethiwo  i ufudd-dod 
íîydd  yr  efengyl,  a’r  ddeddf  hono  ydyw  deddf  ysbryd  y 
bywyd  yn  Nghrist  lesu,”  &c. 

(2.)  Preswyliad  Crist  yn  yr  enaid,  “ Ar  fod  Crist  yn 
trigo  trwy  ífydd  yn  eich  calonau  chwi.”  Ceir  crybwyllion 
mynych  yn  y gwirionedd  am  y saint  yn  Nghrist, — mewn 
undeb  ag  ef  fel  cangenau  yn  y pren,  ac  aelodau  yn  y coríf. 
Maent  ynddo  hefyd  fel  y mae  dyn  yn  ei  ddillad.  “ Gwisg- 
wch  am  danoch  yr  Arglwydd  lesu  Grist.”  “ Canys  cyn- 
nifer  o honoch  ag  a fedyddiwyd  i Grist.”  Golyga  hyn  mai 
Crist  yn  unig  sydd  i fod  yn  y golwg  yn  mywyd  y credadyn. 
Mewn  gwaith  pylor  [powder  works)  ni  chaniateir  i’r 
gweithwyr  weithio  ond  yn  nillad  y cwmni.  Ymddiosgant 
o’r  eiddynt  eu  hunain  bob  boreu  cyn  ymaíiyd  yn  eu 
gorchwylion,  a gwaherddir  iddynt  gymmeryd  dim  gyda 
hwynt  i’r  tu  fewn  i’r  terfynau  gosodedig.  Cawn  Paul  un- 
waith,  ar  ol  ymddiosg  o’i  ddillad  ei  hun,  ac  ymwisgo  yn 
nillad  y cwmni  dwyfol,  yn  tori  allan  mewn  gorfoledd  cy- 


136 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 


hoeddus,  gan  ddywedyd,  “ Ac  y’m  cair  ynddo  Ef  lieb  fy 
ngliyfiawnder  fy  hun,  yr  hwn  sydd  o’r  gyfraith,  ondyrhwn 
sydd  trwy  ífydd  Crist.”  (Phil.  iii.  9.) 

Crist  yn  y Cristion  sydd  yma.  Dichon  mai  y gwahan- 
iaeth  rhyngddynt  ydyw  hyn, — fod  preswyliad  y credadyn 
yn  Nghrist  yn  golygu  dyogelwch  ei  gyflwr,  a phreswyliad 
Crist  yn  y credadyn  yn  golygu  y gwaith  santeiddiol  a phur- 
edigol  yn  ei  ddygiad  yn  mlaen  yn  yr  enaid.  Crist  ydyw 
unig  berchenog  y galon,  a cham  ag  ef  ydyw  ei  rhoddi  i neb 
arall. 

Cyssegr  santeiddiolaf  ei  Ysbryd  Glân  ydyw.  Triga  yn  y 
saint  trwy  ífydd.  Gwaith  ífydd  ydyw  cofleidio  ei  gwrth- 
ddrych  o bell.  Mae  y Gwaredwr  yn  rby  bell  i’r  Cristion 
weled  ei  wedd,  clywed  ei  lais,  na  phwyso  ar  ei  fynwes  fel 
loan  gynt ; ond  y mae  ífydd  er  hyny  yn  ei  ddwyn  yn  agos, 
ei  goíieidio,  ac  yn  rhoddi  y lle  goreu  a fedd  iddo.  “ Wrth 
ffydd  yr  ydym  jn  rbodio  ac  nid  wrth  olwg.” 

II.  EhEOL  DuW  I OYFRANU  Y BENDITHION  HYN.  “ Yll  ol 
cyfoeth  ei  ogoniant  Ef.” 

Cyfoeth  gogoniant  Duw  ydyw  gogoniant  ei  gyfoeth,  ac 
o’r  gogoniant  y derbynia  y dyn  oddimewn  ei  adnoddau. 
Mae  gan  yr  Arglwydd  eiddo  mawr  yn  y byd  hwn ; ei  eiddo 
Ef  ydyw  eiddo  pawb  ereill.  “ Ynddo  Ef  yr  ydym  yn  byw, 
yn  symmud  ac  yn  bod.”  Ond  yn  y gogoniant  y mae  ei 
brif  gyfoetli,  a’i  gyfoeth  penaf.  Adwaenom  ambell  i am- 
aethwr,  yr  hwn  y mae  ei  holl  gyfoeth  yn  gyjinwysedig  yn 
y stock  sydd  ar  ei  fferm.  Gwir  fod  ei  feus}dd  yn  fawrion  a 
chynnyrchiol,  ei  anifeiliaid  yn  lluosoga  breision,  ei  ỳdlanau 
a’i  ysguboriau  yn  eang  a llawnion,  &c.  ; ond  ar  ol  enwi  y 
pethau  hyn,  enwir  yr  oll  a fedd  ; ychydig  neu  ddim  o 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPIIESUS. 


137 


gapital  sydd  ganddo  o’r  tu  cefn  ar  gyfer  tymlior  o fethiant. 
Mae  eín  Duw  ni  yn  wahanol  iawn  i hyn.  Eiíferm  Ef  ydyw 
y ddaear.  “ Eiddo  yr  Arglwydd  y ddaear  a’i  chyflawnder.’^ 
Y ddaear  yn  ei  moroedd  a’i  llynoedd,  yn  ei  hafonydd  a’i 
fírydiau,  yn  ei  mynyddoedd  a’i  gwastadeddau,  yn  ei  choed- 
ydd  a’i  llysiau,  yn  ei  glaswellt  a’i  blodau,  &c.  Efe  hefyd 
ydyw  perchenog  yr  holl  stock  sydd  arni, — “ y byd  ac  a bre- 
swyha  ynddo.”  Holl  anifeiliaid  y maes,  holl  fwystíìlod  yr 
anialwch,  holl  adar  y goedwig,  holl  ymlusgiaid  y llwch, 
holl  býsg  y môr,  &c. 

Efe  drachefn  ydyw  perchenog  yr  holl  feteloedd  sydd  yn 
mynwes  y ddaear,  yr  haiarn  a’r  glo,  y plwm  a’r  pres,  yr 
arian  a’r  aur,  &c.  A gwyr  rhai  o honom  fod  y trysorau 
hyn  wedi  eu  pacio  mor  dỳn  o’i  mewn  fel  y mae  yn  rhaid 
wrth  forthwylion,  ebyllon,  a phylor  lawer  er  dattod  eu 
cylymau.  Mor  fawr  ydyw  ei  ddaioni  a roddodd  i gadw  ger 
bron  meibion  dynion.  (Psl.  xxxi.  19.)  Oiid  er  cynimaint 
ei  eiddo  yn  y byd  hwn,  ac  ni  fynegwyd  yr  hanner,  y mae 
cyfoeth  ei  ogoniant  o’r  tu  cefn  i’r  cwbl  etto  ; yno  y mae 
trysorau  gras,  ac  anchwiliadwy  olud  yr  lachaw^dwriaeth  ; 
tuag  yno  yr  edrychir  am  gyfoeth  i enaid  anfarw^ol,  a chyf- 
iawnhad  rhâd  trwy  y brynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu. 
Dysgir  yma  mai  ei  gyfoeth  ydyw  ei  reol  i gyfranu  ; nid  oes 
yma  grybwylliad  am  dlodi  dyn,  mae  yr  holl  achos  yn  pw^yso 
ar  yr  ysgw^ydd  gadarnaf  “ yii  ol  ei  gyfoeth  Ef.”  Nid  oes 
achos  bod  yn  brin  yn  mhethau  gras,  mae  yr  adnoddau  yn 
ddihysbydd.  Yr  arwydd  uchaf  o ddoethineb  ynom  fyddai 
ymdrechu  am  y cyfoeth  hwn,  oblegyd  y mae  adeg  yn  ymyl 
pan  na  wna  dim  ond  hwn  y tro.  Dyma  yr  unig  gyfoeth 
sydd  yn  pasio  yn  y byd  nesaf. 


I 


,138  GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 

Bydd  ymíudwyr  o’r  wlad  hon  i’r  America,  &c.,  ynnewid 
y British  coin  am  arian  y wlad  y bwriadant  fyned  iddi,  ac 
y mae  gan  y llywodraeth  swyddfeydd  pwrpasol  at  hyny  yn 
y gwahanol  borthladdoedd.  Mae  pob  dyn  ar  y ddaear  yn 
ymfudwr  i fyd  arall,  byd  lle  nad  oes  dim  o bethau  y byd 
hwn  yn  pasio  ynddo  ; ond  na  ddigaloned  neb,  “ Canys  ym- 
ddangosodd  gras  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  lachawdwr- 
iaeth  i bob  dyn,”  &c.  Cododd  swyddfeydd  yn  y byd  hwn,  a 
gwahoddir  pawb  iddynt  er  perchenogi  coin  y byd  hwnw. 
Mae  cyfoeth  gogoniant  Duw  yn  parhau  i gael  ei  gludo  gan 
yr  Ysbryd  Glân  i’r  tu  yma  i’r  môr  sydd  yn  gwahanu  y 
ddau  fyd  ; a chan  fod  y swyddfeydd  yn  agored  bob  Sab- 
both,  gofalwn  alw  heibio  iddynt  am  yr  aur  sydd  wedi  ei 
buro  trwy  dân  fel  y’n  cyfoethoger  erbyn  myned  yno. 

III.  Y RHAGORFRAINT  ANMHRISIADWY  0 FEDDU  Y BENDITH- 

lON  HYN.  “ Amgyífred  y lled  a’r  hyd,”  &c.  “ Gwybod 

cariad  Crist,”  &c.  “ Cyflawuii  â holl  gyflawnder  Duw.” 

Ardderchowgrwydd  penaf  dinas  Ephesus  oedd  y deml  a 
gynnwysai  y dduwies  Diana,  yr  hon  a ystyrid  gynt  yn  un 
0 saith  ryfeddod  y byd ; ond  er  ardderchoced  y naill  a’r 
llall,  meddwl  a dwylaw  dynol  fu  yn  eu  cynllunio  a’u 
hadeiladu,  ac  fel  y cyfryw,  gogoniant  dynol  a berthynai 
iddynt.  Ac  ni  ellir  gwneyd  dim  gan  ddyn  na  fyddis  yn 
alluog  i amgyfîred  ei  ogoniant,  a chwmpasu  ei  fesuriadau. 
Ond  y mae  cariad  Crist  yn  anfeidrol  yn  ei  derfynau.  Yn 
gyfryw 

“ Na  chenfydd  llygaid  cerub  craff, 

Na  seraff  ei  derfynau.” 

Neu  yn  ol  y testyn,  “ Yr  hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth.” 
Bydd  y saint,  er  cynnyddu  byth  mewn  gwybodaeth  yn  y 


GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS.  139 


drefn  a’u  cadwodd,yn  syrtliio  yn  fyr  yn  dragywydd  o’i 
gwybod  i berffeitbrwydd.  Mae  Duw  yn  yr  efengyl  wedi 
gweithredu  yn  “ dra  rhagorol,  y tu  hwnt  i bob  peth  yr 
ydym  ni  yn  eu  dymuno  neu  yn  eu  meddwl,  yn  ol  y nerth 
sydd  yn  gweithredu  ynom  ni.”  (Adn.  20.) 

Dau  fath  o brawf  sydd, — prawf  rheswm  a phrawf  profiad. 
Mae  cariad  Crist  uwchlaw  gwybodaeth  amgyffrediadol. 
Mae  dirgelwch  duwioldeb  yn  ddirgelwch  rhy  fawr  i feddwl 
meidrol  allu  ei  amgyffred.  Mae  dyfnder  golud  doethineb 
a gwybodaeth  Duw  yn  gyfryw  na  fedr  dyn  byth  dreiddio 
i’w  waelodion,  &c. 

Ond  y mae  ystyr  er  hyny  yn  yr  hon  y mae  yn  bossibl 
gwybod  cariad  Crist.  Os  ydyw  y deall  yn  methu  amgyffred 
ei  faint,  y mae  yr  enaid  yn  brofiadol  o’i  flâs,  a dyma  y 
wybodaeth  oreu  o ddigon  mewn  mater  fel  hwn.  Dichon 
nad  yw  y teithiwr  blinedig  yn  gwybod  dim  am  ddyfnder  y 
ffynnon  yr  yfodd  o honi  ar  fin  y ffordd ; ond  gwyr  rhyw- 
beth  mwy  am  dani, — gwyr  am  adloniant  ei  dyfroedd  i’r 
sychedig  sydd  ar  drengu. 

Pe  gofÿnid  i’r  morwr  beth  ydyw  hyd,  lled,  a dyfnder  y 
môr,  ei  atebiad  fyddai  ‘‘  Ni  wn  i ; ond  un  peth  a wn  i,  y 
mae  wedi  fy  nghario  i a’m  llong  ddegau  o weithiau  i’r 
hafan  a ddymunwn,”  &c.  Yr  oll  fedrai  Paul  ddweyd  am 
yr  lachawdwriaeth  ydoedd  ei  bod  yn  “ Allu  Duw  i bob  un 
sydd  yn  credu.”  &c. 

“ Fel  y’ch  cyflawner,  ” &c.  Mae  y credadyn  mor  agored  a 
rhywun  arall  i amgylchiadau  cyfyng  y bywyd  hwn.  Gall 
fod  ei  gwpbwrdd  yn  wâg,  ei  aelwyd  yn  oer,  a’i  gefn  yn  llwm 
ar  gyfer  y gauaf  dyfodol,  &c.  Ond  ni  raid  i’w  enaid  fod  yn 


140  GWEDDI  PAUL  AR  RAN  EGLWYS  EPHESUS. 


ddiymgeledd,  gan  fod  holl  gyíiawnder  Duw  yn  eiddo  iddo. 
Llestr  a mesurau  yn  pertliyn  iddo  ydyw  enaid  ; ond  am  y 
môr  sydd  ar  ei  gyfer,  mae  yn  anfesuradwy  a diliysbydd. 
“ Ac  o’i  gyílawnder  Ef  y derbyniasom  ni  oll  a gras  am 
ras.”  Dyma  gyílawnder  nad  oes  perygl  iddo  fyned  yn  drai 
yn  dragywydd  ; mae  fíynnon  ddiball  lacliawdwriaeth  yn 
tarddu  yn  gysson  nos  a dydd,  ac  er  cynnifer  o lestri  a lan- 
wyd  0 honi  ar  hyd  yr  oesau,  gellir  dweyd  heddyw  mewn 
perthynas  iddi, — 

“ ’Does  yma  eisiau  byth  yn  bod, 

Trysürau  gras  yn  llawn  ; 

Er  maint  yw’r  yfed  a’r  glanhau 
Sydd  foreu  a phrydnawn.” 


PEEGETH  XIV. 


FFYDD  YN  EI  GWAITH  DEUBLYG. 

“ A gwraig,  yr  hon  oedd  mewn  diferlif  gwaed  er  ys  deuddeng  mlynedd, 
yr  hon  a dreuliasai  ar  physygwyr  ei  holl  fywyd,  ac  nis  gallai  gael 
gan  neb  ei  hiachau,  a ddaeth  o’r  tu  cefn,  ac  a gyffyrddodd  ag 
ymyl  ei  wisg  Ef  : ac  yn  y fan  y safodd  diferlif  ei  gwaed  hi.  A dy- 
wedodd  yr  lesu,  Pwy  yw  a gyfíyrddodd  â mi  ? Ac  a phawb  yn  gwadu, 
y dywedodd  Petr,  a’r  rhai  oedd  gydag  ef , 0 Feistr,  y mae  y bobloedd 
yn  dy  wasgu,  ac  yn  dy  flino ; ac  a ddywedi  di,  Pwy  yw  a gyflyrddodd 
â mi  ? A’r  lesu  a ddywedodd,  Khyw  un  a gyffyrddodd  á mi : canys 
mi  a wn  fyned  rhinwedd  aUan  o honof.  A phan  welodd  y wraig  nad 
oedd  hi  guddiedig,  hi  a ddaeth  dan  grynu,  ac  a syithiodd  ger  e 
fron  Ef,  ac  a fynegodd  iddo,  yn  ngwydd  yr  holl  bobl,  am  ba  achos 
y cyffyrddasai  hi  ag  Ef,  ac  fel  yr  iachasid  hi  yn  ebrwydd.  Yntau 
a ddywedodd  wrthi,  Cymmer  gyssur,  ferch  ; dy  ffydd  a’th  iachaodd  : 
dos  mewn  tangnefedd.” — Luc  viii.  43 — 48. 

y bennod  lion  yn  llwythog  o weithredoedd 
nerthol  yr  Arglwydd  lesu.  Y mae  yma  yn  dysgii 
a gweithredu,  ac  yn  profì  ei  hun  yn  gymmaint 
yn  y naill  a’r  llall.  Anfynych  y ceir  dynion  yn  gyfartal  yn 
eu  gweithredoedd  agydynt  yn  eu  geiriau, — byddy  weithred 
yn  gyfíredin  yn  llai  nâ’r  gair  ; nid  yn  gymmaint  am  fod  y 
weithred  yn  llai  nag  y dylai  fod,  ond  am  fod  y gair, — y 
siarad  yn  fwy.  Ond  ni  lefarodd  lesu  air  erioed  nad  oedd 


142 


FFYDD  YN  Ifil  GWAITH  DEUBLYG. 


jn  alluog  iV  attegu  â gweithred ; yr  un  peth  iddo  Ef  oedd 
gweithredu  a llefaru. 

Y mae  yma  bedair  gweithred  ryfeddol  yn  cael  eu  cofnodi, 
— tawelu’r  ’storm  (adn.  22 — 26) ; bwrw  allan  y lleng  o’r 
dyn  yn  ngwlad  Gadara  (adn.  26 — 87) ; iachau  y wraig  hon ; 
a chyfodi  merch  Jairus  (adn.  49 — 56)  ; ac  y mae  pob  un 
yn  dangos  gallu  y tu  hwnt  i feidroldeb.  Wrth  dawelu’n 
’storm,  profodd  ei  hun  yn  feistr  ar  elfenau  natur.  Mae  yn 
syndod  fod  y dysgyblion  mewn  ofn  a braw  tra  yr  oedd  lesu 
gyda  hwy  yn  y llong  ; er  ei  fod  yn  cysgu  ar  y pryd,  nid 
oedd  perygl  iddi  fyned  i’r  gwaelod  tra  fyddai  Ef  ar  y bwrdd. 
Tra  yr  oedd  lesu  yn  cysgu  yr  oedd  y ’storm  yn  effro,  ond 
pan  ddeffrödd  lesu  fe  gysgodd  y ’storm.  Ehuai  yr  elfenau 
fel  cenawon  llewod  am  ysglyfaeth,  ond  yr  oedd  gair  oddi- 
wrth  yr  lesu  fel  cyfodiad  haul,  yn  peri  iddynt  ymgasglu  a 
gorŵedd  yn  ei  llochesau. 

Gyda’r  dyn  o Gadara,  profodd  ei  hun  yn  feistr  ar  ddiafol. 
Dywedir  fod  yn  hwn  leng  o gythreuliaid.  Ehyfedd  gym- 
maint  fedr  dyn  ei  ddal  o ddrwg  neu  dda,  yr  hyn  ar  unwaith 
sydd  yn  profi  ei  fawredd.  Profodd  lesu  yn  feistr  arnynt 
oll ; digon  tebyg  fod  un  cythraul  yn  drech  nâ  lle  lleng  o 
ddynion,  ond  wele  yma  un  lesu  yn  drech  nâ  lleng  o gyth- 
reuliaid.  Gwell  ganddynt  letya  mewn  moch  nag  aros  yn 
ei  bresenoldeb  Ef. 

Yn  ei  berthynas  â merch  Jairus,  profodd  eihun  yn  feistr 
ar  angeu.  Nid  oes  hanes  i angeu  roddi  ei  bresenoldeb 
gymmaint  ag  unwaith  yn  yr  un  man  â’r  Arglwydd  lesu, 
nes  iddo  trwy  ei  ganiatad  ddyfod  iddo  ar  y groes.  Tu  cefn 
ac  yn  ei  absenoldeb  y byddai  yn  gwneyd  ei  waith  bob 
amser.  Yr  oedd  llawer  o ddaear  a lled  yr  lorddonen 


FFYDD  YN  EI  GWAITH  DEUBLYG. 


143 


rhyngddo  a lesu  pan  aeth  i Bethania  i fylchio  y teulu  a 
hoffai.  Byddai  yr  Arglwydd  lesu  yn  caniatau  i angeu  gael 
y blaen  anio  weithiau,  er  iddo  gael  mantais  i ddangos  ei 
awdurdod  arno,  a rhoddi  prawf  i ddynion  o adgyfodiad 
cyffredinol  y dydd  diweddaf,  trwy  ei  weithredu  ar  scale 
fach  yn  eu  gwydd  ar  y pryd.  Felly  yr  oedd  yn  yr  amgylch- 
iad  liwn.  Yr  oedd  Crist  yn  awr  ar  ei  ffordd  i dỳ  Jairus  i 
iachau  ei  ferch,  ond  rhwystrwyd  Ef  ar  ei  daith  gan  y wraig 
hon;  ac  yn  y cyfamser,  bu  y ferch  farw.  Ond  sylwi,  fe 
welir  fod  y testyn  yn  dygwydd  yn  nghanol  hanes  merch 
Jairus,  yr  hyn  a ddengys  mai  ar  ei  ffordd  tuag  yno  yr  oedd 
pan  ddaeth  i gyssylltiad  â’r  wraig  hon.  Cymhellir  sylw 
at 

Ffydd  yn  ei  gwaith  deublyg. 

Pe  gofynid  am  ddarnodiad  o ffydd,  dywedem  mai  dolen 
gydiol  ydyw,  yn  cyssylltu  dyn  â’i  drueni,  a’r  lesu  â’i 
dosturi  wrth  eu  gilydd.  Y mae  ynddi  allu,  nid  yn  unig  i 
ganfod  ei  gwrthddrych  o bell,  ond  hefyd  i ddifaY  pellder 
trwy  dynu  ei  phercbenog  i undeb  annattadol  ag  Ef. 

I.  Ffydd  yn  tynu  ei  pherchenog  at  Grist. 

Proíìr  yma  fod  yn  y wraig  hon  awydd  angerddol  i ad- 
feddiamiu  ei  hiechyd  ; yr  oedd  wedi  dyoddef  llawer,  a hyny 
oddiwrth  lawer,  gan  wario  ei  holl  eiddo  i’r  dyben  hwnw ; 
ond  yn  lle  gwella,  myned  waeth,  waeth  yr  oedd. 

Y mae  lle  i gasglu  fod  eiddo  y wraig  hon  yn  gryn  swm 
ar  y dechreu  ; hyn  yn  ddiau  sydd  yn  cyfrif  fod  cynnifer  o 
feddygon  yn  cynnyg  eu  gwasanaeth  iddi,  y rhai,  er  methu 
ei  gwella,  a godent  y doll  yn  bur  drwm  ar  ei  llogell.  Yr 
ydym  yn  barod  iawn  i ddyoddef  llawer,  a gwario  yr  holl 


141 


FFYDD  YN  EI  GWx\ITH  DEUBLYG, 


eiíido  a feddwn  er  mwyn  gwella,  ond  diílas  ydyw  gwneyd 
hyny  a metlm. 

Mae  rliyw  diiedd  mewn  dynion  i roddi  prawf  ar  bawb 
cyn  rlioddi  cynnyg  i’r  lesu  ; y cynnyg  diweddaf  y niae 
wedi  ei  gael  gan  íiloedd  o gleifion  ysbrydoi.  Nis  gallwn 
feio  ar  y wraig  hon  am  wneyd  hyny,  oblegyd  newydd 
ddechren  ar  y gwaith  hwn  yr  oedd  lesu  ; ychydig  o desti- 
monials  oedd  wedi  gael  fel  meddyg  cyríf  yr  adegyma.  Ond 
ceir  degau  o filoedd  yn  ein  gwlad,  yn  gwybod  nad  oes  neb 
ond  Efe  yn  alluog  i “ gw^bl  iachau  ” yr  enaid,  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  dyfeisio  pob  esgus  i beidio  dyfod  ato.  Cofia,  ddar- 
llenydd  anwyl,  nad  oes  gwell  hanes  i ti  na  myned  waeth, 
waeth,  nes  gwrthod  pawb  a’i  dderbyn  Ef. 

Mae  gwir  ffydd  yn  codi  ei  phercìienog  nwchlaw  amheu- 
aeth  am  y fendith  a geisir,  Nid  yn  fyrbwyll  a difeddwl 
yr  aeth  y WTaig  lion  at  y Ceidwad ; bu  yn  troi  y mater  yn 
bwyllog  a difrifol  yn  ei  meddwl  yn  flaenorol,  ac  yn  ymddy- 
ddan  á’i  chalon  yn  ei  gylch.  “ Canys  hi  a ddywedasai 
ynddi  ei  hun,  Os  caf  yn  unig  gyíîwrdd  â’i  wisg  Ef,  iach 
fyddaf.”  (Mat.  ix.  21.)  Nid  “ mi  fyddaf  yn  wmll  ; ” 
buasai  hyny  yn  ddwmyd  mawr  i un  oedd  yn  myned  yn 
waeth,  waeth,  ar  ol  pob  cynnyg,  ond  “ iach  fyddaf.’ 
Credai  fod  ihyw  awyrgylcli  yn  amgylchynu  yr  ymwmlydd 
dw'yíol,  yi-  hwm  a brofai  yn  iechyd  iddi  hi  ac  yn  angeu  i’w 
hafiechyiì.  Yr  oedd  nert]i  ei  fîydd  wmdi  ei  gwneyd  yn  fwy 
nâ  lianner  iach  cyn  iddi  gyfíwrdíì  ag  ymyl  ei  wdsg  Ef. 

Mae  ffydd  iaioii  yn  ymagweddu  i ryw  ffurf  weithredol 
hoh  amser.  Nid  }wv  fíydd  oleuedig*  yn  terfynu  mewn 
crediniaeth,  ond  cynuyrclia  j^hiyàgwneyd  yn ei pherchenog. 


FFYDD  YN  ET  GWAITH  DEUBLYG. 


145 


Os  iia  wêl  waith, y maejyiicìdi  allu i greu  gwaith.  Mae y wraig 
hon  wedi  dyfod  i deimlo  fo  1 galwnd  am  iddi  osod  ei  ífydd 
mewn  ymarferiad  er  adfeddiamm  ei  hiechyd.  Dywedodd 
ynddi  ei  hun,  ‘‘  Mae  eisieu  cerdded  at  y Meddyg  ; rhaid  i 
mi  wneyd  hyny  gan  ei  fod  yu  fy  ngallu.  Bydd  galwad  am 
ymwthio  ato  trwy  y dorf  er  dyfod  o hyd  iddo,  ac  wedi 
hyny  gyffwrdd  ag  yniyl  ei  wisg  Ef  ; gweithredoedd  yw  y 
rhai  hyn  sydd  yn  disgyn  i fy  rhan  i ‘‘  Ffydd  heb  weith- 
redoedd,  marw  yw.”  Mae  ffydd  yn  yr  enaid  fel  enaid 
mewn  corff,  neu  ager  mewn  peiriant,  yn  allu  ynddo 
i’w  symmud  yn  nghyfeiriad  gweithredoedd.  “ Credais, 
am  hyny  y lieferais.”  Mae  edifeirwch,  ufudd-dod,  &c.,  yn 
ffrwythau  plygiedig  ar  gangenau  pren  ffydd.  Ffydd  sydd 
yn  rhoddi  bodolaeth  i weithredoedd,  a gweithredoedd  sydd 
yn  proíì  bodolaeth  ffydd. 

Nid  yiJü  ffydd  yîi  rlioddi  gorpJiwysdra  Vw  pìierclienog 
nes  dyfod  o ìiyd  Vr  lesu  ei  ìiun,  Gwna  ddefnydd  o bob 
cyíieusdra  yn  unig  i’r  dyben  iinplyg  hwn,  “Ewyllysio 
gwelei  yr  lesu  ” Lle  bynag  y cyfarfyddir  â hi,  yn  moddion 
gras,  uwchben  gair  Duw,  &c.,  gellir  dweyd  wrthi  fel  y 
dywedodd  yr  angel  hwnw  wrth  y gwragedd,  “ Canys  mi  a 
wn  mai  ceisio  yr  ydych  yr  lesu,  yr  hwii  a groeshoeliwyd.” 
Dichon  y bydd  lluaws  o rwystrau  ar  ei  ffordd  ; y mae 
ganddi  Iwybrau  anhj^gyrch  i’w  teithio  yn  fynych  cyn 
cyrhaedd  ei  nôd,  ond  er  dim  ni  thiy  yn  ol.  Gwna  ddefnydd 
o’r  dwylaw,  y traed,  a’r  tafod  cyn  rlioddi  fyny.  Os  dygwydd 
i’r  dyrfa  ddideimlad  geryddu,  a cheisio  ganddi  dewi  fel 
gydah*  deillion  ar  íin  y ffbrdd,  ni  bydd  hyny  ond  ìielp  iddi 
“ lefain  yn  fwy  o lawer.”  Os  dygwydd  fod  tyrfa  wedi 
crowdio  0 gwinpas  drws  y tỳ  lle  bydi  yr  lesu  yn  pregethu, 


146 


FFYDD  YN  EI  GWAITH  DEUBLYG. 


fel  yn  lianes  y claf  o’r  parlys,  fe  wna  ífydd  ddringo  i ben  y 
y tỳ  a didoi  y tô  ; neu,  os  byddy  dorf  morfawr  nes  gwasgu, 
fe  wthia  ffydd  ei  ftbrdd  trwyddi,  a myn  gyffwrdd  ag  ymyl 
gwisg  y Ceidwad.  Diau  fod  lluaws  o rwystrau  rliwng  ein 
gwrandawyr  a Mab  Duw,  ond  ffydd  o faint  y gronyn 
mwstard  hwnw,  a’u  symmudent  oll  oddiar  y ffordd.  Y mae 
ffydd  o’r  iawn  ryw  naill  ai  yn  symmud  y rhwystrau  neu  yn 
cynnorthwyo  ei  pherchenog  i dori  trwyddynt.  Cyffwrdd 
ag  ymyl  gwisg  y Ceidwad  oedd  dymuniad  y wraig  hon,  a 
hyny  a wnaeth  pan  gafodd  y cyfle  ; a chan  mai  y Dyn  a’r 
Dnwdod  ynddo’n  trigo  oedd  yn  byw  yn  y wisg  ar  y pryd, 
yr  oedd  hyny  yn  ddigon  ; daeth  iechyd  iddi  hi  trwy  gyfrwng 
y cyffyrddiad  ffyddiog. 

II.  Ffydd  yn  tynií  i’w  pheechenog  oddiwrth  Grist. 
Darfu  i gyssylltiad  y wraig  hon  â’r  lesu  effeithio  cyfnewidiad 
uniongyrchol  ynddi, — “ Ac  yn  y fan  y safodd  diferlif  ei 
gwaed  hi.”  Teimlodd  ei  chyfansoddiad  yn  sadio  trwyddo 
oll.  Ond,  nid  cynt  y teimlodd  hi  nag  y teimlodd  lesu, — 
“ A dywedodd  yr  lesu,  Pwy  yw  a gyffyrddodd  â mi  ? ” Byr 
iawn  yw  yr  amser  sydd  yn  cyfryngu  rhwng  gwaith  lesu  yn 
rhoddi  a gwaith  y pechadur  yn  derbyn,  Nid  cynt  yr  egyr 
ei  law  mewn  rhagluniaeth  nag  y diwellir  pob  peth  byw  â 
daioni.  Yr  oedd  y canwriad  yn  credu  hyn, — “ Dywed  y 
gair  a iach  fydd  fy  ngwas.” 

Nid  er  ei  fwyn  ei  Imn  y gofynodd  yr  lesu  y cwestiwn 
hwn,  ond  er  mwyn  ereill.  Ceir  rhai  yn  gwadu  ei  Dduwdod 
am  iddo  ofyn,  “Pwy?”  Nid  yw  yn  hyn  ond  gwneyd  yr 
hyn  a wnaeth  ei  Dad  o’i  flaen.  “ Adda,  pa  le  yr  wyt  ti  ? ’* 
“ Cain,  y mae  Abel  dy  frawd  ? ” Eu  deffro  i iawn  synied 


FFYDD  YN  EI  GWAITH  DEUBLYG. 


147 


eu  cyflwr  oedd  yr  amcan.  Yr  oedd  lesu  yn  arfer  gofyn  fel 
liyn,  “ Pa  le  y dodasoch  ef  ? ” am  Lazarus  ; ‘‘  Pwy  y mae 
dynion  yn  dywedyd  fy  mod  i ? ” Nid  er  ei  fwyn  ei  hun, 
ond  yn 

(1.)  Er  mwyn  y wraig,  Yr  oedd  lesu  am  roddi  chwaneg 
iddi  nag  oedd  wedi  gael, — cyssur  a thangnefedd  meddwl. 
Pe  cawsai  ddianc  fel  yr  oedd,  rhyw  fendith  hannerog  fuasai 
ganddi.  Pa  mor  afiach  bynag  yr  oedd  yn  ei  choríî,  yr  oedd 
yn  fwy  felly  yn  ei  henaid  ; ac  yr  oedd  yr  lesu  am  ei  chael 
i*r  golwg  er  mwyn  ei  gwneyd  yn  holliach,  goríî  ac  enaid. 
Eisieu  parhaus  sydd  ar  ddyn,  ac  eisieu  parhaus  sydd  ar 
lesu. 

“ Mawr  eisieu  cael  sydd  arnaf  fi, 

Ac  eisieu  rhoi  ar  lesu  sy’.” 

Amcan  mawr  yr  efengyl  yw  cael  y ddau  barti  hyn  i undeb 
ffydd  â’u  gilydd. 

(2.)  Er  mwyn  y dyrfa,  Diau  fod  lluaws  yn  bresenol  yn 
yr  un  cyflwr  ysbrydol  â hithau,  ac  yr  oedd  angen  am  ei 
chyffes  hi  er  cyfeirio  eu  meddwl  at  y meddyg  anffaeledig. 
Cofiwn  ninnau,  grefyddwyr,  fod  lluaws  a eneidiau  afiach  yn 
yr  un  gymmydogaeth  â ni ; gofalwn  fynegu  rhinweddau  yr 
hwn  a’n  galwodd.  Mae  y pa  faint  a wnaeth  yr  Arglwydd 
erom  yn  ddigon  o destyn  i ddweyd  arno  am  byth. 

Barnodd  Pedr  iddo  gael  hyd  i’r  atebiad, — ‘‘  Y mae  y 
bobloedd  yn  dy  wasgu  ac  yn  dy  flino.”  Tybiodd  ef  yn  ei 
ddull  brysiog,  ond  hollol  gysson  â’i  dymher,  mai  cwestiwn 
hawdd  iawn  ei  ateb  dan  yr  amgylchiadau  oedd  hwn  ; ond 
fel  llawer  tro  arall,  fe  fethodd.  “ A’r  lesu  a ddywedodd, 
Rhyw  un  a gyffyrddodd  â mi.”  ‘ Nid  pwy  sydd  yn  gwasgu 
ofynais,  ond  pwy  a gyffyrddodd  â mi  ? Y mae  yma  lawer 


148 


FFYDD  YN  EI  GWAITH  DEUBLYG. 


yn  gwasgu,  ond  un  sydd  wedi  cyíîwrdd  : nid  wyf  yn  teimlo 
dim  oddiwrth  y gwasgu,  ond  mae  y cyffwrdd  wedi  effeithio 
arnaf, — ‘ Canys  mi  a wn  fyned  rhinwedd  allan  o honof.’  ” 
(Adn.  46.  ) Ehywbeth  “ o hono  ydyw  trugaredd  ; oddi- 
wrtho  y mae  harn  a chyfiawnder  yn  myned, — cleddyf, 
newyn,  haint,  &c.,  oddiwrtho.  Nid  oes  lle  hr  pethau  hyn 
ynddo,  ohlegyd  ei  fod  yn  '^llawn  gras  a gwirionedd.’’ 
Teimlodd  y wraig  mai  ati  hi  yr  oedd  lesu  yn  cyfeirio.  “ A 
phan  welodd  y wraig  nad  oedd  hi  guddiedig,  hi  a ddaeth 
dan  grynu,  ac  a syrthiodd  ger  ei  fron  Ef,'’  &c.  (Adn.  47.) 
Yr  oedd  ei  chryndod  yn  cyfodi  oddiar  ddiffyg  adnabyddiaeth 
drwyadl  o’r  lesu  ; ofnai  iddo  ddwyn  charge  yn  ei  herbyn. 
Yr  oedd  ei  ffydd  yn  gref  yn  ei  allu,  ond  nid  mor  gref  yn  ei 
ewyllys.  Dichon  nad  oedd  yn  gyfarwydd  â’r  geiriau  hyny, 
‘‘  Corsen  ysig  nis  tỳr,  a llîn  yn  mygu  nis  diffydd.”  Y mae 
y gair  nesaf  a lefarodd  Cristyn  atal  y cryndod.  “ Cymmer 
gyssur  ferch  : “ os  wyt  ti  yn  well,  nid  wyf  fi  yn  ddim 

gwaeth,^’ &c.  Dyma  enw  newydd  iddi  yn  y fargen  ; gwraig 
ydoedd  yn  nechreu  yr  hanes,  ond  yn  awr  ‘•merch.^’  Mae 
gras  Duw  yn  gwneyd  (iynion  yn  feibion  ac  yn  ferched  iddo. 
“ Cynnifer  ag  a’i  derbyniasant  Ef,  Efe  a roddes  iddynt  aUu 
i fod  yn  feibion  i Dduw,  sef  i'r  sawl  a gredant  yn  ei  enw  Ef.” 
(loan  i.  12.) 

“ Dy  ffydd  a’th  iachaodd.”  Gwaith  lesu  a’i  bobl  ydyw 
canmol  eu  gilydd.  ‘‘  Ei  wisg  Ef/’  meddai  hi ; “ Ei  ffydd 
hi,”  meddai  Efe.  Priodolai  hi  yr  oll  iddo  Ef,  wele  yntau 
yma  yn  talu  y compliment  yn  ol, — “ dy  ffydd.”  Mae  y 
ddau  yn  iawn,  oblegyd  y mae  ffydd  o du  dyn  mor  hanfodol 
i iachawdwriaeth  ag  ydyw  cyfoeth  a gras  yn  Nuw.  “ Eithr 
y neb  ni  chredo  a gondemnir,”  &c. 


PIIEGETH  XV. 


CEIST  YN  WEDDUS  AECH-OFFEIEIAD. 

“ Canys  y cyfryw  Arch-offeiriad  santaidd,  diddrwg,  dihalog,  didoledig 
oddiwrth  bechaduriaid,  ac  wedi  ei  wneuthur  yn  uwch  nâ’r  nefoedd, 
oedd  weddus  i ni.” — Heb.  vii.  26. 

MAE  holl  waitli  cyfryngol  yr  Arglwydd  lesu  yii  cael 
ei  gyílawni  ganddo  mewn  un  o dri  cymmeriad 
swyddol, — Brenin,  Prophwyd,  Ofí'eiriad. 

Yn  nghyflawniad  y gwahanol  swyddau  hyn,  byddai  yn 
gweithredu  tuag  at  wahanol  bleidiau  ; yn  y cymmeriad  o 
Frenin  a Phroíîwyd  ymwneyd  â dynion  dros  Dduw  y mae, 
— llywodraethu  trwy  y naill,  a dysgu  trwy  y llall.  Ond 
gwrthddrych  uniongyrchol  ei  swydd  otfeiriadol  ydyw  ei 
Dad, — gwasanaethu  dros  ddynion  yn  y pethau  sydd  tuag 
at  Dduw. 

Yr  oedd  y swydd  ofíeiriadol  yn  ymranu  i ddau  waith, — 
aberthu  ac  eiriol.  Cyflawnid  y ddau  waith  gan  bersonau 
gwahanol,  mewn  lleoedd  gwahanol,  ac  ar  adegau  gwahanoL 
Yr  otfeiriad  fyddai  yn  aberthu,  a hyny  o’r  tu  allan  i’r 
cyssegr  ; yr  arch-otfeiriad  fyddai  yn  cymmodi,  a hynyy;z  y 
cyssegr.  Yr  otfeiriad  fyddai  yn  gweithredu  gyntaf.  Gan 
na  feiddiai  yr  arch-otfeiriad  fyned  Lr  cyssegr  heb  waed,  yr 


150 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


oedd  gwasanaeth  yr  offeiriad  yn  aberthiad  yr  anifail  yn 
angenrheidiol  er  rhoddi  cymhwysder  iddo.  Yr  oedd  y ddwy 
swydd  hyn  yn  cydgyfarfod  yn  yr  Arglwydd  lesu ; y mae  y 
naill  wedi  ei  chyflawni  o’r  tu  allan  i’r  cyssegr  yn  ei  waith 
yn  aberthu  ei  hun  dros  bechodau,  a’r  llall  yn  cael  ei  chyf- 
lawni  ganddo  yn  y cyssegr  nid  o waith  llaw.  0 ran  amser 
ni  bu  yn  hir  yn  y swydd  offeiriadol,  ond  fel  Arch-offeiriad 
y mae  yn  byw  bob  amser  i eiriol.  Yr  oedd  yr  aberthu  dan 
y gyfraith  yn  cymmeryd  mwy  o amser  nâ’r  eiriol  ; yr  oedd 
un  diwrnod  o eiriol  yn  ddigon  i ddihysbyddu  holl  werth  yr 
ebyrth  a offrymid.  “ Eithr  hwn  (Crist),  wedi  offrymu  un 
aberth  dros  bechodau,  yn  dragywydd  a eisteddodd  ar  dde- 
heulaw  Duw.”  (Pen.  x.  12.)  Yr  oedd  y byr  waith  a 
wnaeth  lesu  arno  ei  hun  ar  y groes  yn  ddigon  mawr  ac 
effeithiol  i roddi  gwaith  eiriol  iddo  ei  hun  tra  pery  dyddiau 
y ddaear. 

Pwnc  yr  awdwr  yn  y bennod  ydywdangos  cyfaddasrwydd 
Crist  fel  Arch-offeiriad.  Noda  amryw  bethau  i broíì  hyny, 
— wedi  ei  gymmeryd  o blith  dynion, — wedi  ei  ddwyfol  ap- 
pwyntio  i’r  swydd, — cael  dyfodiad  agosach  at,  a dylanwad 
mwy  gyda’r  Tad, — dyfod  oddiwrth  y Tad,  a myned  yn  ol 
drachefn  ato,  &c. 

Yn  y testyn,  sylwa  ar  nodweddion  moesol  ei  gymmeriad, 
pa  rai  sydd  yn  ei  ddyrdiafu  yn  rhyfeddol  uwchlaw  pawb  fu 
yn  gwisgo  yr  enw,  ac  yn  troi  yn  y swydd  o’i  flaen.  “ Yn 
santaidd,  diddrwg,”  &c.  Yr  oedd  dau  annghyfaddasder 
amlwg  yn  yr  Arch-offeiriaid  luddewig  i barhau  yn  eu  swydd, 
— yr  oeddynt  yn  bechadurus  ac  yn  farwol  fel  dynion  ereill ; 
ond  yr  Arglwydd  lesu  yn  ddibechod,  ac  yn  anfarwol, — •*  Yn 
byw  bob  amser  i eiriol  dros  droseddwyr,”  &c. 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


151 


Crist  yn  weddus  Arch-offeiriad  gaiff  ein  sylw. 
“ Oedd  weddus  i ni.’' 

Dylem  gofio  bob  amser  mai  bendithion  \ ni  ydyw  holl 
ragorl'reintiau  yr  efengyl.  Cenadwri  yr  angel  oedd,  “ Gan- 
wyd  i chwi  heddyw  Geidwad  yn  ninas  Dafydd,  yr  hwn  yw 
Crist  yr  Arglwydd.”  Cwyn  ddolefus  yr  ysbrydion  aflan 
ydoedd,  “ Beth  sydd  i ni  a wnelom  â thi,  a ddaethost  ti 
i’n  poeni  ni?  ” Y mae  yn  elyn  i gythreuliaid,  yn  gyfaill  i 
angylion,  ac  yn  Geidwad  i ddynion.  ‘‘Emanael,  Duw 
gyda  ni.^^  Yn  “ weddus  i ni”  yn 

1.  Ar  gyfrif  yr  hyn  oedd.  Diamheu  fod  y geiriau 
“ santaidd,”  &c.,  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  oedd  Crist  pan  yn  y 
byd  hwn  ; oblegyd  nid  yw  yn  rhinwedd  bod  yn  ‘ santaidd ' 
pryd  na  byddo  aflendid  o fewn  cyrhaedd.  Byw  yn  lân 
mewn  byd  aflan  sydd  gamp,  a bod  yn  ddidoledig  oddiwrth 
bechaduriaid  tra  yn  byw  yn  eu  canol  ydyw  yr  orchest.  Y 
mae  y cymhellion  i santeiddrwydd  a roddir  mor  fynych  yn 
y gair  dwyfol  yn  brawf  fod  galwad  i ddyn  fod  ar  ei  oreu  yn 
y byd  hwn  ; ond  am  yr  Arglwydd  lesu,  yr  oedd  Ef  yr  hyn 
y dywedir  ei  fod  pan  yn  y byd  hwn,  “ santaidd,'’  &c  Yr 
oedd  felly  mewn  ystyr  na  fu  neb  o’i  flaen  nac  ar  ei  ol. 

“ Santaiddy  Dynoda  hyn  ei  deimlad  at  ei  Dad,  a^i 
ymddygiad  tuag  ato  ; yr  oedd  yn  wreiddiol  a hanfodol  sant- 
aidd.  Gwneyd  y goreu  o bethau  fel  yr  oeddynt  oedd  Duw 
dan  yr  hen  drefniant.  Nid  dim  ag  oedd  yn  yr  ebyrth,  y 
deml,  yr  oífeiriaid,  &c.,  oedd  yn  rhoddi  santeiddrwydd 
iddynt ; yr  oedd  eu  santeiddrwydd  hwy  yn  cyfodi  oddiar 
waitli  Duw  yn  eu  neillduo  i ddybenion  santaidd.  Yr  oedd 
y deml  yn  fwy  cyssegredig  nag  unrhyw  adeilad  arall,  am 


152 


CRIST  YN  WEDDCS  ARCH-OFFEIRIAD. 


fod  Duw  wedi  ei  osod  arni, — yr  oedd  y naill  anitail  yu 
lanacli  ná’r  llall,  ani  fod  Duw  yn  ei  ddewis  i’w  wasanaetli, 
— yr  oedd  santeiddrwydd  teulu  Aarou  yn  cyfodi  oddiar 
benarglwyddiaeth  y Jehofa  yn  ei  neillduo  i waith  y cyssegr  ; 
ond  am  Grist,  yr  oedd  yn  santaidd  yn  annibynol  ar  ei 
osodiad, — dyma  ei  gymineriad  erioed  a byth. 

Yr  oedd  yr  ofí’eiriad  luddewig  yn  santaidd  am  ei  fod  yn 
y swydd, — santeiddrwydd  seremoniol  ydoedd  ; ond  y mae 
Crist  yn  y swydd  am  ei  fod  yn  santaidd.  Ehywbeth 
roddid  at  yr  ofí’eiriad  luddewig  a gyfansoddai  ei  santeidd- 
rwydd,  ond  cyfodai  santeiddrwydd  Crist  o’r  hyn  ydoedd 
ynddo  ei  hun.  Pan  golJai  yr  offeiriad  luddewig  ei  swydd, 
collai  ei  santeiddrwydd  yr  un  adeg  ; ond  pe  byddai  y fatli 
beth  yn  bod  rywdro  ag  i Grist  golli  ei  swydd,  yr  hyn  na 
chymmer  le,  arosai  ei  gymmeriad  yr  un  fathyn  dragywydch 
Mae  y paentiwr  yn  fedrus  iawn  i ddynwared  sylweddau  ; 
gall  roddi  lliw  derw  ar  bren  ffawydd,  &c.  Ehyw  baentio 
pethau  oedd  Duw  dan  y trefniant  seremonîol ; paent  o 
santeiddrwydd  oedd  ar  y deml,  yr  offeiriaid,  yr  ebyrth,  &c. 
Gwisg  ydoedd  a wisgwyd  allan.  Yn  y ffug-flodeuyn,  can- 
fyddir  mai  II aw  celfyddyd  fu  yn  gosod  y lliwiau  arno,  a 
gellir  dileu  y naill  heb  ddinystrio  y llall;  ond  yn  mlodau 
yr  ardd  y mae  y ddau  yn  annattodol  ; mae  y prydferthwch 
aml-liwiog,  nid  arno  yn  unig,  ond  ynddo  a thrwyddo,  ac  mor 
hanfodol  â bywyd  i’w  fodolaeth;  felly  santeiddrwydd  yr 
Arglwydd  lesu,  hanfod  ei  fodolaeth  ydyw.  Trwy  gyfrifíad  y 
daethyn  bech-aberth.  “ Ehoddwyd  pla  arno  Ef  am  gam- 
wedd  fy  mhobl/’  “ Efe  a wnaethpwyd  yn  felldith  drosom 
ni.”  “ Efe  a ddug  ein  pechodau  ni,”  &c.  Gwelir  mai  yn  ei 
berthynas  á ni  y daeth  yr  enwau  hyn  yn  deitlau  iddo  ; a 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


153 


clian  iddo  Ef  wisgo  ein  teitlan  ni,  cawn  ninnau  wisgo  ei 
deitlau  Ef.  “Os  plant,  etifeddion  liefyd,  sef  etifeddion  i 
Dduw,  a chyd-etifeddion  â Christ.”  Fe’n  gwneir  yn  “ fren- 
inoedd  ac  offeiriaid  i Dduw  a’i  Dad  Ef,”  &c. 

Diddrwg . Golyga  y gair  hwn  ddiniweidrwydd  cymmer- 
iad.  Ni  fu  ac  ni  ddaw  neb  tra  yn  y byd  hwn  i fod  yn 
ddiddrwg  yn  yr . un  ystyr  â lesu.  Nid  oedd  tuedd  ddrwg 
ynddo,  ac  ni  wyddai  am  eiliad  beth  oedd  lletya  meddyliau 
llygredig  yn  ei  fynwes.  Holl  rym  temtasiynau  iddo  Ef 
oedd  peri  iddo  ddyoddef;  ni  wnaethant  iddo  bechu.  Er 
cael  ei  arwain  i’r  anialwch,  ei  demtio  gan  yr  un  drwg,  ei 
gyhuddo  ar  gam,  ei  hoelio  wrth  bren,  &c.,  daliodd  yn  ddi- 
ddrwg  trwy  y cyfan.  Ni  chafodd  neb  esiampl  ddrwg  ganddo, 
yr  un  gair  ysgafn  a llygredig  o’i  enau,  nâ’r  arwyddion  lleiaf 
0 anmhuredd  mewnol.  “ Y cyfiawn  hwnw,”  meddai 
Ananias.  “ Dim  bai  yn  y dyn  hwn,”  meddai  Pilat.  “ Ni 
lefarodd  dyn  erioed  fel  y dyn  hwn,”  meddai  swyddogion  y 
Phariseaid.  “ Yn  wir  mab  Duw  oedd  y dynhwn,”  meddai 
y Canwriad.  Dygai  pawb  ag  oedd  mewn  mantais  i farnu, 
dystiolaeth  unllais  i’w  burdeb  a’i  santeiddrwydd.  Dangos- 
odd  y Tad  hefyd  trwy  dystiolaethau  eglur  bod  ei  Fab  yn 
ffyddlonach  iddo  nâ  neb  arall.  Canodd  angylion  ar  ei 
enedigaeth,  disgynodd  yr  Ysbryd  arno  yn  ei  fedyddiad,  daeth 
llef  gymmeradwyol  iddo  oddiwrth  y mawr  ragorol  ogoniant 
yn  y mynydd ; ac  ar  ol  gorphen  ei  lafur  a’i  loes,  daeth  cer- 
byd  angylaidd  i’w  gyrchu  tua  chartref. 

Dihalog  a didoledig  oddiwrth  bechaduriaid.''  Golyga 
hyn  ryddhad  oddiwrth  ddylanwad  pob  drygioni  trwy  gyff- 
yrddiad  ag  ereill.  Y mae  yma  gyfeiriad  at  santeiddrwydd 
seremoniol  yr  offeiriaid,  yr  hwn  a’u  gorfodai  i gadw  yn 

K 


154 


CEIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


mhell  oddiwrth  aflendid  seremonîol,  megys  y gwahanglwyf, 
cyrff  meirw,  &c.  Ond  er  fod  y wlad  yn  llawn  clefydau  o 
bob  math,  gelynion  o bob  rhyw,  a phechodau  o bob  desgrif- 
iad,  cadwodd  lesu  ei  wisgoedd  yn  lân  yn  nghanol  yr  oll  o 
honynt.  Cyffyrddai  â’r  cleifion,  siaradai  â chythreuliaid,  a 
gorchymmynai  i angeu  ddychwelyd  ei  ysglyfaeth.  Gwnaeth 
y byd  yn  well  heb  wneyd  ei  hun  yn  waeth.  Yn  ngwaith 
pylor  [powder  worksP)  Glynnedd,  o fewn  llai  nâ  dwy  flynedd 
yn  ol,  cymmerodd  gwisg  un  o’r  gweithwyr  dân  yn  y lodge 
ar  adeg  ciniaw,  ac  er  fod  cyfeillion  calon  iddo  gerllaw,  ni 
feiddient  fyned  yn  agos  ato  i ddiffodd  y tân,  amfod  eu  dillad 
yn  orchuddiedig  gan  Iwch  y pylor.  Gwaedai  eu  calon  wrth 
orfod  edrych  ar  y truan  yn  llosgi  i farwolaeth,  a hwythau 
mewn  cyflwr  annghyfaddas  i weini  cymhorth  iddo.  Byd  ar 
dán  oedd  hwn  pan  ymwelodd  yr  Arglwydd  lesu  ag  ef,  ac 
nid  oedd  neb  fedrai  waredu  ei  frawd  ; yr  oedd  holl  elfenau 
llosgnwyon  llygredigaeth  yn  ennynu  ei  gyfansoddiad 
moesol.  “ Pawb  a bechasant  ac  ydynt  yn  ol  am  ogoniant 
Duw.”  Ond  gan  fod  Mab  Duw  yn  rhydd  oddiwrth  yr  elfen- 
au  dinystriol,  cyn  myned  o hono,  cipiodd  filoedd  o ben- 
tewynion  o’r  gyneuedig  dân.  Glanhaodd  gyrff,  glanhaodd 
eneidiau,  glanhaodd  y deml,  glanhaodd  y wlad  a’r  byd  o’r 
bron  ; ac  er  newid  ei  safle — y gogoniant  am  y gwarth — yr 
un  ydyw  ei  waith  hyd  heddyw,  a phenderfyna  barhau 
wrtho  nes  cael  tyrfa  nas  gall  neb  ei  rhifo  i’w  foli  byth  heb 
gymmaint  a sawyr  y tân  arnynt.  Ei  waed  Ef  sydd  yn  di- 
ffodd  y tân,  ac  yn  gwella  briwiau  y pentewynion.  Crist  yn 
weddus  yn 

II.  Ar  gyfrif  yr  hyn  ydyw.  “ Yn  uwchnâ’r  nefoedd.” 

Nid  yn  y nefoedd  y m-ae  gorsedd  Mab  Duw,  ond  y nefoedd 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


155 


ydyw.  Y nef  yw  fy  ngorseddfainc.”  ‘‘  Uwch  nâ’r  nef- 
oedd.”  Mae  dau  eithafion  cyferbyniol  yn  cael  eu  harfer 
am  Grist  na  chrybwyllir  am  neb  arall.  Un  ydyw  hwn, 
‘‘uwch  nâ’r  nefoedd y llall  ydyw,  ‘‘parthau  isaf  y 
ddaear.”  Pan  adawodd  y nef,  ni  arosodd  nes  myned  yn 
is  nâ  phawb,  “ parthau  isaf  y ddaear.”  Pan  adawodd  y 
ddaear,  ni  orphwysodd  nes  myned  yn  uwch  nâ  phawb, 
‘‘  goruwch  yr  holl  nefoedd.”  Bu  ei  ddisgyniad  i’r  parthau 
isaf  yn  gymhorth  i’w  esgyniad  i’r  parthau  uchaf.  ‘‘  Yr  hwn 
a ddisgynodd  yw  yr  hwn  hefyd  a esgynodd.”  Yn  y gwael- 
odion  y cafodd  nerth  i esgyn  i ddeheulaw  y mawredd  yn  y 
goruwchleoedd. 

Mae  y gair  “nefoedd”  yn  y testyn  yn  myned  am  bres- 
wylwyr  dedwydd  y byd  arall.  Ceir  y nefoedd  a’r  ddaear 
weithiau  yn  golygu  eu  trigolion.  “ Cân  di  nefoedd,  a gor- 
foledda  di  ddaear.”  Y meddwl,  gan  hyny  ydyw,  fod  Crist 
yn  uwch  nâ  phawb  o ran  safle.  Y mae  yno  lawer  yn  uchel, 
thronau,  arglwyddiaethau,  tywysogaethau,  &c. ; ond  rhaid 
i’r  lesu  edrych  tuag  i lawr  i ganfod  yr  uchaf  o honynt ; at 
ei  draed  y plygant,  ac  wrth  ei  draed  y bwriant  eu  coronau. 
Ar  ryw  olwg  y mae  yn  syndod  ei  fod  yn  weddus  i ni  ac 
yntau  mor  uchel,  oblegyd  y mae  uchder  safleoedd  fel  rheol 
yn  pellhau  dynion  oddiwrth  eu  gilydd.  ^Nid  felly  y Ceid- 
wad  ; lle  bynag  y mae  Efe,  mae  y natur  ddynol  yn  yr  un 
man,  ac  y mae  hono  yn  peri  iddo  gofio  fod  brodyr  iddo  arol 
yn  ngwlad  y cystudd  mawr  yn  dysgwyl  ei  gydymdeimlad. 
Er  fod  Moses  yn  uwch  nâ’r  genedl,  parai  ei  berthynas  â hi 
iddo  fyned  at  Dduw  yn  fynych  ar  ei  rhan  ; ni  ddarfu  i’r 
driniaeth  chwerw  a gafodd  Joseph,  na’i  ddyrchafiad  i’r  ail 
gerbyd  yn  yr  Aifft,  beri  iddo  annghofio  ei  frodyr  yn  Ngha- 


156 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


naan,  ond  profodd  iddynt  yn  mhen  yr  ugain  mlynedd  fod  y 
bertliynas  mewn  grym,  ac  yn  dal  ei  thir.  Yr  ydym  yn 
llawenhau  wrth  feddwl  mai  un  o’n  teulu  ni  sydd  yn  llenwi 
y sedd  uchaf  yn  y drydedd  nef,  a bod  ein  hachos  ni  dan 
sylw  ganddo. 

Bu  raid  i Fesur  Claddu  Osborne  Morgan  basio  trwy  ddau 
Dŷ  y Senedd  cyn  dyfod  yn  ddeddf ; ond  pan  fyddo  pechadur 
yn  deisebu  ar  fesur  claddu  beiau  i harliament  y drydedd 
nef,  y mae  yn  pasio  y tŷ  uchaf  yn  unfrydol  ar  y cynnyg 
cyntaf.  Cleddir  y pechodau,  maddeuir  y beiau,  annghoíìr  yr 
anwireddau,  cyfiawnheir  y pechadur,  &c.  A’r  hyn  syddyn 
fwy  gogoneddus  ydyw,  y gwneir  yr  oll  ar  unwaith. 

Y mae  Crist  yn  meddiannu  ei  safle  bresenol  ar  ei  draul  ei 
hun.  “ 0 herwydd  paham  Duw  a’i  tra  dyrchafodd  yntau.” 
Yr  oedd  ei  waith  yn  darostwng  ei  hun  yn  rheswm  gan  ei 
Dad  dros  ei  ddyrchafu.  Y mae  yn  awr  yn  alluog  i osod  ei 
law  ar  y ddwyblaid  heb  ddigio  y naill  na  niweidio  y llall, 
a’u  dwyn  i gymmod  a hedd  â’u  gilydd.  Trwy  arogidarth 
peraidd  ei  aberth  Ef  yr  esgyn  gweddîau  at  Dduw,  ac  y 
disgyn  trugaredd  oddiwrtho.  Beth  bynag  ofynir  i’r  Tad 
yn  ei  enw,  Efe  a’i  rhydd.  Yn  amser  y rhyfel  fawr  liiwng 
Pompii  a Caesar,  crybwyllir  am  gweryl  teuluaidd,  yr  hwn  a 
derfynodd  mewn  ymraniad.  Yn  mhen  blynyddoedd  codwyd 
un  o’r  brodyr  i’r  fainc  farnol.  Ehywdro,  arweinid  hen  wr 
crymedig  a phenwyn  ger  ei  fron  i sefyil  ei  brawf  aiîì  fywyd. 
Yn  ei  syndod  a’i  dosturi  gwnaeth  ymholiad  pwy  ydoedd,  ac 
nid  hir  y bu  cyn  cael  ar  ddeall  mai  ei  dad  ei  hun  ydoedd. 
Gohiriodd  y prawf,  ac  aeth  ar  unwaith  at  y brenin,  a dy- 
wedodd,  “ Gad  i’r  hyn  a wnes  i drosot  yn  y rhyfel  á Pompii 
fod  yn  iawn  am  fywyd  fy  nhad.”  Ehyddhawyd  yr  hen  wr 


CRIST  YN  WEDDUS  ARCH-OFFEIRIAD. 


157 


ar  unwaitli,  a bu  llawenydd  mawr.  Y mae  gan  y pechadur 
euog  berthynas  ar  fainc  y llywodraeth.  Parhâ  i eiriol, 

“ Gan  ddywedyd,  0 ! fy  Nhad, 

Gwel  fy  nwylaw  a fy  nhraed, 

Mi  a’u  prynais,  0 ! gad  iddynt  fyw.” 

Llefwn  am  adnabod  y berthynas  mewn  dydd  o ras. 
Amen  ! 


PEEGETH  XVI. 


lESU  GEIST  OT  LE. 

“ Wele,  yr  wyf  yn  sefyll  wrth  y drws,  ac  yn  curo : os  clyw  neb  fy  llais 
i,  ac  agoryd  y drws,  mi  a ddeuaf  i mewn  ato  ef,  ac  a swperaf  gydag 
ef,  ac  yntau  gyda  minnau.” — Dat.  iii.  20. 

GLWYS  Laodicea  oedd  y fw.yaf  ddirywiedig  o’r  saitli 
eglwys  yn  Asia ; crybwyllir  yma  am  saitli  o honynt, 
a’r  seithfed  ydyw  y berffeithiaf  mewn  drygioni. 
Wrth  ddarllen  y bennod  hon  a’r  un  ílaenorol,  canfyddir 
mai  cymmysglyd  ydyw  hanes  y mwyafrif  o honynt.  Ceir 
ynddynt  y drwg  a’r  da, — rhai  pethau  i’w  cymmeradwyo,  a 
phethau  ereill  i’w  condemnio ; ac  y mae  y “ Tyst  ffyddlon  a 
chywir  ” yn  ein  hysbysu  o’r  naill  a’r  llall.  Gwna  y cyntaf 
er  mwyn  eu  calonogi,  a’r  diweddaf  er  mwyn  eu  rhoddi  ar 
eu  gocheliad  a’u  gwyliadwriaeth.  Dylem  efelychu  mwy  ar 
Grist  yn  hyn.  Ceir  lluaws  o ddynion  yn  rhedeg  i eithafion 
unochrog ; os  canmol  y byddant,  gorganmolant ; neu  os 
beio,  drwgliwiant, — gwyngalchant,  neu  bardduant,  &c. 

Y mae  yma  un  eglwys  ( Smyrna)  yn  sefyll  yn  hollol  wrth- 
gyferbyniol  mewn  cymmeriad  i’r  eglwys  hon.  Y mae  y 
pump  eglwys  arall  yn  tebygu  mewn  rhyw  bethau  i’r  ddwy 
hyn, — yn  tebygu  i’r  ddwy  yn  yr  hyn  y maent  hwy  yn 


CRIST  O’l  LE. 


159 


annliebyg  i’w  gilydd ; yn  yr  liyn  sydd  dda,  rhinweddol,  a 
cliymmeradwy,  tebygu  i Smyrna  y maent ; ond  yn  yr  hyn 
sydd  ddrwg,  niweidiol,  a beius,  tebyg  ydynt  i Laodicea. 
Ond  am  y ddwy  hyn,  y maent  yn  hollol  annhebyg  yn  mhob 
peth.  Y maent  yn  wahanol  yn  eu  barn  bersonol  am 
danynt  eu  hunain  ; barn  Smyrna  am  dani  ei  hun  ydyw  ei 
bod  yn  “ gystuddiol  a thlawd.”  (Pen.  ii.  9.)  Ond  dywed 
hon,  “Goludog  wyf,  ac  mi  a gyfoethogais,  ac  nid  oes  arnaf 
eisieu  dim.”  (Adn.  17.)  Y maent  yn  wahanol  hefyd  yn 
nghyfrif  yr  hwn  sydd  gymhwys  i farnu  eu  difíygion  a’u 
rhagoriaethau.  Ei  farn  Ef  am  eglwys  Smyrna  oedd,  ei 
bod  yn  gyfoethog,  ‘‘Eithr  cyfoethog  wyt ;”  ond  ei  farn  am 
Laodicea  ydoedd  ei  bod  yn  ‘‘  druan,  ac  yn  resynol,  ac  yn 
dlawd,  ac  yn  ddall,  ac  yn  noeth.”  Yr  oedd  hon  yn  rhy 
ddrwg  i allu  canfod  ei  drygioni.  “ Ni  wyddost  dy  fod.” 

Yr  eglwys  gyfoethocaf  yn  ei  chyfrif  ei  hun  ydyw  y druen- 
usaf  yn  nghyfrif  Duw.  Nid  oes  gwaith  na  lle  i Ysbryd  yr 
Arglwydd  mewn  eglwysi  o deimlad  hunan-ddigonol ; gyrir 
Ef  allan,  a chauir  y drws  ar  ei  ol.  Ond  gan  y gwyr  Ef  ei 
hamgylchiadau  yn  well  nâ  hi  ei  hun,  a’i  fod  yn  hwyrfrydig 
i ddig  a helaeth  ei  drugaredd,  er  myned  allan,  nid  yw  yn 
myned  yn  mhell,  nac  ychwaith  yn  myned  gyda’r  bwriad  o 
aros  yn  hir.  Mor  gynted  ag  y trowyd  Ef  allan,  trodd  yntau 
yn  ei  ol,  megys  ai  ei  sawdl,  gan  gymhell  ei  hun  i’w  sylw. 
“ Wele,  yr  wyf  yn  sefyll  wrth  y drws,  ac  yn  curo,”  &c. 

I.  Eod  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ei  berthynas  a’r  eglwys 
HON  o’i  LE.  “ Wrth  y drws.” 

Gwir  nad  ydyw  yn  mhell,  nad  oes  ond  trwch  y drws 
rhyngddo  a bod  i fewn,  ond  yn  rhy  bell,  er  hyny,  i fod  o 


160 


CRIST  O’l  LE. 


fenditli  iddi.  Nid  wrth  y drws  y mae  ei  le,  ond  yn  nglianol 
yr  eglwys ; yn  ei  clianol  y mae  yn  gadernid  iddi.  “ Yr 
Arglwydd  dy  Dduw  yn  dy  ganol  di  sydd  gadarn ; Efe  a 
acliub ; Efe  a lawenycha  o’th  blegyd  gan  lawenydd  ; Efe  a 
lonydda  yn  ei  gariad ; Efe  a ymddigrifa  ynot  dan  ganu.” 
Y mae  lle  gwag  yn  yr  eglwys,  er  iddi  fod  yn  llawn  o ddyn- 
ion,  nad  oes  neb  ond  lesu  fedr  ei  lenwi.  Cafwyd  degau  o 
gyfarfodydd  cyn  hyn  â’u  llonaid  o’r  nefoedd  yn  absenoldeb 
rhai  o’r  brodyr  goreu  ; ond  yn  absenoldeb  lesu,  ni  chafwyd 
gynnifer  ag  un.  Y mae  lesu,  gyda  dau  neu  dri,  yn 
gwneyd  cyfarfod  llawn,  ond  cyfarfod  gwag  fyddai  llonaid 
byd  hebddo. 

Nid  yw  Crist  wedi  colli  ei  hawl  yn  yr  eglwys,  oblegyd  pe 
felly,  ni  buasai  o’i  le  wrth  fod  y tu  allan  i’r  drws  ; ond  gan 
fod  yr  hawl  yn  aros  ganddo,  nid  allan  y mae  ei  le.  Gelwir 
Ef  yn  ei  berthynas  â’r  byd  hwn  yn  “ ddechreuad  creadig- 
aeth  Duw.”  (Adn.  14.)  Efe  ydyẅ  yr  achosydd  cyntaf  o 
honi.  Yr  oedd  Efe  ei  hun  yn  bodoli  o’i  blaen,  heb  un  achos 
tu  ol  i’w  fodolaeth,  oblegyd  “ trwyddo  Ef  y gwnaethpwyd 
pob  peth  ; ac  hebddo  Ef  ni  wnaethpwyd  dim  a’r  a wnaeth- 
pwyd.”  Ond  yn  ei  berthynas  â’r  eglwys  y mae  nid  yn 
unig  yn  Greawdwr,  ond  yn  Brynwr  iddi.  Gwnaeth  y byd- 
oedd  â’i  air,  ond  prynu  yr  eglwys  â’i  waed  ddarfu  iddo. 
Efe  yn  mawredd  ei  gariad,  a dyfnder  ei  ddyoddeíiadau  a’i 
pwrcasodd  â’i  werthfawr  waed  ei  hun.  Ehoddodd  ei  hun 
dros  yr  eglwys,  ac  fe’i  gwnaethpwyd  mewn  canlyniad  yn 
ben  uwchlaw  pob  peth  iddi.  Gan  iddo  dalu  am  dani  hyd 
eithaf  gofynion  cyfiawnder,  y mae  ganddo  hawl  gyfiawn  i’r 
lle  goreu  ynddi. 

Nid  yw  o’i  ìe  am  ei  fod  wedi  colli  ei  ddyddordeb  ynddi. 


CRIST  O’l  LE. 


161 


Pe  buasai  liyny  yn  bod,  nid  wrtli  y drws  yn  cymliell  ei  hun 
i mewn  y gwelid  Ef ; buasai  wedi  cefnu  i beidio  d}'cliwelyd. 
Dydd  tywyll  fyddai  liwnw  yn  lianes  Seion  pan  welid  ei 
Phriod  yn  ymadael  â’i  haelwyd  i beidio  troi  yn  ol.  Dydd 
cymmylog  oedd  hwnw  i’r  Sodomiaid  pan  gefnodd  Lot  ar  eu 
dinasoedd.  Boreu  anobeithiol  oedd  hwnw  i’r  cynddiluwiaid 
pan  glôdd  Duw  ar  Noah  yn  yr  Arch,  ac  y cymmerodd  yr 
agoriad  gydag  Éf  i’r  nefoedd ; ond  mil  mwy  anobeithiol 
fyddai  i’r  eglwys  weled  ei  gogoniant  yn  ymadael  o honi. 
Diolch  am  le  i gredu  nad  ydyw  wedi  gwneyd  hyny.  Nid 
yw  yr  Arglwydd  lesu  gartref  yn  y byd  hwn  ond  yn  Seion, 
a phan  yno,  mae  yn  bob  peth  iddi  er  ei  dyogelwch  a’i  chys- 
sur, — “ yn  fur  0 dân  o’i  hamgylch,  ac  yn  ogoniant  yn  ei 
chanol.”  Paham  y mae  o’i  le  ? Mae  yr  achos  o hyn  yn 
yr  eglwys, — wedi  rhoddi  ei  le  i arall  y mae,  a dyweyd,  “ ni 
fynwn  ni  hwn  i deyrnasu  arnom.”  Mae  y doniau  rhaglun- 
iaethol  a fwriedid  yn  gymhorth  iddi  wrth  eu  defnyddio  yn 
briodol,  wedi  troi  yn  fydolrwydd  ynddi,  gan  ei  suddo  i ddi- 
deimladrwydd  crefyddol.  Dyben  cyfoeth  ydyw  gwasan- 
aethu,  a gwas  rhagorol  ydyw  hefyd  ; ond  dyma’r  gwas  yn 
y fan  hon  wedi  myned  yn  arglwydd  ar  y galon  a’r  serch,  a 
pherchenog  y galon  wedi  ei  ddiorseddu.  “ Eithr  eich  han- 
wireddau  chwi  a ysgarodd  rhyngoch  chwi  a’ch  Duw,  a’ch 
pechodau  a wnaeth  iddo  guddio  ei  wyneb  oddiwrthych.”  Y 
mae  fod  lesu  o’i  le  yn  gwneyd  na  fydd  dim  yn  ei  le.  Pan 
fydd  lesu  a’i  ddodrefn  oddiallan,  bydd  satan  a’i  eiddo  oddi- 
fewn.  Os  wrth  y drws  y bydd  Efe,  bydd  y gelyn  ar  yr 
orsedd,  a dyna  annhrefn  ! 

II.  Yr  Arglwydd  Iesu  yn  cymhell  ei  hun  i’w  le. 

“ Wele,  yr  wyf  yn  sefyll  wrth  y drws  ac  yn  curo.” 


162 


CRIST  O’l  LE. 


Mae  y cymhelliad  i gyd-ddealltwriaeth  yn  dyfod  oddi- 
wrth  y blaid  dramgwyddedig  ; o du  yr  Arglwydd  y mae  y 
gwyn,  oblegyd  Efe  dderbyniodd  y cam.  Gyrwyd  Ef  allan 
yn  ddiachos,  a chymhella  ei  hun  i fewn  heb  wahoddiad. 
Pe  ceid  dynion  mor  awyddus  i gael  eu  cadw  ag  ydyw  Duw  i 
wneyd  hyny,  fe  gedwid  pawb.  Mae  yr  ymostyngiad  hwn 
yn  eithriad  digyffelyb.  “ Brenin  breninoedd  ac  Arglwydd 
arglwyddi,’'  yn  gweithredu  swydd  cardotyn.  “ Yn  sefyll 
wrth  y drws  ac  yn  curo.”  Yn  cymhell  ei  hun  a’r  cwbl  a 
fedd  ar  y sawl  a’i  gwrthodasant.  Er  hyny,  fe  welir  yma  ei 
fod  yn  cydnabod  rhyddid  ewyllys  ei  ddeiliaid.  Nid  lleidr 
sydd  wrth  y drws,  ond  Brenin  nad  yw  un  amser  yn  arfer 
trais  na  gorfodiaeth  yn  y mater  hwn.  Gwirfoddoliaid  yw 
ei  holl  ddeiliaid.  ‘‘  O’i  wir  ewyllys  yr  ennillodd  Efe  nyni 
trwy  air  y gwirionedd.” 

Nid  nerth  ei  fraich  sydd  yn  y golwg  mewn  lachawdwr- 
iaeth,  ond  nerth  ei  galon  yn  gweithredu  ar  galonau. 
Hawdd  iawn  iddo,  pe  yr  ewyllysiai,  fyddai  dyfod  i’r  eglwys 
fel  yr  aeth  at  y dysgyblion  gynt,  a’r  drysau  yn  gauad,  heb 
ofyn  cenad  neb,  ond  nid  dyna  ei  reol.  Gydag  ewyllys  ei 
bobl  y mae  yn  arfer  ei  allu  ac  nid  yn  ei  herbyn.  Pan  yn 
hollti  tafod  môr  yr  Aiíft,  yn  parthu’r  lorddonen,  yn  atal 
olwyniad  yr  haul  yn  ei  ddyddgylch,  &c.,  yr  oedd  yn 
gweithredu  yr  un  ífordd  ag  ew^yllys  ei  bobl.  “ Gallu  Duw” 
ydyw  yr  efengyl  yn  gweithredu  ar  alluoedd  yr  enaid,  y serch, 
yr  ewyllys,  &c.  “ Yn  ol  y nerth  sydd  yn  gweithreduy;zo;/z 

ni.”  “ Canys  Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch 
ewyllysio  a gweithredu  o’i  ewyllys  da  Ef.”  Adegy  gorfodi 
fydd  dydd  barn,  ac  y mae  Duw  yn  ei  drugaredd  wedi 
gweled  yn  dda  ohirio  hwnw  i’r  dydd  diweddaf — y dydd 


CEIST  O’l  LE. 


163 


fydd  yn  cyssylltu  amser  a thragywyddoldeb  wrtli  eu 
gilydd. 

Nid  oes  modd  camsynied  lesu  am  neb  arall,  y mae  nid 
yn  unig  yn  curo,  ond  yn  siarad  hefyd.  “ Os  clyw  neb  fy 
llais  i.”  Dichon  mai  cyfeiriad  sydd  yma  at  arferion 
teitbwyr  yn  y nos  yn  bysbysu  eu  benwau  er  cael  derbyniad 
i’r  tai.  Pan  ddaw  dynion  at  ein  drysau  yn  nbrymder  y 
nos,  y petb  cyntaf  a wneir  fydd  gofyn,  “ Pwy  sydd  yna  ?” 
y mae  eis  ieu  gwybod  arnom  a fydd  ganddo  neges,  neu  a 
fydd  ganddo  ryw  interest  yn  y teulu,  &c.  Y mae  yn  nos 
ar  Seion  pan  fydd  lesu  o’r  tu  allan  i’r  drws,  ac  nid  oes 
gobaitb  am  oleuni  nes  y daw  i fewn.  Rbag  iddi  ei  gam- 
gymmeryd  am  rywun  arall,  a meddwl  mai  lleidr  neu  ys- 
beiliwr  fydd  yno,  y mae  yn  peri  iddi  adnabod  eilais.  “ Os 
clyw  neb  fy  llaís  i.”  Dycbwelodd  cymmydog  i ni  unwaith 
0 Awstralia,  yr  bwn  a gyrbaeddodd  ei  ben  gartref,  ar  ol  bod 
yn  absenol  am  ddeuddeg  mlynedd,  tua  banner  nos.  Wrtb 
glywed  curo  ar  y drws,  cododd  ei  briod  i’r  ffenestr  i ofyn 
pwy  oedd  yno.  Adnabyddodd  ei  lais  ar  darawiad  amrant, 
ac  i lawr  â bi  trwy  y ty wyllwcb  i agor  iddo,  a’i  gofleidio,  &c. 
Y mae  gan  briod  Seion  lais  a cbenadwri  sydd  yn  ei  waban- 
iaetbu  oddiwrtb  bawb  ereill — llais  a digon  o swyn  nefolaidd 
ynddo  i ddystewi  holl  leisiau  y greadigaetb.  Na  fydd 
greulon  wrtbo,  Seion,  cofia  mai  dy  briod  yw,  a bod  yn  ei 
feddiant  aur  wedi  ei  buro  drwy  dân,  fel  y’tb  gyfoetboger ; 
a dillad  gwynion  fel  y’tb  wisger,  ac  fel  nad  ymddangoso 
gwartb  dy  noetbder;  a cban  ei  bod  yn  nos,  a tbitbau  wedi 
cysgu,  y mae  ganddo  eli  llygaid  fel  y gwelycb.  Ni  bydd 
lesu  yn  bir  wrth  y drws,  ac  etto  nid  yw  am  fyned  ymaitb, 
“ sefyll  ” y mae.  Mae  perygl  i anystyriaetb  a difaterwcb 


164 


CRIST  O’l  LE. 


ei  yru  yn  mliellacli,  fel  y pellliaodd  gogoniant  yr  Arglwydd 
oddiwrtli  y cyssegr  gynt  o herwydd  yr  un  peth.  Bydd  yn 
ofid  calon  ganddo  fyned  ymaith  heb  dderbyniad.  “ Pa 
fodd  y’th  roddaf  ymaith,  Ephraim  ? y’th  roddaf  i fyny, 
Israel  ? pa  fodd  y’th  wnaf  fel  Admah  ? ac  y’th  osodaf 
megys  Seboim  ? Trodd  fy  nghalon  ynof,  a’m  hedifeirwch 
a gydgynneuwyd.”  Dyma  iaith  ar  ei  heithaf  i osod  allan 
dynerwch  calon  Duw,  a’i  hwyrfrydigrwydd  i adael  ei  bobl. 

Nid  yw  y gwaith  ar  ben  yn  y clywed,  rhaid  agor  y drws. 
Pe  byddai  yr  agor  ” mor  gyffredinol  a’r  “ clywed,”  bydd- 
ai  yr  eglwys  yn  llawn  o Grist,  a’r  wlad  yn  llawn  o ddyn- 
ion  yn  ofni  Duw  ac  yn  cilio  oddiwrth  ddrygioni.  Ehaid 
fod  ei  serch  yn  gryf,  a’i  gariad  yn  anngherddol,  cyn  y gwna 
‘ ‘ sefyll  ’ ’ cyhyd  i gymhell  ei  hun  ; y mae  ei  ben  yn  wlyb 
gan  ddiferion  y tô,  a’i  wallt  gan  ddefnynau  y nos,  tra  yn 
dywedyd,  Fy  chwaer,  fy  anwylyd,  fy  ngholommen,  fy  ni- 
halog,  agor  i mi.” 

Pa  galon  yn  Seion  mor  galed  na  thôdd  dan  y fath  wein- 
idogaeth  ? Yn  ngwyneb  cariad  fel  hwn — cariad  sy’n  llew- 
yrchu  yn  y nos,  ac  yn  cadw  ei  wres  yn  yr  oerni,  dysgwylid 
iddi  dori  ar  ei  dystawrwydd,  ac  anfon  gair  yn  ol  gan  ddy- 
wedyd  fel  Laban  gynt  wrth  was  Abraham,  Tyredimewn, 
ti  fendigedig  yr  Arglwydd  ; paham  y sefi  di  allan  ? Canys 
mi  a barotoais  y tỳ.”  Byddai  Seion  ar  ei  hennill  weithiau 
pe  cymmerai  ambell  ddalen  o lyfr  y byd.  Y mae  teyrn- 
asoedd  y byd,  wrth  weled  difrod  a drygedd  rhyfeloedd,  yn 
deisebu  o bob  cẁr  o blaid  cyflafareddiad  a heddwch.  Pe 
deisebai  eglwys  y saint  at  Frenin  heddwch  a Thywysog 
tangnefedd,  byddai  y ddaear  cyn  hir  yn  llawn  o wybodaeth 


CRIST  O’l  LE, 


16S 


yr  Arglwydd,  a’i  lieddwcli  liithau  fel  afon,  a’i  cliyíìawnder 
fel  tònau  y môr. 

III.  Fod  cydymffurfiad  yn  sicrhau  bendith.  “ Mi  a 
ddeuaf  i mewn  ato  Ef,  ac  a swperaf  gydag  Ef,  ac  yntau 
gyda  minnau.” 

Nefoedd  y byd  liwn  yw  lesu  gyda  dynion,  a nefoedd  y 
byd  a ddaw  fydd  dynion  gyda  lesu.  Swper  ydyw  y pryd 
diweddaf  ar  y dydd,  a liwn  yn  y Dwyrain  oedd  y prif  bryd. 
Yn  yr  liwyr  y cynnelid  gwleddoedd  yn  y Dwyrain,  a clied- 
wid  y danteithfwyd  y rhan  amlaf  hyd  fachludiad  haul,  am 
y byddai  gwres  a lludded  y dydd  yn  lladd  yr  archwaeth. 

Cymhell  ei  Fab  ar  y byd  y mae  Duw  yn  yr  efengyl ; a 
chan  mai  Efe  yw  y mwyaf  a fedd,  ni  ddaw  neb  ar  ei  ol. 
Dyma  oruchwyliaeth  diwedd  yr  amseroedd,  a diwedd  y 
byd.  “ Ac  yn  ddiweddaf  oll  Efe  a anfonodd  atynt  ei  Fab 
ei  hun.”  Bu  ganddo  oruchwyliaethau  ereill,  ond  nid  oedd- 
ent  oll  ond  tameidiau  i aros  hwyr-bryd  a mawr-bryd 
efengyl.  ‘‘  Ynddo  Ef  y mae  holl  'gyflawnder  y duwdod  yn 
preswylio  yn  goríforol.”  Dyma’r  “ lachawdwriaeth  gym- 
maint  ” y dywedwyd  cymmaint  am  dani  gan  Dduw  trwy  y 
proífwydi,  esgeulusdra  o’r  hon  sydd  yn  arwain  yn  anochel- 
adwy  i golledigaeth  yr  enaid.  Gwledd  ar  draul  Crist  ei 
hun  ydyw.  Y mae  pob  eglwys  sydd  heb  Grist  yn  yr  un 
cyílwr  a Laodicea, — “ yn  druan,  yn  resynol,  yn  dlawd,  jn 
ddall,  ac  yn  noeth  ond  pan  agorir  iddo,  daw  a phob  cyf- 
lawnder  bendith  i fewn  gydag  Ef.  “ Ac  Arglwydd  y llu- 
oedd  a wna  i’r  holl  bobloedd  yn  y mynydd  hwn  wledd  o 
basgedigion,  gwledd  o loyw-win  ; o basgedigion  breision,  a 
gloyw-win  puredig.”  Y mae  crefydda  yn  rhagorfraint  ber- 


166 


CRIST  O’l  LE. 


sonol  liefyd.  “ Os  clyw  neb  fy  llais  i,”  rhywnn,  ni  waeth 
pwy  fyddo.  Nid  yw  yr  unigolion  i gael  eu  difreintio  o gym- 
deithas  lesu  o herwydd  anystyriaeth  y lluaws.  ‘‘Osclyw 
neb.”  Gall  y brawd  neu  y chwaer  unigol  wledda  ar  fen- 
dithion  rhad  ras  er  i bawb  ereill  yn  yr  oedfa  newynu  yn  ei 
ymyl.  Diolch  am  grefydd  gymdeithasol ; ond  pe  dygwyddai 
rhyw  chwildroad  yn  yr  Eglwys,  mor  ddedwydd  y syniad 
mai  mater  personol  rhwng  y dyn  ei  hun  a'i  Dduw  ydyw 
gwir  grefydd.  “ Os  clyw  neb,”  &c.  Mae  yma  addewid  o 
gyd-wledd, — “ gydag  Ef  ac  yntau  gyda  minnau.  ’ Mae 
y credadyn  yn  yr  ymwybodolrwydd  o'i  dlodi  yn  gofyn  yn 
fynych,  “ A pha  beth  y deuaf  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  yr 
ymgrymaf  ger  bron  yr  uchel  Dduw.”  Ond  na  ddigalona, 
Gristion ; os  wyt  ti  yn  foddlon  ar  ei  drugaredd  Ef,  mae 
yntau  yn  foddlon  ar  dy  ddagrau  dithau.  Gwledd  lesu 
ydyw  edifeirwch  dyn  ; y mae  llawenydd  am  hyn  drwy  yr 
holl  nefoedd ; a gwledd  dyn,ydyw  maddeuant  a gras  lesu : 
“ Diwalla  ni  a’th  drugaredd,  fel  y gorfoleddom  ac  y llawen- 
ychom  dros  ein  holl  ddyddiau.’^  “ Agor  iddo,’  bechadur, 
oblegyd  trwy  y byd  ei  ail  ni  fu.” 


PEEGETH  XVTI. 


PAEHAD  YE  ADDEWID  YN  SAIL  I YMDEECH 
GEEFYDDOL. 

“ Ofnwn  gan  hyny,  gan  fod  addewid  wedi  ei  adael  i ni  i fyned  i mewn 
i’w  orphwysfa  Ef,  rhag  bod  neb  o honoch  yn  debyg  i fod  yn  ol.” — 
Heb.  iv.  1. 

AE  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid  yn  cynnwys  lluaws 
mawr  o gyferbyniaethau  a chydmariaethau  ; 
hyny,  gan  mwyaf,  yn  nghyd  â’r  casgliadau  a 
dynir  oddiwrthynt,  ydyw  baich  ei  gynnwysiad.  Yn  mysg 
pethau  pwysig  ereill,  ceir  Crist  a Moses  yn  cael  eu  dal 
ar  gyfer  eu  gilydd  ; hâd  Abraham  trwy  ífydd,  a hâd  Abra- 
ham  yn  ol  y cnawd  ; taith  Israel  trwy  yr  anialwch,  a thaith 
pererinion  Seion  trwy  y byd ; gorphwysfa  y genedl  yn 
Nghanaan,  a gorphwysfa  dragywyddol  y saint  yn  y nef, 
&c.  Mae  hanes  y genedl  luddewig  a hanes  yr  eglwys 
Gristionogol  mewn  rhai  pethau  yn  debyg  i’w  gilydd,  tra 
mewn  pethau  ereill  y maent  yn  annhebyg. 

Rhai  o'r  pethau  annhebyg, 

(1.)  Gwaredigaeth  dymhorol  oedd  eiddo  y genedl. — 
Tymhorol  oedd  ei  gelynion,  dynol  oedd  ei  harfau,  gwaedlyd 
oedd  ei  brwydrau,  daearol  ac  amserol  oedd  ei  hetifeddiaeth. 


168 


PAEHAD  YR  ADDEWID 


&c.  Yr  eglwys  Gristionogol  yn  wahanol ; nid  rhyfela  yn 
erbyn  gwaed  a chnawd  y mae  hi,  ond  yn  erbyn  ysbrydion 
ac  egwyddorion.  “ Oblegyd  nid  yw  ein  hymdrech  ni  yn 
erbyn  gwaed  a chnawd,  ond  yn  erbyn  tywysogaethau,  yn 
erbyn  awdurdodau,  yn  erbyn  bydol-lywiawdwyr  tywyllwch 
y byd  hwn,  yn  erbyn  drygau  ysbrydol  yn  y nefolion  leoedd.” 
“ Canys  er  ein  bod  ni  yn  rhodio  yn  y cnawd,  nid  ydym  yn 
milwrio  yn  ol  y cnawd ; canys  arfau  ein  milwriaeth  ni  nid 
ydynt  gnawdol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i fwrw  cestyll  i’r 
llawr.^’  (Eph.  vi.  12  ; 2 Cor.  x.  3,  4.)  Pechod  yn  mhob 
íîurf  0 hono  ydyw  nôd  ei  hergydion,  &c. 

(2.)  Gorfu  i Israel  ryfela  ar  ol  cyrhaedd  pen  ei  thaith. — 
Yr  oedd  y wlad  addawedig  yn  llawn  o elynion  iddi,  ac  ni 
chafodd  orphwysdra  nes  ei  glanhau  o honynt,  &c.  Nid 
felly  gorphwysfa  y saint ; gwladlawn  o rai  tebygfydd  hono, 
pawb  yn  un  heb  neb  yn  annghydweled  ar  unrhyw  fater. 
Bydd  yr  ergyd  diweddaf  am  byth  wedi  ei  daro  yr  ochr  hyn 
i’r  afon,  diosgir  y credadyn  o’i  arfogaeth  yn  awr  olaf  bywyd, 
ac  ar  darawiad  amrant,  newidir  ei  gyweirnod  o’r  lleddf  i’r 
llon. 

(3.)  Yr  oedd  cenedl  Israel  yn  agored  i becliu  ar  ol  cyr- 
haedd  ei  gwlad. — Pechodd  lawer  ar  y ífordd  yn  nghanol 
pob  arwyddion  o bresenoldeb  y Goruchaf,  ond  mwy,  pe 
buasai  le,  wedi  myned  i Ganaan,  &c.  Ond  y mae  hyny  o 
bechod  sydd  yn  hanes  y saint  yn  terfynu  yn  yr  anialwch. 
Nis  gallant  bechu,  mwy  nag  y gallant  farw  mwy.  Sychir 
eu  gruddiau  gan  Dduw,  ac  ni  wlychir  hwy  drachefn  gan 
bechod.  “ Ac  fe  sych  Daw  ymaith  bob  deigr  oddiwrth  eu 
llygaid  hwynt ; a marwolaeth  ni  bydd  mwyach,  na  thristwch, 


YN  SAIL  I YMDEECH  GREFYDDOL. 


169 


na  llefain,  na  phoen  ni  bydd  mwyach.”  (Dat.  xxi.  4.)  Pan 
symmudir  yr  achos,  fe  symmudir  yr  eífaith  yr  un  pryd,  &c. 

(4.)  Darfu i Israel golli  Canaan  ar  ol  ei  chael.  Crwydriaid 
digartref  ydyw  yr  luddewon  yn  mysg  holl  genedloedd  y 
ddaear,  heb  ond  ychydig  o gyfeillgarwch  rhyngddynt  â 
phobl  ereill,  a’u  gwladyn  caelei  meddiannu  gan  estroniaid. 
Ac  ofer  yn  ddiau  y breuddwydiant  am  ddychwelyd  drachefn ; 
ond  cael  nefoedd  unwaith  fydd  ei  chael  am  byth.  Nid  oes 
mynedfa  iddi  ond  o’r  ddaear,  na  mynedfa  o honi  i un  lle. 
Y mae  ambell  ddrws  yn  agor  bob  ffordd,  ond  drws  y nef- 
oedd  un  ífordd, — tuag  i fewn.  “ Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu, 
mi  a’i  gwnaf  ef  yn  golofn  yn  nheml  fy  Nuw  i,  ac  allan  nid 
â efe  mwyach.”  (Dat.  iii.  12.)  Pwy  na  ddymunai  am 
dderbyniad  i’r  ddinas  nad  oes  un  cyfaill  yn  ymadael  o honi, 
nac  un  gelyn  yn  dyfod  i mewn  iddi  ? &c. 

Rhai  or  pethau  tehyg  yn  ett  hanes. 

(1.)  Yr  oedd  Israel  wrth  adael  yr  Aiíft  yn  cefnu  ar 
gaethiwed  ac  yn  gwynebu  ar  ryddid  ; felly  y saint.  “ I 
ryddid  y’ch  galwyd.”  “ A gwaredigion  yr  Arglwydd  a 
ddychwelant,  ac  a ddeuant  i Seion  â chaniadau,  ac  á 
llawenydd  tragywyddol  ar  eu  pen  ; goddiweddant  lawenydd 
a hyfrydwch,  a chystudd  a galar  a ífŷ  ymaith.”  Y gwa- 
hoddiad  i bob  un  ífyddlon  fydd,  “ Dos  i mewn  i lawenydd  dy 
Arglwydd,”  a’i  lawenydd  ni  ddwg  neb  oddiarno. 

(2.)  Gwaredwyd  Israel  trwy  gyfryngiad  dwyfol. — Yr 
Arglwydd  a glybu  ei  llef  ac  a drefnodd  ymwared.  Yr  oedd 
Pharaoh  a’i  lu  yn  drech  nâ’r  genedl,  ond  pwy  a ymgaledodd 
yn  erbyn  yr  Arglwydd  ac  a Iwyddodd  ? Felly  etto  ; Duw 


170 


PARHAD  YR  ADDEWID 


garodd  y byd,  ei  Fab  fu  farw  yn  iawn  dros  ei  bechodau,  a’i 
Ysbryd  sydd  yn  ei  argyhoeddi  o bechod,  &c. 

(3.)  Cyfarfyddodd  Israel  â lluaws  o elynion  a gwrth- 
wynebiadau  rhwng  yr  Aiíît  a Chanaan,  ond  yn  nerth  ei 
Duw  gorchfygodd  hwynt  oll,  &c.  Hyn  hefyd  ydyw  hanes  yr 
eglwys.  “ Yn  y byd  gorthrymder  a gewch.”  ‘‘  A phawb  ar 
sydd  yn  ewyllysio  byw  yn  dduwiol  yn  Nghrist  lesu,  a erlidir.” 
“Eithr  cymmerwch  gyssur,  mi  a orchfygais  y byd,”  &c. 

(4.)  Yr  oedd  mynediad  Israel  i Ganaan  yn  ammodol. 
Nid  oedd  gadael  yr  Aifí't  a gwel’d  boddi’r  gelynion  yn  y 
môr  yn  sicrhau  ei  mynediad  dros  yr  lorddonen.  Os  am 
feddiannu  y wlad  a lifeiriai  o laeth  a mêl,  a bwyta  o ddaioni 
y tir,  rhaid  oedd  bod  yn  ufudd  ac  ewyllysgar  ar  y ffordd 
tuag  yno.  “Os  byddwch  ewyllysgar  ac  ufudd,  daioni  y tir 
a fwytewch  ; ond  os  gwrthodwch,  ac  os  anufuddhewch,  â 
chleddyf  y’ch  ysir  ; canys  genauyr  Arglwydd  a’i  llefarodd.” 
(Es.  i 19,  20.)  Ond  am  na  buont  ffyddlon,  &c.,  digiasant 
yr  Arglwydd,  a syrthiasant  yn  yr  anialwch. 

Y mater  pwysig  hwn  sydd  yn  cael  sylw  yr  awdwr  yn 
niwedd  y bennod  flaenorol  a dechreu  hon.  (Gwel  pen.  iii. 
16 — 19.)  Mae  Paul  yma  (efe,  yn  ol  ein  barn  ydyw  yr 
awdwr,)  yn  cymmeryd  achlysur,  oddiwrth  hanes  ymdaith 
y genedl,  i osod  ei  frodyr  crefyddol  ar  eu  gocheliad,  rhag 
dygwydd  iddynt  hwythau  yr  un  peth,  ond  mewn  ystyr  an- 
feidrol  bwysicach.  “ Ofnwn  gan  hyny,”  &c. 

I.  Cymmeriad  tr  orphwysfa. 

Gelwir  hi  yma  “ ei  orphwysfa  £/.”  Y mwynhad  cyflawn 
hwnw  a gyfyd  yn  yr  enaid  cadwedig  oddiwrth  bresenoldeb 
digyfrwng  a thragywyddol  y Jehofa  mawr.  Cynnwysa  yn 


YN  SAIL  I YMDRECH  GREFYDDOL. 


171 


(1.)  Debygolrwydd  perffaith  Vr  Arglwydd.  Nid  yw 
sefyllfa  bresenol  y Cristion  o’i  chymharu  â’r  ddyfodol,  ond 
fel  toriad  gwawr  i ganol-ddydd  haf.  Y mae  gwỳn  a du, 
goleuni  a thywyllwch  yn  y wawr,  ond  goleuni  heb  ddim 
tywyllwch  ydyw  canol  dydd,  &c.  Ni  fydd  dim  o bresenol  y 
y credadyn  yn  gallu  bodoli  yn  ei  ddyfodol,  ond  hyny  o burdeb 
a santeiddrwydd  sydd  ynddo  ; bydd  y blinder,  y llygredd,  y 
dagrau,  a phob  llwchyn  o bechod  a lynodd  wrtho  yn  y byd 
hwn,  yn  myned  ymaith  gyda  lli’  yr  afon.  Bydd  mor  debyg 
i w Geidwad  fel  y bydd  yn  canfod  ei  hun  wrth  edrych  yn 
ei  wyneb.  Bydd  cofio  beth  ydoedd,  ac  o ba  le  y daeth,  a 
gwel’d  yr  hyn  a fydd,  yn  peri  iddo  ddiolch  byth  am  y gras 
a’i  cyfnewidiodd  i ddelw  ei  Arglwydd,  &c. 

(2.)  Bodolaeth  harhaus  gyda'r  Arglwydd,  ‘‘  Cartrefu 
gyda’r  Arglwydd,”  a “ bod  yn  wastadol  gydag  Ef,”  ydynt 
rai  0 enwau  Paul  ar  ddyfodol  y credadyn.  Oedfaon  byrion 
sydd  fwyaf  dewisol  yn  bresenol,  a’r  rhai  hyny  heb  fod  yn 
fynych  iawn.  Yn  y gauaf  cwynir  ei  bod  yn  rhy  oer,  ac  yn 
yr  hâf  ei  bod  yn  rhy  boeth.  Bydd  y corfí'  yn  blino  o flaen 
yr  enaid.  Ond  yno,  ceir  corff  ac  enaid  yn  cyfateb  i’w 
gilydd,  a’r  rhai  hyny  yn  ddigon  cryf  i ddal  tragywyddol 
bwys  gogoniant.  Bydd  presenoldeb  parhaus  yr  Arglwydd 
yn  cadwY  lle  yn  dymherus  am  byth.  Anrhydedd  fwy  nâ 
bod  gyda’r  Arglwydd  nis  gall  dyn  ei  dymuno,  na  Duw  ei 
rhoddi.  Ehy  brin  y llenwir  dymuniad  neb  yn  y byd  hwn ; 
cynnwysa  hwn  fyd  cyfan,  a mwy,  &0.  Ond  anmhossibl  i 
ddyînuno  dyn  fyned  tu  hwnt  i roddi  Duw.  “ Ni  welodd 
llygad,  ac  ni  chlywodd  clust,  ac  ni  ddaeth  i galon  dyn,  y 
pethau  a ddarparodd  Duw  i’r  rhai  a’i  carant  Ef.”  Bydd 
darpariadau  Duw  ar  y blaen  i angenion  dyn  yn  dragywydd, 


172 


PARHAD  YR  ADDEWID 


ond  tybiwn  nas  gall  rhoddi  Duw  gyrliaedd  yn  uwcli  na’r 
orpliwysfa  sydd  ynddo  Ef  ei  liun,  &c. 

(3.)  Cyjlawn  fwynhad  o'r  Arglwydd.  Y mae  fod  ein 
hannebygrwydd  i’r  Arglwydd  yn  fawr  yn  peri  fod  ein  mwyn- 
had  0 hono  yn  fychan ; ond  bydd  y lle  ag  y mae  pechod  yn 
feddu  yn  bresenol  yn  rhydd  y pryd  hwnw  i ddal  cyílawn 
fwynhad  o Dduw.  Pe  byddai  hyny  o allu  sydd  gan  ddyn 
yn  bresenol,  er  ei  fod  yn  anmherífaith,  yn  cael  ei  ddef- 
nyddio  i un  dyben,  byddaiyn  fawr  iawn.  Mae  y gallu  sydd 
ynom  yn  doredig  a rhanedig  i fwy  nag  un  gwaith,  megys 
gofalon  teuluaidd,  gwasgfeuon  amgylchiadau,  dyoddefaint 
coríforol,  &c.  Ond  yn  yr  orphwysfa  sydd  yn  ol  i bobl 
Dduw,  bydd  ein  gorchwyl  yn  unplyg — bydd  y galluoedd 
gwasgaredig  wedi  eu  casglu  yn  nghyd  i fwynhau  golygfeydd 
byth-barhaol  y byd  tragywyddol,  &c.  Ond  faint  bynag 
fydd  y gallu  i fwynhau,  bydd  defnydd  y mwyuhadyn  gym- 
maint  a hyny. 

“Rhyw  newydd  wyrth  o’i  angeu  drud 
A ddaw  o hyd  i’r  goleu.” 

II.  Fod  ffordd  agored  i’r  orphwysfa.  “Ganfodadd- 
ewid  ’wedi  ei  adael.’’ 

Dywedir  fod  y ferf  “ gadael  ” yn  arwyddo  fod  yr  un  add- 
ewid  ag  a roddwyd  iddynt  hwy  yn  cael  ei  hestyn  a’i  threiglo 
i lawr  i ninnau.  Er  iddynt  hwy  golli  yr  addewid  a meirw 
heb  dderbyn  ei  chynnwys,  y mae  wedi  ei  gadael  i ni  fel 
testament  cyfoethog  gan  yr  Arglwydd.  Fel  y cadwyd 
gorphwysfa  Canaan  yn  agored  i’r  credinwyr,  er  cau  an- 
nghiedinwyr  allan  ; fellyetto,  ynngwynebpob  cyfnewidiad 
ar  fyd  ac  eglwys,  fe  erys  Duw  yn  ífyddlon  i’r  ífyddloniaid. 
Nid  unrhyw  ddiffyg  yn  yr  addewid  barodd  i gynnifer  fethu 


YN  SAIL  I YMDRECH  GREFYDDOL. 


178 


cyrhaedd  yr  orpliv/ysfa,  ond  annghrediniaeth  o’n  tu  hwy. 
Wrth  grybwyll  am  ragoríreintiau  yr  luddewon,  gofyna 
Paul,  ‘‘  oblegyd  beth  os  annghredodd  rhai  ? a wna  eu 
hannghrediniaeth  hwy  fíydd  (ífyddlondeb)  Duw  yn  ofer  ?” 
(Ehuf.  iii.  3.) 

Ni  ddarfu  i anífyddlondeb  y difater  a’r  esgeulus  ddirymu 
'Cyfammod  yr  Arglwydd  i’r  ffyddloniaid,  na  pheri  iddo  alw 
yr  addewid  yn  ol.  Gan  ei  fod  yn  annghyfnewidiol,  y mae 
yr  addeAYÌd  mewn  grym,  a’r  orphwysfa  yn  sicr  i bawb  a 
ymestynant  am  dani.  Nac  annghofier  fod  yr  addewid  i 
fyned  i mewn  yn  gyplysedig  wrth  ufudd-dod  i Dduw.  Pel 
yr  oedd  gynt  y mae  etto.  Arweinia  hyn  at  y sylw  olaf, 
sef, 

III.  Yr  agwedd  meddwl  a gymhellir  arnom  gyda  golwg 
AR  EiN  mynediad  i’r  orphwysfa.  “ Ofnwii  gan  hyny.” 

Gwelir  yma  ddrygedd  annghrediniaeth  yn  nghyfrif  Duw. 
Sylwn  yn 

(1.)  Nad  ydyw  annghrediniaeth  yn  hechod  cyffredinol, 
Ni  wna  annghrediniaeth  fodoli  ond  yn  hinsawdd  datgudd- 
iad  o Dduw.  Lle  bynag  nad  yw  tystiolaeth  Duw  am  ei 
Fab  yn  cael  ei  chyhoeddi  heddyw,  ni  ddelir  y trigolion  yn 
euog  0 annghrediniaeth.  Wrth  ba  reol  y bernir  paganiaid  y 
pegynau,  ni  wyddom  ; ond  sicr  ydym  na  wneir  hyny  wrth 
ddeddf  datguddiad,  os  nadydyw  yn  eu  meddiant.  Llysieuyn 
drwg  yn  tyfu  mewn  daear  dda  ydyw  annghrediniaeth  ; 
rhaid  iddo  wrth  ddaear,  awyr,  a goleuni  efengyl,  cyn  y 
gwna  dyfu  a blaguro.  Anffawd  yn  ein  hanes  oedd  ein  geni 
yn  ngwlad  y Beibl,  os  myned  o honi  a wnawn  yn  wrthod- 
wyr  0 Fab  Duw. 


174 


PARHAD  YR  ADDEWID 


(2.)  Annghrediniaeth  sydd  wrth  wraidd pob pechodarall 
yn  ngwlad  efengyl,  Crybwyllir  weithiau  am  brifbechod, 
a phechod  poblogaidd  yr  oes  ; ond  y mae  yn  amheus  genym 
a ddeuir  o hyd  iddo  nes  disgyn  ar  annghrediniaeth.  Calon 
ddrwg  annghrediniaeth  sydd  yn  ymado  oddiwrth  Dduw  byw, 
ac  unwaith  y gwneir  hyny,  y Duw  by w yn  unig  a wyr  pa  le 
yr  aroswm,  a pha  beth  a ddaw  o honom.  Cynghorir  ni  yn 
y papyrau  weithiau  i ddweyd  mwy  yn  erbyn  anudoniaeth^ 
anniweirdeb,  &c.,  gan  awgrymu  mai  hwynt-hwy  ydynt  brif 
bechodau  y wlad  a’r  oes.  Addefwn  nad  oes  modd  dweyd 
gormod  yn  eu  herbyn  ; ond  pe  llwyddid  i’w  hymlid  oll  o’r 
wlad,  ni  fyddai  hyny  wedi’r  cwbl  ond  tori  ychydig  ar  geinc- 
iau  y pren,  ar  yr  hwn  y tỳf  yr  holl  bechodau,  ac  er  parhau 
i dori,  bydd  y drwg  yn  aros  hyd  nes  y dadwreiddir  y pren. 
Y mae  yr  annghredadyn  yn  amcanu  at  ysbeilio  y Goruchaf 
0 un  0 berlau  dysgleiriaf  ei  gymmeriad — ei  wirionedd. 
“ Yr  hwn  a dderbyniodd  ei  dystiolaeth  Ef  a seliodd  mai 
geirwir  yw  Duw.”  Gwirionedd  Duw  ydyw  un  o’r  colofnau 
cadarnaf  sydd  yn  dal  yr  orsedd  dragywyddol  odditano.  Ei 
wirionedd  fel  Creawdwr  ydyw  y gwregys  sydd  yn  dal  y 
greadigaeth  yn  ei  chyfanrwydd,  a’i  wirionedd  fel  Achubwr 
ydyw  calon  a bywyd  yr  lachawdwriaeth.  Y mae  Efe  mor 
eirwir  ei  hun,  fel  y mae  yn  caru  gwirionedd  oddimewn  yn 
mhawb  ereill.  Y mae  yr  annghredadyn  yn  gwneyd  ei  oreu  i 
dirio  dan  sail  y golofn  hon,  trwy  geisio  ei  wneyd  Ef  yn 
gelwyddog. 

(3.)  Annghrediniaeth  yn  unig  sydd  yn  cau  o'r  nefoedd, 
Pa  mor  lluosog  a mawr  bynnag  oedd  pechodau  y genedl  yn 
yr  anialwch,  annghrediniaeth  yn  unig  a’i  rhwystrodd  i 
Ganaan.  “ Yr  ydym  ni  yn  gweled  na  allent  hwy  fyned  i 


YN  SAIL  I YMDRECH  GREFYDDOL. 


175 


mewn  o liei  wydcl  anngliredinaetb.”  Medr  Duw  fyned  lieibio 
i anwiredd,  camwedd,  a phechod,  ond  y mae  annghrediniaeth 
yn  llenwi’r  ffordd  mor  gyflawn  fel  nad  oes  modd  i Dduw 
basio  heibio  iddo  er  atal  yr  annghredadyn  i uffern.  Nid  oes 
anhawsder  o du  y nefoedd  i faddeu.  Gwaith  hawdd  fyddai 
gwella  yr  afiach  oni  bai  fod  annghrediniaeth  yn  gwrthod  y 
meddyg  ; gorchwyl  buan  fyddai  cyfiawnhau  yr  euog  oni  bai 
fod  annghrediniaeth  yn  diystyru  yr  aberth  ; annghrediniaeth 
sydd  yn  gwrthod  y ffynnon,  ac  yn  bolltio  pyrth  y nef  yn 
erbyn  ei  pherchenog. 

“ Ofnwn  gan  hyny!'  Mae  yr  ymadrodd  “ gan  hyny 
yn  dangos  fod  diffygion  mewn  ereill  wedi  eu  bwriadu  yn 
rhybudd  i ni.  Perthyna  i’n  rheilffyrdd  ddau  fath  arbenig  o 
oleuni — y gwyn  a’r  coch.  Arwydda  y gwyn  ddyogelwch,  a 
ffordd  glir  i yru  yn  y blaen  ; ond  y coch  a ddywed  am  aros, 
fod  perygl  ger  llaw.  Cyffelyb  i hyn  ydyw  y testyn.  Ar  un 
llaw  dyma'r  golenni  gwyn  yn  y goíwg  yn  mynegu  fod  add- 
ewid  wedi  ei  adael  i ni,  a bod  yr  orphwysfa  yn  agored  a di- 
rwystr,  &c.  Ar  y llaw  arall  dyma’r  goleuni  coch  i fyny, 
yn  arwyddo  perygl  i fod  yn  ol — fod  rhai  wedi  gwneyd  llong- 
ddrylliad  am  y ffydd,  a methu  myned  i mewn  o herwydd 
annghrediniaeth,  &c. 

“ Ofnwn  gan  hyny'"  Nid  ofni  Duw,  yr  addewid,  na’r 
orphwysfa ; ond  ofni  ein  hunain,  fod  ynom  galon  ddrwg 
annghrediniaeth  gan  ymado  oddiwrth  Dduw  by w ; ofn  cyff- 
elyb  i hwnw  sydd  yn  gyru  yr  afiach  at  y meddyg,  sydd  yn 
cynnyrchu  ymholiad  parhaus  yn  meddwl  y teithiwr  am  y 
ffordd  iawn,  sydd  yn  peri  fod  y morwr  ar  ei  wyliadwriaeth 
nos  a dydd  rhag  taro  yn  erbyn  y graig.  Chwiliwn  ein  hun- 


176  PAEHAD  YR  ADDEWID  YN  SAIL  I YMDRECfî  CREFYDDOL. 

ain,  a oes  arwyddion  bod  yn  ol  ynom.  Nid  ydyw  bod  yn 
ol  lieb  ei  arwyddion  ; ei  ragredegwyr  ydynt  glaearineb 
crefyddol,  anífyddlondeb  i foddion  gras,  príŵs  o grefydd 
heb  ei  gwirionedd  oddimewn,  &c.  Bydded  ein  bywyd  yn 
gyfryw,  fel,  yn  lle  tebyg  i fod  yn  ol,  y caífom  fynediad  hel- 
aeth  i lawenydd  ein  Harglwydd  a’n  Hiachawdv/r  lesu 
Grist. 


PREGETH  XVIII. 


Y DYNGAEWR  DWYFOL. 

“ Pob  peth  a roddwyd  i mi  gan  fy  Nhad ; ac  nid  edwyn  neb  y Mab 
ond  y Tad;  ac  nid  edwyn  neb  y Tad  ond  y Mab,  a’r  hio?i  ji 
ewyllysio  y Mab  ^/' ddatguddio  iddo.  Deuwch  ataf  fi  bawb  a’r  y 
sydd  yn  íiinderog  ac  yn  llwythog,  a mi  a esmwythâf  arnoch.  Cym- 
merwch  fy  iau  arnoch,  a dysgwch  genyf ; cauys  addfwyn  ydwyf,  a 
gostyngedig  0 galon ; a chwi  a gewch  orphwysdra  i’ch  eneidiau. 
Canys  fy  iau  syríd  esmwyth,  a’m  baich  sydd  ysgafn.” — Math.  xi. 
27—30. 


Arglwydd  íesu  Grist  oedd  j pregetbwr  mwyaf  yn 
mliob  ystyr  a welodd  y byd  erioed.  Heblaw  y 
medrai  lefaru  yn  wabaiiol  i bawb,  yr  oedd  befydyn 
gallu  ategu  ei  boll  ddysgeidiaetb  â gweitbredoedd  nertbol. 
Nid  bob  amser,  er  byny,  y byddai  ei  weinidogaetli  yn 
llwyddo  i ennill  dynion  i gredu  ynddo  ; gorfodid  Ef  yn 
fynycb  i ryfeddu  o berwydd  eu  banngbrediniaetb,  ac  edliw 
idd}nt  eu  caion  galedwcb.  Y mae  yn  bod  felly  arno  yn  y 
cyssylltiad  bwn.  Y mae  yn  bresenol  ar  ymweliad  a phen- 
trefi  prydfertli  giàn  môr  Galilea,  Capernaum,  Cborazin,  a 
Betbsaida.  ( Adii.  20.)  Yn  y cymmydogaetbau  byn  yr  oedd 
tri  o’i  ddysgyblion  yn  byw,  Pbylip,  Andreas,  a Pbedr  ; ac 
yma  y cyflawnodd  y rban  luosocaf  oi  weitbredoedd  uertbol. 


178 


Y DYNGARWR  DWYFOL. 


Oddiwrth  y trigolion  hyn  gan  hyny  yn  anad  neb  y dysgwyl- 
iai  am  yr  arwyddion  amlycaf  o edifeirwch,  a ffydd  ynddoei 
hun.  Pwy  ddysgwylir  i ddwyn  ffrwythau  addas  i ddiwyg- 
iad  ond  y bobl  fydd  wedi  cael  manteision  i hyny  ? I ba 
gyfeiriad  yr  edrychwn  am  Iwyddiant  ar  yr  Efengyl  ? Nid 
at  baganiaid  India,  anwariaid  Affrica,  ac  eilunaddolwyr 
Japan ; ond  at  drigolion  Prydain,  gwlad  y Beiblau,  y 
gweddîo,  &c.,  ac  yn  enwedig  ein  cenedl  ein  hunain.  Ondy 
mae  yr  hanes  dan  ein  sylw,  a sylwadaeth  yn  ein  dysgu  mai 
fel  arall  yn  fynych  y dygwydda.  (Adn.  20.) 

Anfynych,  er  hyny,  y mae  pob  drws  yn  cau  ar  unwaith. 
Peth  dymunol,  pan  fydd  yn  dywyll  o un  cyfeiriad,  ydyw  ei 
bod  yn  oleu  o gyfeiriad  aralL  Pan  oedd  drws  y carchar  yn 
gauedig  ar  Pedr,  yr  oedd  drws  y nefoedd  yn  agored  i weddi 
ddyfal  yr  eglwys.  Os  ydyw  i raddau  yn  dywyll  yn  awr  ar 
lesu  yn  ei  herthynas  â dynion,  y rnaeyn  oleu  clirrhyngddo 
ag  i fyny  ; y mae  ei  Dad  ac  yntau  mewn  perffaith  gyd- 
ddealltwriaeth.  (Adn.  25,  26.)  Ni  raid  cywilyddio  troi  at 
yr  Arglwydd  mewn  aflwyddiant,  os  na  bydd  yr  achos  o 
hono  wrth  ein  drws  ni.  Hwn  ydyw  y tro  cyutaf,  hyd  y 
gwyddom,  i’r  lesu  anerch  ei  Dad  yn  nghlyw  ereill,  ac  fely 
troion  dilynol,  awgryma  gynhyrfiad  santaidd  ei  feddwl  yn 
ngwyneb  pwybigrwydd  ei  waith,  ac  anystyriaeth  dynion. 
(Gwel  loan  xi.  41  ; xii.  28.)  Paham  yr  oedd  Duw  yn 
“ cuddio  y pethau  hyn  oddiwrth  y doethion  a’r  rhai  deallus,” 
nid  ydym  yn  sicr,  os  nad  i’r  dyben  o gau  allan  orfoledd 
dynion  yn  nhrefn  lachawdwriaeth,  ac  i’r  ymffrost  fod  o’r 
Arglwydd.  “Canys  yr  ydych  chwi  yn  gweledeich  galwed- 
igaeth,  frodyr,  nad  llawer  o rai  doethion  yn  ol  y cnawd, 
nad  llawer  o rai  galluog,  nad  llawer  o rai  boneddigion,  a 


Y DYNGAEWR  DWYFOL. 


179 


alwyd.  Eithr  Duw  a etliolodd  íîol-betliau  y byd,  fel  y 
gwaradwyddai  y doetliion  ; a gwan-betliau  y byd  a ethol- 
odd  Duw,  fel  y gwaradwyddai  y pethau  cedyrn  ; a phethau 
distadl  y byd,  a phethau  dirmygus,  a ddewisodd  Duw,  a’r 
pethau  nid  ydynt,  fel  y diddymai  y pethau  sydd  ; fel  na  or- 
foleddai  un  cnawd  ger  ei  fron  Ef.”  (1  Cor.  i.  26 — 29.) 
Yr  unig  esboniad  a geir  ar  lawer  o bethau  yn  y byd  hwn, 
ydyw  mai  felly  y rhyngodd  bodd  i’r  Arglwydd.  Gall  coíìo 
hyn  fod  yn  gymhorth  i ymgymmodi  y meddwl  a phrofedig- 
aethau  chwerwon  yr  anial.  “ Beth  os  annghredodd  rhai,  a 
wna  eu  hannghrediniaeth  hwy  ífydd  Duw  yn  ofer?  Na  ato 
Duw.”  Mae  yr  awdurdod  yn  aros  byth  yn  meddiant  lesu,. 
ac  ^no  y bydd  hefyd.  “ Pob  peth  a roddwyd  i mi  gan  fy 
Nhad,”  &c. 

Dengys  y testyn  fod  yn  yr  Arglwydd  lesu  gymhwysderau 
neillduol  fel  gwahoddwr  ac  ymgeleddwr  pechaduriaid.  Y 
mae  yr  iaith  a arferir  y fath,  yn  ei  heangder  a’i  chynnwys- 
iad,  na  feiddiasai  neb  ond  un  yn  meddu  ar  gymhwysderau 
anfeidrol  ei  defnyddio,  heb  fod  yn  euog  o gabledd. 

I.  Fod  awdurdod  Crist  yn  ddwyfol  roddedig  iddo. 
“ Pob  peth  a roddwyi  i mi  gan  fy  Nhad.”  (Adn.  27.) 

Pan  grybwyllir  am  Grist  yn  derbyn  unrhyw  beth  gan  y 
Tad,  dylidcadwmewncof  mai  fel  Cyfryngwr  y sonir  am  dano 
y prydhwnw;  megys,  rhoddi  pob  awdurdod  iddo  yn  y nef 
ac  ar  y ddaear,  rhoddi  dynion  iddo  allan  o’r  byd,  derbyn 
gorchymmyn  gan  ei  Dad,  &c.  Fel  Cyfryngwr  hefyd  y sonir 
am  dano  pan  yn  rhoddi  i’r  Tad.  “ Mi  a’th  ogoneddais  di 
ar  y ddaear,  mi  a gwblheais  y gwaith  a roddaist  i mi  i’w 
wneuthur.”  “ Yna  y bydd  y diwedd,  wedi  y rhoddo  Efe  y 


180 


Y DYNGARWE  DWYFOL. 


deyrnas  i Dduw  a’r  Tad  ; wedi  iddo  ddileu  pob  pendefig- 
aetli,  a phob  awdurdod  a nertli.”  Yr  oedd  y pob  peth  a 
roddwyd  iddo  gan  y Tad  yn  gymhwysder  iddo  wahodd 
pawb  ato.  Meddai  y Tad  bob  peth  ; geilw  Crist  Ef  yma 
yn  “ Arglwydd  nef  a daear.”  Y mae  ganddo  hawlidrefnu 
fel  y myno,  ac  i roddi  neu  atal  fel  yr  ewyllysio,  &c.  Os 
oedd  y Tad  yn  ddigon  haelfrydig  i roddi  pob  peth  i’r 
Mab,  yr  oedd  y Mab  yntau  yn  ddigon  mawr  i dderhyn  a 
chynnwys  pob  peth  y Tad,  yr  hyn,  debygem,  sydd  yn  profi 
ei  fod  yn  gymmaint  â’r  Tad,  ac  feliy  yn  Dduw  ei  hun.  Yn 
ngrym  y “ pob  peth  a roddwyd  iddo  ” y gallodd  anfon  ei 
apostolion  i’r  holl  fyd  i bregethu  yi  efengyl,  gan  addaw 
bod  gyda  hwynt  hyd  y diwedd.  Nid  oes  modd  cyfrif  am 
helaethrwydd  y gwahoddiad  hwn,  ond  yn  ngoleuni  y pob 
peth  a roddwyd  iddo.  Nid  oes  perygl  i’r  achos  droi  yn 
fethiant  tra  fyddo  gan  lesu  law  yn  ei  Iwyddiant,  oblesyd 
“ rhyngodd  bodd  i’r  Tad  drigo  o bob  cyflawnder  ynddo  Ef.” 

Yr  oedd  adnabyddiaeth  rhwng  y Personau  Dwyfol  â’u 
gilydd — adnabyddiaeth  gyflawn  o’r  ddwy  ochr.  Y mae 
Duw  yn  ein  hadwaen  ni  yn  drylwyr — ein  heisteddiad  a’n 
cyfodiad.  Nid  oes  air  ar  ein  tafod,  na  bwriad  yn  ein  calon 
nad  yw  Ef  yn  liysbys  o hono  ; ond  hynod  mor  gyfyng  ydyw 
ein  gwybodaeth  ni  o hono  Ef.  Hyn  barodd  y gofyniad,  “I 
bwy,  gan  hyny,  y cyffelybwch  Dduw,  a pha  ddelw  a osod- 
wch  iddo  ? Y crefftwr  a dawdd  gerf-ddelw,  a’r  eurych  a’i 
goreura,  ac  a dawdd  gadwyni  arian:  Yr  hwn  sydd  dlawd 
ei  offrwni  a ddewis  bren  ni  phydra ; efe  a gais  etto  saer 
cywraint  i barotoi  cerf-ddelw,  yr  hon  ni  syfl.”  (Esa.  xl. 
18 — 20.)  Ond  yma  yr  oedd  perffaith  adnabyddiaeth  o’r 
ddau  tu.  Gwyddai  y Mab  am  ddyfnderoedd  anhysbydd- 


Y DYNGARWR  DWYFOL. 


181 


adwy  y bwriadau  grasol  oedd  yn  gronedig  yn  nglialon  y 
Tad  at  liil  syrtliiedig  Adda,  a gwyddai  y Tad  am  y gallu 
anfeidrol  oedd  yn  y Mab  i gario  allan  y cynlluniau  tragy- 
wyddol  yn  lacliawdwriaeth  y ddaear.  Nid  oes  perygl  i 
gamsynied  na  gwrthdarawiad  gymmeryd  lle  byth  yn 
ngwahanol  ranau  y drefn,  gan  fod  y Tad  a’r  Mab  mewn 
dealltwriaeth  mor  berffaith  â’u  gilydd.  Y mab  ydyw  cyf- 
rwng  datguddiad  y Tad  i ddynion.  Nid  oes  modd  gweled, 
deall,  na  dynesu  at  Dduw  ond  trwy  gyfryngau.  “ Ni  wel- 
odd  neb  Dduw  erioed ; yr  unig-anedig  Fab,  yr  hwn  sydd 
yn  mynwes  y Tad,  hwnw  a’i  hysbysodd  Ef.”  (loan  i.  18.) 
“ Myfi  yw  y ffordd  a’r  gwirionedd,  a’r  bywyd  ; nid  yw  neb 
yn  dyfod  at  y Tad,  ond  trwof  fi.”  (loan  xiv.  6.)  Y mae 
Duw  yn  yr  oll  a fedd  mewn  lachawdwriaeth  yn  dyfod  yn 
eiddo  i ddyn  ar  ei  dderbyniad  o’i  anwyl  Fab.  “ Y neb  a’m 
gwelodd  i,  a welodd  y Tad,”  &c. 

II.  El  ADNABYDDIAETH  O GYFLWR  Y DDYNOLIAETH. 

Cyn  bod  yn  Gyfryngwr  addas  rhwng  Duw  a dynion,  yr 
oedd  yn  angenrheidiol  iddo  fod  yn  adnabyddus  o’r  ddwy- 
blaid.  Gan  mai  Duw  a dynion  oedd  yn  y cweryl,  yr  oedd 
galwad  am  Dduw  a dyn  i gyfryngu  rhyngddynt,  ac  yn  y 
“dyn  Crist  lesu  ” llwyddwyd  i gael  “dyddiwr”  allodd  osod 
ei  law  arnom  ein  dau.  Nid  yn  unig  y mae  yn  adwaen  y 
Tad,  fel  y sylwyd,  ond  Efe  a’n  hadwaen  ninnau  yn  well 
nag  yr  adwaenom  ein  hunain.  Gwyr  am  luosogrwydd  y 
blinderau,  am  drymder  y beichiau  sydd  yn  llethu  yr  enaid 
i ddyfnderoedd  anpbaith,  &c.  Cymmerai  gryn  amser  i ni 
fynegu  ein  holl  helyntion,  ac  er  gwneyd  ein  goreu,  diangai 
aml  un  ein  sylw.  Ond  nid  oes  modd  i gymmaint  ag  un 
(][dianc  ei  sylw  Ef,  oblegyd  fe’u  cyfrifwyd  oll  arno  pan  yn 


182 


Y DYNGABWB  DWYFOL. 


marw  ar  y groes.  Pa  le,  tybed,  y cafodd  y Duw  mawr 
reswm  dros  gymmodi  y byd  ag  Ef  ei  hun  heb  gyfrif  iddynt 
eu  pechodau  ? &c.  Onid  yn  y cyfrif  manwl  fu  ar  wahodd- 
wr  pechaduriaid  yn  Nghalfaria  ? &c.  Medda  adnabyddiaeth 
brofiadol  o gyflwr  y ddynoliaeth.  Er  na  phechodd  ei  hun, 
ni  chyflawnwyd  pechod  o Adda  hyd  yn  awr  nag  y darfu 
iddo  Ef  ddyoddef  o’i  herwydd.  “ Efe  yw  yr  iawn  dros  ein 
pechodau  ni ; ac  nid  dros  yr  eiddom  ni  yn  unig,  eithr  dros 
bechodau  yr  holl  fyd.”  (1  loan  ii.  2.)  Yr  hen  longwr 
profiadol  sydd  yn  gwybod  oreu  am  beryglon  y môr  yn  ei 
dywydd  ystormus,  a’r  milwr  fu  o flaen  y magnelau  wyr 
oreu  am  boethder  ac  enbydrwydd  maes  y gwaed  ; ond  am 
helyntion  pawb  yn  eu  cyflwr  dirywiedig,  ’does  neb  yn  eu 
gwybod  fel  yr  hwn  y rhoddwyd  cosbedigaeth  ein  heddwch 
ni  arno. 

III.  El  ALLU  I GYFARFOD  A THRUENI  Y DDYNOLIAETH. 

Y mae  hwn  yn  wahoddiad  i bawb  a deimlant  eu  bod  yr 
hyn  ydynt,  “ blinderog  a llwythog.”  Ni  buasai  y Ceidwad 
yn  rhyfygu  galw  sylw  mor  gyffredinol  ato  ei  hun  oni  buasai 
fod  ynddo  allu  i esmwythau.  Daw  i’r  golwg  yma  yn  ei 
dair  swydd, — fel  Brenin,  Proffwyd,  ac  Offeiriad. 

(1.)  Fel  Brenin.  Fel  Brenin  y mae  yn  cymhell  dyn- 
ion  dan  yr  iau,  a bod  dan  yr  iau  ydyw  bod  dan  lywodraeth, 
ac  yn  ngwasanaeth  rhy wun  mewn  awdurdod.  Y mae  Crist 
yn  meddu  hawl  i’n  gwasanaeth,  a’n  dyledswydd  ydy w cym- 
meryd  i fyny  y groes,  ei  ddilyn,  ac  ymostwng  iddo.  Dywed 
fod  ei  iau  yn  esmwyth.  Gwir  fod  y cyflwr  hwn  yn  cyn- 
nwys  caethiwed,  ond  caethiwed  a rhyddid  ynddo  ydyw.  Y 
mae  miloedd  yn  y byd  heddyw  sydd  yn  yr  harnais  er  ys 


y DYNGARWR  DWYFOL. 


183 


llawer  o flynyddoedd  ; gofyner  iddynt  eu  profi?ìd, — a ydyw 
yr  iau  yn  eu  dolurio  ? A ydynl  yn  blino  ac  yn  ymollwng 
dan  y baich  ? Eu  hateb  ydyw,  “ Ei  orchymmynion  Ef  nid 
ydynt  drymion.”  “ Pa  beth,”  medd  Bernard,  “ all  fod  yn 
ysgafnach  na’r  baich  sydd  yn  cymmeryd  ymaith  yr  holl 
feichiau,  ac  yn  esmwythach  na’r  iau  sydd  yn  cario  y sawl 
sydd  yn  ei  dwyn  ?” 

Dywedodd  rhywun  wrth  bysgotwr  unwaith,  yr  hwn  a 
gariai  ei  gorwgl  ar  ei  gefn  tua  chartref,  Yr  ydych  yn 
gweithredu  o chwith,  y corwgl  ddylasai  eich  cario  chwi.^^ 
Ei  ateb  oedd,  Mae  y corwgl  a minnau  yn  deall  ein  gilydd, 
ac  yr  ydym  yn  gweithio  bob  yn  ail ; yr  wyf  fi  yn  ei  gario  ef 
ar  y tir,  ac  yntau  yn  fy  nghario  i ar  yr  afon.”  Gyíîelyb  i 
hyn  ydyw  y Cristion  a'r  groes  ; efe  sydd  yn  cario  y groes 
hyd  at  lan  yr  afon,  ond  yno  bydd  y groes  yn  ei  gludo  ef  dros- 
odd  i gyfandir  y bywyd  tragywyddol.  Ehywbeth  oY  un 
natur  ydyw  y pennill  hwnw, — 

“ Dan  gario’r  groes  yn  mlaen  yr  awn, 

Y groes  ddywedodd  Ef  a gawn  ; 

Ond  dyma  gyssur  f’enaid  gwan, 

Try’r  groes  yn  goron  yn  y man.” 

(2.)  Fel  Proffwyd.  Un  gwaith  perthynol  iY  proffwyd 
ydoedd  dysgu.  ‘*  Dysgwch  genyf.”  Oes  enwog  amddysgu 
gwahanol  gangenau  gwybodaeth  ydyw  hon.  Y maellawer 
drwy  eu  dysgeidiaeth  wedi  hanner  ynfydu.  Yr  unig  ysgol 
ar  y ddaear  yn  yr  hon  y gwneir  y gwirion  yn  ddoeth  i lach- 
awdwriaeth  ydyw  ysgol  gras,  a’r  unig  athraw  fedr  wneyd 
hyny  ydyw  y Proíîwyd  mawr.  Dysgeidiaeth  uífern  (medd 
un)  a ddygodd  uffern  ihi  rhan,  a dysgeidiaeth  Crist  a ddwg 
y nefoedd  i ni  yn  etifeddiaeth.  Y mae  person  a gwaitli 


184 


Y DYNGAEWR  DWYFOL. 


Crist  yn  betliau  i’w  dysgu,  ac  Efe  ei  liun  yn  unig  sydd  alluog 
i roddi  adnabyddiaetli  o liono  ei  liun.  Bydd  aml  i bererin 
ar  ol  cyrhaedd  gogoniant,  yn  synu  bytli  at  y cynnydd  fydd 
wedi  ei  wneyd  yn  yr  ysgol  hon,  &c. 

(3.)  Fel  Ojỳeìriad.  Fel  offeiriad  y mae  yn  esmwythau 
ar  ein  doluriau.  “ Mi  a esmwythaf  arnoch.”  Tra  bydd 
pechod  heb  ei  faddeu,  a’r  euogrwydd  heb  ei  symmud,  ni  bydd 
yn  bossibl . cael  esmwythdra  ; ond  na  ddigaloned  neb, 
“Gwaed  lesu  Grist  ei  Fab  Ef  sydd  yn  ein  glanhau  ni  oddi- 
wrth  bob  pechod.’’  “ Deuwch  ataf  íì  bawb,”  ofer  myned  at 
neb  arall.  Ofer  i’r  Pabydd  fyned  hr  gyffes-gell,  i’r  Mormon 
fyned  i Utah,  i’r  Mahometan  fyned  i Mecca,  &c,,  heb  iddynt 
fyned  at  Grist  yn  gyntaf,  a bydd  eu  mynediad  at  Grist  yn 
gwneyd  eu  mynediad  i’r  lleoedd  hyn  yn  ddiangenrhaid.  A 
Christ  a digon,  heb  Grist  heb  ddim. 

IV.  Fod  yr  hyn  yw  Crist  ynddo  ei  hun  yn  gymhw^sder 

IDDO  WAHODD  AC  YN  GYMHELLIAD  I NINNAU  WRANDAW.  “ CaiiyS 

addfwyn  ydwyf  a gostyngedig  o galon.” 

Yr  oedd  ei  hunan-ddarostyngiad  o’r  nefoedd  i’r  ddaearyn 
proíì  ei  ostyngeiddrwydd,  a’i  waith  yn  maddeu  heb  edliw  yn 
proíi  ei  addfwynder.  Ei  ostyngeiddrwydd  a ymddangosodd 
yn  benaf  pan  gymmerodd  ein  natur  ni  i undeb  â’i  berson 
dwyfol,  a’i  addfwynder  pan  yn  nyfnder  ei  ddarostyniad  y 
cymmerodd  ei  arwain  fel  “ Oen  i’r  lladdfa,”  ac,  o’r  fan  hono 
y gweddîodd  dros  “y  rhai  trwy  ddwylaw  anwir  a’i  croes- 
hoeliasant.”  Tyr’d  ato,  bechadur,  fel  yr  wyt.  Efe  a 
edrycha  yn  dy  wyneb  mor  addfwyn  wrth  faddeu  dy  feiau 
ag  yr  edrycha  yn  ngwyneb  yr  angel  na  throseddodd  ei 
ddeddfau  erioed.  “ Addfwyn  a gostyngedig  o galon  ” ydyw. 


Y DYNGARWR  DWYFOL. 


185 


Betli  bynag  oedd  mewn  ymddangosiad,  liyny  ydoedd  o 
galon.  Nid  oedd  plygion  yn  pertliyn  iddo  ; ond  yr  oeddyn 
liawdd  darllen  ei  galon  wrth  edrycli  yn  ei  wyneb. 

Anwyl  bobl,  pa  le  y chwiliwcli  am  orphwysfa  ? Ai  mewn 
pleserau  gau  ? Ai  mewn  cyfoeth  bydol  ? Gwyliwch  gam- 
gymmeryd  y cyfeiriad.  Y mae  rhyw  angel  yn  mhob  lle  o’r 
tu  allan  i Grist,  fel  wrth  y bedd  newydd  gwag  ar  foreu  y 
trydydd  dydd  yn  dywedyd,  “ Nid  yw  Efe  yma.”  “0!  y 
fath  ynfydrwydd  yn  y gwr  goludog  hwnw  oedd  gorchym- 
myn  ei  enaid  i orphwys  ar  y da  lawer  a feddai,  ac  yntau, 
druan,  yn  myned  i’r  farn  y noson  hono  yn  ddiymgeledd.  Y 
mae  eneidiau  yn  bodoli  y fynyd  hon  na  welant  orphwysdra 
yn  dragywydd,  diystyrasant  bob  cynghor,  a gwrthodasant  yr 
unig  Waredwr  oedd  gan  Dduw  i’w  gynnyg.  Bydded  i ti, 
ddarllenydd,  ymdrechu  osgoi  eu  haílwydd  trwy  wrando  ar 
ei  air  Ef. 


M 


PEEGETH  XIX. 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 

Ond  cynnifer  ag  a’i  derbyniasant  Ef,  Efe  a roddes  iddynt  allu  i fod 
yn  feibion  i Dduw,  sef  i’r  sawl  a gredant  yn  ei  enw  Ef . Y rhai  ni 
aned  o waed,  nac  o ewyllys  y cnawd,  nac  o ewyllys  gwr,  eithr  o 
Dduw.”-  loan  i.  12,  13. 


MAE  y testyn  a’r  cyssylltiad  yn  cynnwys  crynlioad 
byr,  ond  hynod  gynnwysfawr,  o weinidogaeth 
bersonol  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yn  y byd  hwn,  yn 
ei  llwyddiant  a’i  haflwyddiant.  Fel  y mae  yn  awr  yr  oedd 
y pryd  hwnw, — rhai  yn  credu  a llawer  yn  annghredu,  &c. 
“ Yn  y byd  yr  oedd  Efe,  a’r  byd  a wnaethpwyd  trwyddo  Ef  ; 
a’r  byd  nid  adnabu  Ef.”  (Adn.  10.)  Wrth  y gair  ‘‘byd” 
yn  y ddwy  ennghraiíft  flaenaf  y golygir  y byd  materol,  ond 
wrth  y “byd  nid  adnabu  Ef,”  y byd  deallol  a feddylir, — 
dynion  y byd. 


Y mae  yn  yr  adnodau  hyn  ddringraddau,  y rhai  wrth  eu 
hesgyn  sydd  yn  mwyhau  synedigaeth  yr  ysgrifenydd.  “ Yn 
y byd  yr  oedd  Efe,  a'r  byd  a wnaethpwyd  trwyddo  Ef.” 
Nid  ychydig  o syndod  i loan  oedd  gweled  gwneuthurwr  y 
byd  yn  y byd, — y mawr  yn  y bychan, — y ddaear  yn  cario 
yr  hwn  oedd  yn  ei  chario  hi,  ac  yn  ei  dal  megys  ar  gledr  ei 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


187 


law  ; — y Creawdwr  yn  cael  ei  nursio  gan  ei  greadur,  ac  yn 
dôrbyn  ei  gynnaliaeth  o’r  elfenau  hyny  a gawsant  eu  bodol- 
aeth  ganddo  Ef  ei  hun  ; — yr  hwn  ni  allai  nefoedd  y nefoedd 
ei  gynnwys,  yn  preswylio  ar  y ddaear  ac  yn  pabellu  mewn 
cnawd  ! (1  Bren.  viii.  27.) 

Y mae  y frawddeg  nesaf  yn  cynnwys  syndod  mwy, — “a’r 
byd  nid  adnabu  Ef.”  Ni  ddygir  yr  achwyniad  hwn  yn 
erbyn  y byd  materol  gynnifer  ag  unwaith.  Er  iddo 
siarad  ag  ef  yn  yr  holl  elfenau, — ei  wyntoedd,  ei  ddyfroedd, 
ei  goedydd,  ei  fwydydd,  ei  glefydau,  &c., — ni  chafodd  un  o 
honynt  yn  euog  o anufudd-dod.  Ond  am  y byd  rhesymol  a 
moesol,  gorfodir  loan  i ddweyd,  “ nid  adnabu  Ef.”  Na 
ryfedda,  Gristion,  os  dygwydd  i ti  fyned  trwy  y byd  heb  gael 
dy  weled.  Os  nad  oedd  y tywyllwch  yn  amgyífred  y “gwir 
Oleuni,” — yr  Haul, — pa  ryfedd  i lawer  seren  ddysglaer  fod 
yn  ddisylw. 

Syndod  mwy  etto  yn  dilyn.  “ At  ei  eiddo  ei  hun  y daeth, 
a’r  eiddo  eihun  nis  derbyniasant  Ef.”  (Adn.  11.)  Dichon 
fod  “ ei  eiddo  ei  hun  ” yn  y rhan  ílaenaf  o’r  adnod  yn 
golygu  tiriogaeth  neu  berchenogaeth  (property ),  a’r  un 
ymadrodd  yn  y rhan  olaf  yn  golygu  “ ei  bobl  ei  hun.”  Y 
byd  yn  gyífredinol  sydd  yn  adnoi  10,  ond  gwlad  Canaan 
a’r  genedl  luddewig  yn  hon.  Cyn  ymweled  â’r  byd,  pen- 
nododd  ar  Judea  yn  drigle  neillduol  iddo  ei  hun  ; perthynai 
y wlad  hon  mewn  modd  arbenig  iddo,  a bwriadai  hi  i fod  yii 
ddrws  agored  i’w  efengyl  wynebu  ar  yr  holl  ddaear.  Darfu 
i brophwydoliaethau  ac  addewidion  Duw  i’r  genedl  gyn- 
nyrchu  dysgwyliad  nid  bychan  ynddi  am  yr  Arglwydd  lesu. 
“ Ac  yn  ddisymmwth  y daw  yr  Arglwydd,  yr  hwn  yr  ydych 
yn  ei  geisio  i’w  deml ; sef  angel  y cjŵmmod,  yr  hwn  yr 


188 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


ydycli  yn  ei  chwenych  : wele  Efe  yn  dyfod,  medd  Arglwydd 
y lluoedd.’*  (Mal.  iii.  1.)  Y meddyldrych  o dirfeddiannydd 
sydd  yma  yn  ymweled  â’i  etifeddiaeth  ; ond  y tenantiaid, 
yn  lle  ei  dderbyn  a’i  roesawu,  yn  ei  wrthod  a’i  ladd.  Yr 
luddewon  oedd  ei  bobl  neillduol, — preswylwyr  ei  dỳ.  Ei 
elynion  penaf  oedd  ei  dylwyth  ei  hun,  a’i  addolwyr  ei  hun 
a’i  rhoddasant  i farwolaeth.  “ Dywedasant  yn  eu  plith  e«i 
hunain,  Hwn  yw  yr  etifedd  ; deuwch  lladdwn  Ef,  a’r  eti- 
feddiaeth  fydd  eiddom  ni.”  (Marc  xii.  7.) 

Dengys  y testyn  fod  rhai  eithriadau  gogoneddus  i’r  rheol 
hon, — “ ond  cynnifer  ag  a’i  derbyniasant  Ef.”  Ni  bu  ei 
ddyfodiad  yn  ofer,  na’i  genadwri  yn  fethiant,  ond  fel  cenad- 
on  ereill  Duw, — y gwlaw,  yr  eira,  y gair,  &c., — llwyddodd 
yntau  yn  y peth  yr  anfonwyd  Ef  o’i  blegyd.  Os  oedd  y 
mwyafrif  yn  ei  wrthod,  yr  oedd  rhai  yn  ei  dderbyn  ; ac  y 
mae  yr  adeg  mewn  addewid  pan  fydd  y mwyafrif  yn  ochr  y 
derbyn. 

Dysgir  yma  hefyd  nad  yw  yr  ychydig  i gael  eu  difreintio 
o’r  fendith,  o herwydd  bod  y lluaws  yn  ei  gwrthod.  “ Ond 
cynnifer  ag  a’i  derbyniasant,”  &c.  Ychydig  oedd  yn  yr  hen 
fyd, — “wyth  enaid,” — ond  gofalodd  Duw  na  chawsant  eu 
boddi.  Noah  ar  ei  wythfed  oedd  defnydd  y byd  newydd. 
Ychydig  oedd  ar  y gwastadedd,  ond  gormod  i’w  difetha  yn 
anwiredd  y ddinas.  “ Os  clyw  neb,  rhyw  un,  fy  llais  i ac 
agoryd  y drws,  mi  a ddeuaf  i mewn  ato  ^/,”  &c.  Dysga  y 
testyn  mai 

Crediniaeth  \n  yr  Arglwydd  Iesu  sydd  yn  sicrhau 
PERTHYNAS  YSBRYDOL  A Duw.  “ Cyniiifer  ag  a’i  derbynias- 
ant  Ef,”  &c.  Oddiwrtho,  sylwn  yn 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTH\NAS. 


189 


I.  Ar  y berthynas  grybwylledig.  ‘‘  Meibion  i Ddiiw.’^ 

Mewn  ystyr  creadigol  y mae  pawb  yn  blant  i Dduw. 

Efe  a’n  gwnaeth,  ac  nid  ni  ein  hunain  ; ei  bobl  Ef  ydym, 
a defaid  ei  borfa.'’  (Psl.  c.  8.)  Hon  yn  berthynas  ddi- 
ammodol ; neb  yn  llai  nac  yn  fwy  perthynas  iddo,  neb  yn 
nes  ato  nac  yn  mhellach  oddiẃrtho  ; ond  perthynas  y 
testyn  yn  un  neillduol  ac  arbenig.  Y mae  holl  drigolion 
Prydain  yn  ddeiliaid  llywodraeth  ei  Mawrhydi  Yictoria,  ac 
fel  y cyfryw  daliant  yr  un  berthynas  â hi ; ond  ceir  rhywrai 
yn  y deyrnas  yn  perthyn  yn  nes  nâ  bod  yn  ddeiliaid  iddi, 
mae  ei  phlant,  ei  hwyrion,  &c.,  yn  cael  dyfodfa  nes  ati, — 
mwy  oh  chymdeithas  a’i  chyfrinach  nâ  phawb  ereill  yn  y 
tir.  Felly  yma  ; y mae  pawb  yn  ddeiliaid  llywodraeth  Duw, 
ond  cymmeriadau  neillduol  sydd  o fewn  cylch  ei  deulu 
ysbrydol.  Gyda’r  rhai  uniawn  y mae  ei  gyfrinach  Ef.^’ 
(Diar.  iii.  32.  j 

(1.)  Y credinwyr  yn  hlant  i Ddnw  trwy  fabwysiad. 
Gweithred  yn  ymwneyd  ag  estroniaid  yn  unig  ydyw  mab- 
wysiad.  Neb  yn  mabwysiadu  plentyn  naturiol,  oblegyd  y 
mae  yn  rhan  o’r  teulu  wrth  ddyfod  i’r  byd.  Y weithred 
rasol  hono  o eiddo  Duw,  trwy  ba  im  y mae  dyn  euog  a 
pliechadurus  yn  cael  ei  ddwyn  i mewn  i’w  deulu,  ac  yn  cael 
ei  gyfrif  yn  blentyn  iddo,  ydyw  mabwysiad,  &c. 

Nid  yw  y gwahaniaeth  sydd  rhwng  y credadyn  a’r  an- 
nghredadyn  yn  bodoli  erioed  ; cyfnewidiad  a effeithiwyd  yn 
gydmarol  ddiweddar  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd  ydyw. 

Gall  pob  Cristion  ar  y ddaear  fenthyca  geiriau  Paul  wrth 
yr  Ephesiaid,  a dywedyd,  Yr  oeddym  ni  wrth  naturiaeth 
yn  blant  digofaint  megys  ereill,”  Y fath  gymhwynas  ag 


190 


Y BEETHYNAS  AC  AMMOD  Y BEETHYNAS. 


ambell  i blentyn  amddifad,  pan  wedi  ei  adael  yn  ddiym- 
geledd  ar  y maes,  ydyw  fod  rhywun  tosturiol  gerllaw  i gym- 
meryd  trugaredd  arno,  a’i  fabwysiadu  yn  eiddo  iddo  ei  hun. 
Dyma  gyflwr  gresynol  pob  Cristion  unwaith, — “plant  digo- 
faint  megys  ereill.”  Ondpan  ddaetliDuw  heibioyn  ei  ras, 
cododd  hwynt  o’r  pridd  tew  a’r  clai  tomlyd, — dygodd  hwynt 
i’w  dỳ  i’w  hymgeleddu  ; ac  y maent  hwythau  yn  ei  adnabod 
byth  er  hyny  fel  eu  “ Habba  Dad.” 

(2.)  Trwy  ail  enedigaeth,  Barna  lluaws  nad  yw  yr 
ymadroddion,  “bywhau,”  “adgenedlu,”  ‘‘creu,”  “ail-eni,’^ 
“ mabwysiadu,”  “ symmud  o dywyllwch  i oleuni,”  ‘‘  myned 
trwodd  0 farwolaeth  i fywyd,”  &c.,  ond  termau  gwahanol 
yn  gosod  allan  yr  un  weithred  rasol  a eíîeithir  gan  Ysbryd 
yr  Arglwydd  yn  nhroedigaeth  pechadur  at  Dduw.  Tybia 
ereill  fod  iddynt  oll  ystyron  gwahanol, — eu  bod  yn  blaenori 
a dilyn  eu  gilydd  fel  dolenau  mewn  cadwyn,  a bod  i’r  naill 
a’r  llall  eu  lle,  eu  gwaith,  a’u  dyben  neillduo]  yn  ngoruch- 
wyliaeth  yr  adferiad.  Addefwn  yn  ostyngedig  nad  yw  y 
goleuni  a feddwn  ar  y mater  gwir  bwysig  hwn  yn  ein 
galluogi  i íîurfio  barn  glir  a phenderfynol  arno.  Wrth 
fabwysiadu  y syniad  olaf,  cyfyd  cwestiwn  pwysig  arall  yn 
y meddwl,  sef  pa  un  o’r  grasusau  hyn  sydd  yn  gweithredu 
yn  gyntaf,  yn  ail,  &c.,  yn  adferiad  y pechadur  ? Os  gras- 
usau  gwahanol  yn  gweithredu  mewn  olyniad  ydyiit,  tueddir 
ni  i gredu  fod  mabwysiad  yn  blaenori  ail-enedigaeth. 
Ffrwyth  unioDgyrchol  preswyliad  yr  Ysbryd  yn  nghalon 
dyn  ydyw  adenedigaeth,  ond  tybiwn  mai  sylfaen  rhoddiad 
yr  Ysbryd  i breswylio  ynddo  ydyw  mabwysiad.  “ Ac  o 
herwydd  eich  bod  yn  feibion,  yr  anfonodd  Duw  Ysbryd  ei 
Fab  i’ch  calonau  chwi,  yn  llefain  Abba  Dad.”  (Gal.  iii.  6.) 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


191 


Gellir  meddwl  wrth  yr  adnod  lion  fod  anfoniad  yr  Ysbryd 
i’w  calonau  yn  ganlyniad  i ac  yn  brawf  o’r  berthynas 
fabaidd.  Ar  ol  dwyn  yr  estron  yn  aelod  o deulu  santaidd 
Duw,  daw  i feddu  anian,  cymmeriad,  iaith,  ac  arferion  y 
teulu, — i fwynhau  ei  ragorfreintiau,  adnabod  yr  hwn  sydd 
yn  ben  ynddo,  a’i  gyfarch  yn  y cymmeriad  o Dad. 

(a.)  Fodail-eni  yn  weithred  oruwchnaturiol.  (Adn.  13.) 
Mae  holl  feibion  Duw  wedi  eu  geni  o Dduw,  &c.  Unig 
Iwybr  yr  enedigaeth  gyntaf  ydyw  ífordd  y gwaed,  y cnawd, 
a’r  dynol ; ac  arweinia  yn  anocheladwy  i bechod,  blinder, 
a marwolaeth.  “ Dyn  a aned  o wraig  sydd  fyr  o ddyddiau, 
a llawn  o helbul.”  (Job  xiv.  1.)  Ond  llwybr  o Dduw 
ydyw  yr  ail-eni ; a dywed  loan  nad  ydyw  yr  ail-enedig  yn 
pechu,  am  ei  eni  ef  o Dduw.  Y mae  porth  yr  ail-eni  yn 
agorfa  i santeiddrwydd,  ac  i fwyniant  digymmysg  o fywyd 
tragywyddol,  &c. 

(ò.)  Yn  weithred  bersonol. — Gorphenodd  yr  Arglwydd  ei 
waith  uniongyrchol  ar  ddynoliaeth  naturiol  yn  nghreadig- 
aeth  ein  rhieni  cyntaf.  “ Ac  Efe  a wnaetb  o un  gwaed, 
bob  cenedl  o ddynion,  i breswylio  arhollwyneb  y ddaear.” 
(Act.  xvii.  26.)  “0  mi  gwaed.”  Nid  pob  dyn  yn  dyfod 

allan  yn  bersonol  dan  law  Duw  ydyw  y drefn  yn  yr  enedig- 
aeth  gyntaf ; ond  y naill  ddyn  o’r  llall  yn  rhinwedd 
gorchymmyn  yr  Arglwydd  iddynt  ífrwytho  ac  amlhau,  &c. 
Ond  nid  felly  yn  yr  enedigaeth  ysbrydol ; yma  y mae  pob 
un  yn  cael  ei  eni  yn  uniongyrchol  o Dduw.  Y mae  pob 
ymyriad  dynol,  pa  mor  eífeithiol  bynag,  yn  anfeidrol  rhỳ 
fach  i eni  dyn  drachefn,  a’i  greu  o’r  newydd  i weithredoedd 
da.  Ni  wêl  yr  luddew  fantais  byth  mwy  oddiwrth  ei 
berthynas  naturiol  ag  Abraham  ; rhaid  iddo  gychwyn  o’r 


192  Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 

un  man,  a tlirwy  yr  un  oruchwyliaetli  â’r  Cenedl-ddyn, — 
rhaid  ei  eni  drachefn,  a’i  eni  o Dduw,  cyn  yr  â i mewn  i 
dragywyddol  deyrnas  ein  Harglwydd  a’n  Hachubwr  iesu 
Grist.  Beth  bynag  a ddysgwyliwn  oddiwrth  ein  gilydd,  na 
ddysgwyliwn  yr  anian  newydd  a chymhwysder  i r nef  ond 
oddiwrth  Dduw  yn  unig. 

(3.)  y mae  bod  yn  aelod  o deulu  Duw  yn  rhagorfraint 
or  niwyaf,  ‘-Efe  a roddes  iddynt  allu  (y  fraint,  J.W.,)  i 
fod  yn  feibion  (yn  blant)  i Dduw.”  Byd  enwog  ydyw  hwn 
am  ymífrostio  mewn  gwaedoliaeth  a bonedd  ; os  dygwydd 
fod  perthynas  rhyngom  â rhywrai  o saíle,  er  iddi  fod  yn  y 
nawfed  âch,  ond  odid  na  chaiíf  pawb  wybod  hyny,  &c. 
Ond  pwy  all  ddirnad  braint  a meddiant  pendefigion  Seion 
fryn  ? Beth  bynag  ydyw  urddas  Tywysog  Cymru,  os  nad 
ydyw  wedi  profi  effeithiau  glanhaol  gwaed  y groes,  a’r  sym- 
mudiad  o deyrnas  Satan  i deyrnas  anwyl  Fab  Duw,  y mae 
miloedd  yn  y byd  heddyw  na  chymmerent  y ddaear  a’i 
chyflawnder  am  newid  sefyllfa  ag  ef.  Y mae  y cardotyn 
duwiol  sydd  yn  gwlychu  o dan  y bargodion  wrth  fegian  ei 
fara  o ddrws  i ddrws,  yn  fwy  o foneddwr  yn  ngwir  ystyr  y 
term  nâ’r  goludog  annuwiol  yn  ei  balas.  Y mae  Joseph 
yn  y carchar,  y llanciau  yn  y ffwrn,  a Daniel  yn  y ffau,  yn 
uwch  boneddigioii  filwaith  nâ’r  breninoedd  uchelfalch  a’u 
taflasant  yno.  Boneddigion  yn  wir  oedd  y pump  blaenaf, 
ond  eu  bod  oddicartref  ar  y pryd.  Pa  ryfedd  i’r  emynydd 
ganu  mai 

“ Braint,  braint, 

Yw  cael  cymdcithas  gyda’r  saint, 

Na  welodd  neb  erioed  ei  maint,”  &c. 


II.  Ammod  aelodiaeth  yn  y teulu  urddasol  hwn. 


Y BEETHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


193 


“ Derbyn  yr  Arglwycld  lesu,  drwy  gredu  yn  ei  enw.” 
(Gwel  J.W.) 

Nid  oes  modd  ei  dderbyn  beb  gredu  ynddo,  na  cliredu 
ynddo  lieb  ei  dderbyn,  na  modd  bod  yn  gadwedig  heb  y 
ddau,  &c.  Y mae  gweitbredoedd  beb  ífydd  mor  farw,  ofer, 
a dilês  i’r  gweitbredydd  ag  ydyw  ífydd  beb  weitbredoedd. 
Y mae  y ddau  yn  y testyn, — y credu  a’r  gweitbredu,  &c. 

Nid  rbywfatb  o ífycid  wna’r  tro.  Nid  credu  am  Grist, 
ond  credu  ynddo.  Y mae  credu  ynddo  yn  gam  pwysig  tu 
draw  i gredu  am  dano.  Y mae  yn  bossibl  credu  am  dano 
heb  gredu  ynddo,  ond  ni  ellir  y diweddaf  beb  y cyntaf.  Y 
mae  peidio  credu  am  Grist  yn  wrtbgrediniaetb.  Y mae 
credu  am  dano  yn  anbebgorol  i gredu  ynddo.  Ni  all  yr 
anífyddiwr  gredu  ynddo  am  nad  ydyw  yn  credu  am  dano  ; 
ac  y mae  yr  bwn  nad  yw  yn  credu  am  dano  yn  aflwyddo  i 
fyned  yn  mhellacb  mewn  drygioni  nâ  byd  y nod  y cytbreul- 
iaid  eu  bunain  ; oblegyd  dysgir  am  danynt  bwy  eu  bod  yn 
“credu  ac  yn  crynu.”  (lago  ii.*  19.) 

Y ífydd  gadwedigol  ydyw  bono  sydd  yn  cynnwys  credin- 
iaetb  sefydlog  a diysgog  yn  boll  drefn  rasol  Duw  at  y byd, 
ac  ymorpbwysiad  bollol  yr  enaid  ar  lawn  anfeidrol  y Mab 
am  fywyd  tragywyddol,  a’r  bon  a gynnyrcba  lawenydd  an- 
nbraetbadwY  a gogoneddus  yn  mynwes  y credadyn  yn 
ngbauol  dyoddefiadau  cbwerwaf  yr  amser  presenol  bwn. 
Pibydd  y geiriau  acw  olwg  i ni  ar  bercbenogion  y ífydd  bon. 
‘‘  Yr  bwn,  er  nas  gwelsocb,  yr  ydycb  yn  ei  garu  ; yn  yr 
bwn,  beb  fod  yr  awrbon  yn  ei  weled,  ond  yn  credu,  yr 
ydycb  yn  mawr-lawenbau  â llawenydd  annrbaetbadwy  a 
gogoneddus.”  (1  Pedr  i.  8.)  Y mae  y ífydd  bon  yn  medru 


194 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


dyrcliaíu  ei  plierchenog  uwchlaw  y gweledig  a’r  rhesymol 
at  yr  anweledig  a’r  uwch-resymol,  a pheri  iddo  ymsefydlu 
ar  wrthddrychau  a ymddangosant  yn  annhebyg  i’r  hyn 
ydynt  o’r  saíle  bresenol. 

Y mae  rheswm  yn  ein  dysgu  fod  lluaws  o bethau  yn  wa- 
hanol  iawn  i’r  hyn  yr  ymddangosant  i’r  llygad  noeth.  Nid 
ydyw  yr  haul,  canolbwynt  mawr  y gyfundrefn  heulog  yn 
ymddangos  ond  cydmarol  fychan  i breswylwyr  y blaned 
hon,  a hyny  o herwydd  y pellder  anferth  sydd  rhyngom  ag 
ef ; tra  y mae  rheswm  a gwybodaeth  yn  dysgu  yr  athronydd 
i fod  dros  filiwn  o weithiau  yn  fwy  nâ’r  ddaear.  Fel  y 
mae  rheswm  yn  ymgodi  uwchlaw  yr  ymddangosiadol,  felly 
y mae  ffydd  yn  tra-yrjddyrchafu  uwchlaw  rheswm  ac 
athroniaeth.  Y mae  fod  y Duwdod  yn  tabernaclu  mewn 
cnawd,  a’r  ddwy  natur  yn  orseddedig  ar  deyrngadairy 
cyfanfyd  yn  mherson  Mab  y dyn,  a hwnw  yn  ífrynd  calon  i 
bechadur,  yn  uwch  nâ  rhesymau  holl  athronwyr  y cread 
gyda’u  gilydd,  a pha  rhyfedd  hyny,  gan  mai  idea  fawr  Duw 
ydyw.  Ond  pa  beth  bynag  sydd  yn  dywyll  i’r  athronydd, 
y mae  íîydd  fywiog  y credadyn  yn  ei  ganfod  yn  eglur.  Beth 
bynag  am  drwch  y llen  sydd  yn  atal  rhesymeg  i ganfod  y 
dirgelion  sydd  yn  uniad  y ddwy  natur  yn  y “ dyn  Crist 
lesu,”  yn  eífeithioldeb  ei  farw  iawnol,  a gwiwdeb  ei 
aberth  drud,  &c.,  y mae  íîydd  y Cristion  yn  myned  at  yr 
hyn  sydd  o’r  tu  fewni’r  llen,  ac  yn  canfod  y peirianwaith 
dwyfol  yn  cydweithio  er  daioni  i’r  rhai  sydd  yn  caru  Duw. 

Credu  ynddo,  Ei  enw,  ei  awdurdod,  a’i  allu.  Ehaid  i 
ftydd  fynedi  gyífyrddiad  digyfrwng  â Christ  cyn  bod  yn  alluog 
i dynu  rhinwedd  ysbrydol  o hono.  Faint  bynag  o ddwfr 
fydd  yn  y pydew,  ni  ddaw  o hono  heb  i bibell  y sugnedydd 


Y BERTHYNAS  AC  AMMOD  Y BERTHYNAS. 


195 


gyrliaedd  liyd  ato.  Pan  welwyd  y Gwaredwr  yn  rhodio 
daear  yn  y cnawd,  tystiolaetliid  am  dano  ei  fod  yn  “ llawn 
gras  a gwirionedd,”  ac  felly,  drwy  drugaredd,  y parhâ  hyd 
heddyw,  ond  y sugnbeiriant  sydd  yn  tynu  o’r  anchwiliadwy 
olud  sydd  ynddo  ydyw  ffydd  y credadyn.  Y mae  holl  gyf- 
oeth  y duwdod  yn  feddiant  i’r  hwn  sydd  mewn  undeb  ffydd 
â’r  person  bendigedig  y trysorwyd  Ef  ynddo. 

“ Ffydd  bura’r  galon  o bob  plâ, 

A ffydd  trwy  gariad  gweithio  wna, 

Ffydd  ymlid  íîwrdd  bob  cyssur  gau, 

A chodi’r  serch  i’r  nef  y mae.” 


PIIEGETH  XX. 


CYMMEEIAD  POBL  YE  AEGLWYDD  A’U  EHAN, 

Mor  fawr  yw  dy  ddaioni  a roddaist  i gadw  i’r  sawl  a’th  ofnant  ; aca 
wnaethost  i’r  rhai  a ymddiriedant  ynot,  ger  bron  meibion  dynion.” 
— Salm  xxxi.  19. 

íbd  meddwl  yr  awdwr  pan  lefarodd  y 
testyn,  ar  ddaioni  neillduol  Duw  ar  gyfer  dospartli 
neillduol  o’i  greaduriaid.  Y mai  daioni  Duw  o 
ddau  fath.  Un  ydyw  ei  ddaioni  cyífredinol,  yr  hwn  syddyn 
ymweled  â phawb  yn  ddiwahaniaeth.  “ Daionus  yw  yr 
Arglwydd  i bawb  : a’i  drugaredd  sydd  ar  ei  holl  weithred- 
oedd.”  (Salm  cxlv.  9.)  I’r  dosparth  hwn  y perthyna 
cymhwynasau  dirifedi  ei  Eagluniaeth,  megys  goleuni, 
gwres,  awyr,  gwlaw,  cynnyrch  y ddaear,  &c.,  yn  nghyd  â’r 
cymhellion  parhaus  i fwynhad  o fendithion  yr  lachawdwr- 
iaeth.  Y mae  ei  ddaioni  neillduol  o’r  tu  arall  yn  gyfyng- 
edig  i ddosparth  neillduol.  “Y  rhai  a’th  ofnant  ac  a 
yddiriedant  ynot,  ger  bron  meibion  dynion.”  Perchenogion 
ffydd,  gobaith,  a chariad  yr  efengyl  ydyw  y rhai  hyn. 
Ehai  mewn  heddwch  â Duw,  a wnaed  yn  gyfranogion  o 
Grist,  ac  a ddaliant  ddechreuad  eu  hyder  yn  sicr  hyd  y 


CYMMEEIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  a’u  RHAN. 


197 


diwedd ; gan  ddysgwyl  am  y gobaitli  gwynfydedig,  ac 
ymddangosiad  y Duw  mawr,  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist. 

I.  Sylwn  ar  gymmeriad  y bobl  hyn. 

Dywedir  yma  dri  pheth  am  danynt. 

(1.)  Eu  hodyn  ofnì  Duw.  “ A’th  ofnant.”  Golyga  yr 
ymadrodd,  rai  prydiau,  y teimlad  hwnw  o arswyd  a braw 
â pha  nn  y llenwir  calonau  gelynion  yr  Arglwydd,  pan 
feddyliant  am  dano  fel  “ dialydd  llid,”  a barnwr  meibion 
dynion.  Nid  hwnw  a olygir  yma  ; ond  y teimlad  hwnw  o 
barch  santaidd  i Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  aros  yn  nghalonau 
ei  blant,  ac  yn  peri  iddynt  ofalu  yn  bryderus,  a gwylied  yn 
grynedig,  rhag  mewn  un  modd  groesi  ei  ewyllys  ah  ddigio. 
Nid  ofn  gwasaidd  mo  hono,  ond  mabaidd.  Nid  ofn  barnol, 
ond  duwiol.  Nid  ofn  y condemniedig  sydd  yn  ei  gell  yn 
aros  gweinyddiad  y ddedfryd  a gyhoeddwyd  arno  gan  y 
barnwr,  ond  yr  ofn  parchus  hwnw  sydd  yn  gwneyd  ei  ber- 
chenog  yn  ddeiliad  teyrngarol  i’r  brenin  dan  bob  amgylch- 
iad:  Yr  ofn  hwnw  sydd  yn  cynnyrchu  santeiddrwydd  yn 
mywyd  ei  feddianydd,  ac  am  yr  hwn  y dywed  yr  awdwr 
mewn  lle  arall  ei  fod  yn  “lân  ac  yn  parhau  yn  dragywydd.” 
(Salm  xix.  9.) 

Dywedir  am  rywrai  “Nad  oes  ofn  Duw  ger  bron  eu 
llygaid,”  ac  y mae  y pechod  negyddol  hwnw  yn  eu  gosod 
yn  agored  i’r  fath  waethaf  o bechodau  gweithredol.  “Bedd 
agored  yw  eu  ceg  ; a’u  tafod  y gwnaethant  ddichell ; gwen- 
wyn  aspiaid  sydd  dan  eu  gwefusau  ; y rhai  y mae  eu  genau 
yn  llawn  melldith  a chwerwedd.  Buan  yw  eu  traed  i 
dywallt  gwaed.  Dystryw  ac  aflwydd  sydd  yn  eu  ffyrdd.  A 
íîordd  tangnefedd  nid  adnabuant.”  Gofyner  i Paul  pwy  yw 


198 


CYMMERIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  a’u  RHAN. 


y rhai  hyn,  a dywed  mai  y rhai  “ nid  oes  ofn  Duwgerbron 
eu  llygaid,’^  ydynt.  (Rhuf.  iii.  13 — 18.) 

Dichon  mai  tri  dosparth  o amgylchiadau  sydd  o’r  tu 
allan  i Dduw  a thuedd  ynddynt  i beri  ofn,  sef,  y rhai  a gyf- 
odant  oddiwrth  ddynion,  oddiwrth  chwildroadau  mawrion 
a sydyn,  ac  oddiwrth  angeu ; ond  nid  oes  ofn  yr  un  o 
honynt  ar  yr  hwn  sydd  yn  ofni  Duw.  Am  ddyriion 
dywed,  “ Pe  gwersyllai  llu  i’m  herbyn,  nid  ofna  fy  nghalon.” 
Am  chwiidroadau  dywed,  “ Duw  sydd  noddfa  a nerth  i ni, 
cymhorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder.  Am  hyny  nid 
ofnwn  pe  symmudai  y ddaear,  a phe  treiglid  y mynyddoedd 
i ganol  y môr.”  Ac  yn  ngwyneb  angeu,  dywed,  ‘‘  Pe 
rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angeu,  nid  ofnaf  niwed.”  Y 
mae  hwn  yn  gryf  a hyderus,  lle  y mae  pawb  ereill  yn  wan 
ac  ofnus,  a hyny  am  fod  ei  ofn  yn  peri  iddo  lechu  yn 
nghysgod  yr  Hollalluog. 

(2).  Nodwedd  arall  perthynol  iddynt  ydyw  ymddiried- 
aeth,  “ Ymddiriedant  ynot.”  Cyfyd  ymddiriedaeth  oddi- 
ar  ddau  beth, — ymdeimlad  o wendid  ac  anallu  yn  yr 
ymddiriedwr,  a fíydd  gref  yn,  ac  adnabyddiaeth  Iwyr  o’r 
sawl  yr  ymddiriedir  ynddo.  Y mae  adnabyddiaeth  a fíydd 
yn  rhwym  o flaenori  trust  o unrhyw  fath.  Gofynai  milwr 
unwaith  i’w  briod,  yr  hon  a wenai  yn  ei  wyneb  tra  yr 
ysgydwai  efe  ei  gleddyf  o amgylch  ei  phen,  pa  fodd  y 
meiddiai  wenu  felly,  tra  yr  oedd  offeryn  angeu  mor  agos  i’w 
by wyd  ? Ei  hateb  oedd,  “ Am  fy  mod  mor  berffaith 
adnabyddus  â chalon  yr  hwn  sydd  yn  ei  ysgwyd.” 
Cymmer  llawer  tro  chwerw  le  yn  hanes  plentyn  Duw  yn  y 
byd  hwn ; ond  y mae  ei  adnabyddiaeth  â chalon  yr  hwn 
sydd  yn  lly wio  ac  yn  goruwch-lywodraethu  yr  amgylchiadau 


CYMMERIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  a’u  RHAN. 


199 


blinderus  yn  gyfryw,  fel  ag  yr  ymddirieda  ynddo  yn  y 
peryglon  mwyaf.  “ Pe  lladdai  Efe  íi,  etto  mi  a obeithiaf 
ynddo  Ef.”  Pe  buasai  y fath  beth  ag  i anífawd  ddygwydd 

0 du  yr  Arglwydd  yn  ei  berthynas  â’i  blentyn  yn  y byd  hwn, 
yr  hyn  na  ddygwydd,  credai  Job  y medrai  wneyd  iawn 
digonol  drosto  yn  y byd  a ddaw.  “ Gwyn  eu  byd,”  gan 
hyny,  “ pawb  a ymddiriedant  ynddo  Ef.” 

(3.)  Nodwedd  arall  ydyw  cyhoeddusrwydd,  “ Ger 
bron  meibion  dynion.”  Nid  oes  gwasanaeth  yn  perthyn 

1 grefydd  nad  yw  yn  deilwng  o gyhoeddusrwydd  a goleuni. 
Gweithredoedd  y goleuni  y gelwir  ei  gweithredoedd,  a 
phlant  y goleuni  a phlant  y dydd  y gelwir  dilynwyr  Mab 
Duw.  Ehydd  Awdwr  ein  crefydd  bwys  mawr  ar  gyhoedd- 
usrwydd  ein  cyflawniadau.  Mae  y ddau  arddeliad  mawr 
sydd  yn  hanes  y ddau  fyd  i fod  yn  rhai  cyhoeddus  ; gweith- 
redir  y naill  gan  ddynion,  a hyny  yn  ngwydd  dynion  yn  y 
byd  hwn,  a gweithredir  y llall  gan  Fab  Duw,  a hyny  ger 
bron  yr  angylion  yn  y byd  a ddaw.  Dysgir  hefyd  fod 
arddeliad  Crist  o honom  ni  yn  ngwydd  yr  angylion  yn 
dibynu  ar  ein  harddeliad  ni  o hono  Ef  yn  ngwydd  dynion. 

Canys  pwy  bynag  a fyddo  cywilydd  ganddo  íì  a’m  geiriau 
yn  yr  odinebus  a’r  bechadurus  genedlaeth  hon,  bydd 
cywilydd  gaii  Fab  y dyn  yntau  hefyd,  pan  ddêl  yn  ngogon- 
iant  ei  Dad,  gydâ’r  angylion  santaidd.”  (Marc  viii.  38.) 
Ni  chymmer  lesu  ei  arddel  oni  arddelir  Ef  yn  ngwydd  ei 
elynion.  Oddiar  law  dynion  y derbyniodd  y camniwyafa’r 
driniaeth  greulonaf,  ger  bron  dynion  y cafodd  ei  gondemnio, 
a thrwy  ddwylaw  anwir  dynion  y cafodd  ei  groeshoelio.  A 
chyn  y bydd  yn  foddlon  i wasanaeth  ei  gyfeillion,  rhaid  ei 
ddyrchafu  o faes  y frwydr  fu  rhyiigddo  â'i  elynion.  Ehaid 


200 


CYMMEEIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  a’u  RHAN. 


i’r  mawl,  y gogoniant,  a’r  gwasanaetli  esgyn  iddo  o diriog- 
aeth  y darostyngiad,  y tlodi,  a’r  gwarth.  Mae  dyddiad 
proffwydi  y llwyni,  ah  dysgyblion  cuddiedig,  wedi  inyned 
heibio,  a’r  holl  wasanaeth  o hyn  allan  i’w  gario  yn  mlaen 
ger  bron  meibion  dynion.  Lleferydd  pob  proffeswr  teilwng 
0 grefydd.  ydyw,  “ Nid  oes  arnaf  gywilydd  o efengyl 
Crist,’'  &c. 

II.  Ehan  pobl  yr  Arglwydd. 

Dysgir  yma  fod  daioni  yr  Arglwydd  yn  rhan  iddynt. 

(1.)  Ei  fawredd.  “ Mor  fawr  yw  dy  ddaioni.”  Ymad- 
rodd  anmhossibl  ei  esbonio  ydyw  '^mawr"  yr  Ysgrythyrau. 
Hawddach  synu  uwch  ei  ben  nah  amgyffred.  Un  o eiriau 
ystwyth  a phenagored  ysbrydoliaeth  ydyw,  yr  hwn  y gellir 
ei  estyn  a’i  ledu  i gynnwys  pob  peth  goreu  Duw  ar  gyfer 
dyn.  Ceir  lluaws  o eiriau  cyffelyb  iddo  yn  yr  “ Oraclau 
Dwyfol.”  “ Maŵr  yw  dirgelwch  duwioldeb  Duw  a ym- 
ddangosodd  yn  y cnawd.”  Pa  mor  fawr  ydyw,  nis  gall 
Paul  fawr  ei  hun  ddweyd.  Pwy  yn  dragywydd  fedr 
amgyffred  y dirgelwch  sydd  yn  uniad  y ddwy  natur  yn 
Mherson  y dyn  Crist  lesu  ? Er  mor  dreiddgar  eu  golygon 
ydyw  yr  angylion,  byddy/;2y/(9^  y dirgelwch  hwn  yn  cyn- 
nwys  digon  o fawredd  am  byth  iddynt,  heb  fyned  yn- 
mhellach  i fewn  na’r  wyneb.  Arno  yr  edrychant,  nid 
trwyddo.  “ lachawdwriaeth  gymmaint.”  • Gymmaint  a 
pha  beth  ? Gymmaint  ag  y mynai  Duw  iddi  fod.  Mwy 
nag  angen  dyn.  Y plastr  yn  fwy  na’r  toriad.  Yr  aberth 
yn  fwy  na’r  trosedd.  Y ffynnon  yn  fwy  na’r  aflendid.  Yr 
iawn  yn  fwy  na’r  euogrwydd,  &c.  “Mor  fawr.” 

(2.  ) Daioni  0 ivneuthuriad  Duw ydyw.  “ A wnaethost.” 


CYMMERIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  A^U  RHAN. 


201 


I weled  daioni  yn  ei  burdeb  digymmysg,  rhaid  codi  eio 
golygon  at  y gwneuthurwr.  Y mae  bron  bob  peth  yn  cael  ei 
anurddo  wrth  ddyfod  i gyssylltiad  â’r  byd  hwn.  Y mae  y 
dwfr  yn  agored  i gael  ei  lygru  ar  ol  gadael  y ffynnon  ; y 
mae  yr  eira  yn  brychu  ar  ol  disgyn  o’i  drysorfa  glaerweiîp 
ac  awyr  pur  y nefoedd  yn  tewychu  wrth  ymgymmysgu  â 
mẁg  y ddaear,  &c.  Y mae  modd  cael  y daioni  mwyaf,  tru- 
garedd,  gwirionèdd,  santeiddrwydd,  &c.,  yn  uniongyrchol  o 
law  y gwneuthurwr  mawr  ei  hun,  heb  iddo  redeg  trwy  un- 
rhyw  sianel  arall. 

Y mae  rhai  crefyddau  i’w  cael  ydynt  yn  debyg  iawn  î 
second-hand  shops  ein  trefydd ; nwyddau  ail  law  sydd 
ganddynt  i’w  cwsmeriaid ; ac  o bob  peth  ail  law,  crefydd 
ail  law  ydyw  y fargen  salaf  mewn  bod.  Y mae  didwyll 
laeth  y gair  yn  troi  yn  lâsdwr  wrth  gael  ei  drafod  ganddynt. 
Y mae  maddeuant  a gras  yn  soilo  wrth  gael  eu  trosi  o 
ddwylaw  yr  offeiriaid  at  gyflyrau  pechaduriaid.  Os  am  yr 
aur  yn  ei  burdeb,  y wisg  wen  yn  ei  dysgleirdeb,  a llaeth  y 
gair  yn  ei  ddidwylledd,  gofalwn  gadw’  yn  mhell  oddiwrth  y 
pawnshops  hyn,  ac  awn  ar  ein  himion  i’r  fountain  head  at 
Awdwr  lachawdwriaeth,  a Duw  pob  gras.  Y mae  ei 
farchnadfa  yn  agored  bob  awr,  a’r  arwydd  ( sign ) yn  ddigoiì 
amlwg  i weled  ansawdd  a dognedd  y nwyddau.  “ Yr  wyf 
yn  dy  gynghori  i brynu  genyf  fi  aur  wedi  ei  buro  trwy  dân, 
fel  y’th  gyfoethoger ; a dillad  gwynion  fel  y’th  wisger,”  &Cc 

(3.)  Daioni  wedi  ei  roddi  i gadw  ydyw,  “ A roddaist 
i gad^y.”  Un  hynod  yw  Duw  am  gadw.  Yr  hwn  fedrai 
chwyddo  y bara  wrth  ei  dori  yn  yr  anialwch,  oedd  yr  hwn 
a ddywedai,  ‘‘  Cesglwch  y briwfwyd  gweddill  fel  na  choller 
dim.”  Ac  yn  mysg  pethau  ereill,  “y  mae  trugaredd  gyda’r 

N 


202 


CYMMERIAD  POBL  YR  ARGLWYDD  a’u  RHAN. 


Arglwydd,  ac  aml  ymwared  gydag  Ef.''  Ceidw  gyfammod 
a thrugaredd  â’r  rhai  a’i  carant  Ef,  ac  a gadwant  ei  orchym- 
mynion,  hyd  íil  o genedlaethau, 

Y mae  Duw  wedi  darparu  gwahanol  leoedd  ar  gyfer  am- 
rywiaeth  ei  ddaioni.  Nid  yn  yr  un  pentwr  y ceidw  yr 
amaethwr  holl  gynnyrch  ei  feusydd,  ac  nid  yn  yr  un  hotel 
y ceidw  y meddyg  ei  holl  gyffeiriau,  ond  ar  wahan  ac  i bwr- 
pas  neillduol.  Y mae  gan  yr  Arglwydd  hefyd  bedair 
trysorfa  fawr  i gadw  cyfoeth  cynnyrchion  ei  feddwl;  y 
ddaear,  ei  air,  ei  Fab,  a’r  nefoedd.  Trysorfa  lawn  iawn  ydyw 
y ddaear.  Ymwêl  yr  Arglwydd  â hi,  a chyfoethoga  hi  yn 
ddirfawr  âg  afon  Duw.  Corona  y ílwyddyn  â daioni,  al 
Iwybrau  a ddyferant  frasder.  Ac  er  iddi  gyfarfod  âg  angen- 
ion  yr  oesau  a aethant  heibio,  gall  ei  phreswylwyr  godi  eu 
golygon  at  Dduw  eleni  etto,  a dywedyd,  “ Llawn  yw  y 
ddaear  o’th  gyfoeth.”  Ac  ar  ol  iddi  barhau  i roddi  hyd 
ddiwedd  amser,  bydd  yma  ddefnyd‘diau  wedi  hyny  i’w  toddi 
yn  ngolosgiad  y dydd  diweddaf.  Y mae  y ddaear  yn  llawn 
0 gyfoeth  ; y mae  y Gair  yn  llawn  o gyfarwyddiadau  ac 
addewidion  ; hwn  ydyw  rheol  ein  ífydd.  “ A chynnifer  ag 
a rodiant  yn  ol  y rheol  hon,  tangnefedd  arnynt,  ac  ar  Israel 
Duw.”  Y mae  y Cyfryngwr  yn  llawn  o ras  a maddeuant, 
“ oblegyd  rhyngodd  bodd  i’r  Tad  drigo  o bob  cyílawnder 
ynddo  Ef.”  Y mae  y nefoedd  yn  llawn  o wobrwyon 
diddiwedd  i’r  ífyddloniaid.  “ Ehoddwyd  coron  cyíiawnder 
i’w  chadw  1 mi  " ac  nid  yn  unig  i mi,  ond  hefyd  i 

bawb  a garant  ei  ymddangosiad  Ef.”  Gan  ëi  bod  i bawb 
y mae  i tithau  hefyd,  ddarlleiiydd,  ond  i ti  ^^mdrechu,  am 
dani.  “ Gwnewch  eich  goreu  ar  eich  cael  ganddo  Ef  mewn 
tangnefedd,  yn  ddifrycheulyd,  ac  yn  ddiargyhoedd.”  Amen. 


TRAETHODAU 

YN  CYFFWRDD  A RHAI  MATERION 

POLITICAIDD 


CHREFYDDOL. 


V 


THABTHAWD  I. 


CADWEAETH  {PRESERYATION)  YE  YSGEYTH- 
YEAÜ  O’E  CYFNOD  BOEEUAF  HYD  YN  AWE.^ 

(buddugol). 

^^^N  gymmaint  â bod  yr  “ holl  Ysgrythyr  wedi  ei  roddi 
ganysbrydoliaethDuw,”  a hyny  i’r  dyben  goruchel 
a briodolir  iddo,  naturiol  dysgwyl  y buasai  ei  wyl- 
iadwriaeth  drosto  y fath,  fel  ag  i’w  gadw  yn  ddilwgr  a’i 
drosglwyddo  i lawr  trwy  y gwahanol  oesau  a’r  amry wiadau 
gyfnewidiadiau  y mae  plant  dynion  wedi  dyfod  trwyddynt  o’r 
dechreu  hyd  yn  awr.  Nid  yw  y cyfarwydd  yn  hanesiaeth 
yr  oesau  ty wyll  yn  fwy  argyhoeddedig  o ddim  nâ  bod  galwad 
am  i’r  un  gallu  gael  ei  amlygu  yn  “ nghadwraeth  yr 
Ysgrythyrau”  yn  y byd  ag  a amlygwyd  yn  eu  rhoddiad  iV 
byd  ar  y dechreu.  Y mae  fod  y Beibl — y llyfr  hynaf,  a’r 
hwn  a gyfarfyddodd  â’r  gelynion  lluosocaf  a chreulonaf — yn 
aros  fel  y gwelir  ef,  pan  y mae  cyfansoddiadau  ereill,  y rhai 
a wnaethant  eu  hymddangosiad  ar  y maes  ganrifoedd  lawer 
yn  ddiweddarach  wedi  diflanu  o’r  golwg  mor  llwyr,  yn 
brawf  0 arolygiaeth  Ddwyfol  drosto.  Gan  fod  “ Cadwraeth 
yr  Ysgrythyrau  ” yn  rhagdybied  eu  bodolaeth,  un  o’r  pethau 
cyntaf  sydd  yn  ymgynnyg  iV  meddwl  ydyw  yr  ymofyniad 
canlynol : Yn  mha  gyfnod  yn  oes  y byd  y dechreuwyd  cyfleu 


0 Seren  Gomer,  1880. 


206 


CADWRAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


meddwl  trwy  ysgrifen  ? Canys  amlwg  yw  fod  i’r  gelfyddyd 
wasanaethgar  hon  fel  pob  celfyddyd  arall  ei  dechreuad. 
Diau  na  cheir  cymhorth  i benderfynu  y cwestiwn  hwn 
gydag  un  gradd  o sicrwydd  o’r  tu  allan  i’r  gwirionedd 
santaidd  ei  hun  ; ac  oherwydd  nad  oes  ynddo  yntau  hys- 
bysrwydd  pendant  mewn  perthynas  i darddiad  y gelfyddyd, 
ceir  dynion  dysgedig  yn  gwahaniaethu  yn  eu  barnau  ar  y 
mater. 

Barna  rhai  mai  yr  Arglwydd  ei  hun  a ddechreuodd  y 
gelfyddyd  pan  ysgrifenodd  y gyfraith  ar  lechau  i feibion 
Israel  (gwel  Exod.  xxxi.  18 ; xxxii.  15,  16) ; ond  heb 
ymdroi  yn  ormodol  gyda’r  dybiaeth  uchod,  ymddengys  yn 
eglur  fod  y gelfyddyd  mewn  arferiad  yn  flaenorol  i roddiad 
y ddeddf  ar  Sinai.  Mae  genym  seiliau  cryfion  i gredu  fod 
y patriarch  Job  yn  blodeuo  yn  mhell  cyn  dyddiau  Abraham ; 
a chan  y crybwyllir  droion  am  y gelfyddyd  o ysgrifenu  yn 
y llyfr  sydd  yn  dwyn  ei  enw,  mae  yn  dra  thebyg  ei  bod 
mewn  arferiad  y pryd  hwnw  (Job  xix.  23,  24 ; xxxi.  35). 
Sonir  hefyd  yn  llyfr  Genesis  (pen.  vi.)  am  “ lyfr  cenedl- 
aethau  Adda,”  yr  hyn  fe  ddichon  a olyga  fod  cofrestr  ach- 
yddol  o honynt  yn  cael  ei  chadw  mewn  ysgrifen,  megys  ag 
y gwneir  yn  Mat.  i.  1.  Crybwyllir  am  frwydr  hynod  yn 
cymmeryd  lle  rhwng  meibion  Israel  a’r  Amaleciaid  yn 
Eephidim,  cyn  dyfodiad  y genedl  at  fynydd  Sinai ; ac  ar 
ol  gorchfygiad  Amalec,  dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  Moses 
am  ysgrifenu  yr  hanes  mewn  llyfr  coffadwriaeth.  (Gwel 
Exod.  xvii.  14Ì.  Tybiwn  fod  yr  ennghreifftiau  uchod,  yn 
nghyd  ag  ereill  a allesid  eu  nodi,  yn  awgrymau  pur  eglur 
fod  y gelfyddyd  o ysgrifenu  mewn  arferiad  yn  flaenorol  i 
roddiad  y ddeddf  ar  Sinai. 


o’k  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


207 


Oddi  ar  ei  wybodaetli  o’r  anliawsdra  naturiol  a bertliynai 
i blant  dynion  i ddal  yn  eu  cof  ei  lioll  gyfreithiau  a’i  gyfar- 
wyddiadau,  a’u  trosglwyddo  yn  eu  cyfanrwydd  a’u  purdeb 
o'r  naill  genedlaetli  i’r  llall,  gosododd  y Duw  mawr  y 
gelfyddyd  werthfawr  hon  o dan  deyrnged  i’w  ewyllys  yn 
dra  boreu  yn  oes  y byd.  Ymddengys  fod  y llyfrau  cysseg- 
redig,  fel  cyfansoddiadau  ereill  perthynol  i’r  cyfnod  cyntefig, 
yn  cael  eu  hysgrifenu  ar  grwyn,  y rhai  a gyssylltid  â’u 
gilydd  fel  ag  i wneyd  un  rhôl  (gwel  Isa.  viii.  1).  Copîau  o 
bum  llyfr  Moses  yn  y ffurf  hon,  ydynt  rai  o’r  ysgrif-lyfrau 
hynaf  yn  y byd.  Arferid  weithiau  ag  ysgrifenu  ar  ddarnau 
0 goed  a llafnau  o gerryg,  y rhai  a elwid  Codices  (tebyg 
mai  oddiwrth  y gair  hwn  y deilliodd  y gair  Seisnig  Code  a 
Code  of  laws'] ; brydiau  ereill  byddid  yn  ysgrifenu  ar 
bapyr-frwyn  [papyrus),  sef  dail  llydain  llysieuyn  nodedig 
yn  ngwledydd  y dwyrain.  Yr  uchod  oeddynt  rai  o’r 
defnyddiau  ar  y rhai  yr  ysgrifenwyd  ac  y cadwyd  “ gair  y 
by wyd  ” dros  lawer  o ganrifoedd  hyd  nes  y darganfyddwyd 
y gelfyddyd  werthfawr  o argraífu. 

Yr  oedd  y prif  gopi  o’r  gyfraith,  yr  hwn  a olygid  yn  safon 
y copiau  ereill  oedd  ar  wasgar  yn  mhlith  y genedl,  yn  yr 
Arch  (Deut.  xxxi.  26),  o dan  ofal  yr  offeiriad,  i’w  gadw 
rhag  myned  ar  goll,  a rhag  cael  ei  lygru  ag  ychwanegiadau 
anysbrydoledig,  ac  i fod  yn  dyst  yn  erbyn  llygredigaethau 
y genedl  luddewig.  Gan  fod  y swyddogion  crefyddol  o 
nifer  mor  luosog,  nid  oedd  newidiad  yn  y gyfraith  yn  beth 
possibl,  pe  yr  ewyllysid,  heb  i’r  rhai  hyny  oll  uno  ynddo; 
ac  ni  cheir  ennghraifft  mewn  hanesiaeth  gyssegredig  na 
thraddodiadol  iddynt  fod  yn  euog  o hyny. 

Yn  hanes  symmudiad  yr  Arch  i deml  Solomon,  fe  ddy- 


m 


CADWRAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


wedir  nad  oedd  dim  ynddi  ond  y ddwy  lecli  faen  a osodasai 
Moses  yno  yn  Horeb  (1  Bren.  viii.  3 : 2 Chron.  v.  10) ; y 
®westiwn  naturiol  gan  hyny  sydd  yn  ymgynnyg  i feddwl  yr 
efrydydd  ydyw,  pa  beth  a ddaethai  o^r  gyfraith  a ysgrifenodd 
Moses  yr  hon  a gyflwynodd  i ofal  jr  oífeiriaid,  meibion 
Lefi,  ac  i henuriaid  Israel  ? Fe  wêl  y daiilenydd,  ond  iddo 
sylwi,  mai  nid  yr  Arch,  h.y.,  nid  oi  mewn  y gosodwyd 
j gyfraith  ; ond  ar  ei  hystlys  (Heb.  Mitstsadd  aron  Deut. 
xxxi.  26).  Y tebygolrwydd  gan  hyny  ydyw,  fod  rhyw  fath 
o gist  fechan  wedi  cael  ei  chyssylltu  ag  ochr  yr  Arch,  yn 
yr  hon  y byddid  arferol  o gadw  gair  yr  Arglwydd.  A hyn 
y cytuna  y frawddeg  ganlynol  o eiddo  Flavius  Josephus  : 
**Yn  ganlyncl  efe  (Moses)  a roddodd  y llyfrau  hyn  i’r 
©ffeiriad  yn  nghyda'r  Arch  ; yn  mha  un  hefyd  efe  a osododd 
y deg  gorchymmyn  wedi  eu  hysgrifenu  ar  ddwy  lech.^’ 
(Hyn.  llyfr  IV.,  pen.  viii.,  adr.  44). 

Gyda  threigliad  amser  ceir  ennghreifftiau  mynych  o 
ddynion  santaidd  yn  ysgrifenu  yn  “ llyfr  Cyfraith  yr  Ar- 
glwydd,’'  yr  hyn  a ddengys  fod  ysgrifeniadau  Moses  ar  gael 
ac  mewn  cadwraeth  ddyogel.  “ A Josua  a ysgrifenodd  y 
geiriau  hyn  yn  llyfr  cyfraith  Duw.”  (Jos.  xxiv.  26.) 
Gwelir  mai  ychwanegiad  oedd  yr  uchod  at  y gyfran  a 
fodolai  yn  flaenorol.  Dywedir  hefyd  fod  Samuel  wedi 
traethu  cyfraith  y deyrnas  wrth  y bobl,  ahhysgrifenu  mewn 
(yn  y)  llyfr,  a’i  gosod  ger  bron  yr  Arglwydd  (1  Sam.  x. 
25).  Nis  gall  hyn  debygwn  olygu  dim  yn  wahanol  na  bod 
y prophwyd  wedi  ychw^anegu  yr  ysgrifen  grybwylledig  at  y 
rhanau  a gydnabyddid  eisoes  yn  Ysgrythyrau  ysprydoledig, 
a’i  fod,  er  ei  dyogelwch,  yn  ei  gosod  i gadw  ger  bron  yr 
Arglwydd.  Pan  wrth  y gorchwyl  o adgyweirio  y deml  yn 


o’r  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


200 


amser  teyrnasiad  Josiah,  daeth  Hilciah,  yr  hwn  oedd 
Arch-offeiriad  ar  y pryd,  o hyd  i lyfr  y gyfraith  yn  nhỳ 
yr  Arglwydd”  (2  Bren.  xxii.  8).  Y peth  tebycaf  am  hwn 
ydyw,  iddo  gael  ei  guddio  mewn  rhyw  fan  dirgel  yn  rhai  o 
ystafelloedd  y Cyssegr  gan  ryw  offeiriad  duwiol  ag  oedd 
erbyn  hyn  naill  ai  wedi  marw,  neu  wedi  cael  ei  ferthyru 
gan  Manasseh  annuwiol,  yr  hwn,  yn  ei  sêl  ynfyd  o blaid 
eilun-addoliaeth,  a wnaeth  ei  egni  i ddinystrio  yr  oll  y cawsai 
afael  arnynl  oY  Ysgrythyrau  Dwyfol.  Heblaw  bod  hyn  yn 
awgrymiad  teg  mai  yn  y Cyssegr  ger  bron  yr  Arglwydd  y 
cedwid  y gyfraith  santaidd,  dengys  hefyd  mawr  ofal  Duw 
dros  ei  chadwraeth  a’i  dyogelwch  yn  y byd,  er  holl  gyn- 
ddaredd  a gelyniaeth  calon  dyn. 

Wedi  i’r  prophwyd  Esaiah  gyhoeddi  y dinystr  llwyr  a 
ymwelai  ag  Edom  oddi  wrth  Dduw,  y mae  yn  annog  y bobl 
i geisio  allan  o lyfr  yr  Arglwydd,  a darllen  (pen.  xxxiv.  16). 
Dengys  hyn  nid  yn  unig  fod  y fath  lyfr  mewn  bod,  ond 
hefyd  ei  fod  yn  adnabyddus,  ac  o fewn  cyrhaedd  i 
wrandawyr  y prophwyd.  Gelwid  ef  yn  “ llyfr  yr  Arglwydd,'’ 
naill  ai  o herwydd  dwyfoldeb  ei  darddiad,  neu  ynte  am  y 
cedwid  ef  yn  y man  lle  y byddai  yr  Arglwydd  yn  preswylio 
yn  mysg  dynion,  sef  y Cyssegr ; neu,  fe  ddichon,  am  y 
ddau  reswm. 

Gwelir  oddi  wrth  Dan.  ix.  2,  fod  llyfrau  yr  Hen  Desta- 
ment  ag  oedd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  flaenorol  i’r  amser 
hwnw,  yn  mhlith  y rhai  yr  oedd  prophwydoliaethau 
Jeremiah,  am  barhad  caethiwed  cenedl  Israel  yn  Babylon, 
wedi  cael  eu  cadw  rhag  dinystr  gan  Eagluniaeth  Dúw,  a’u 
casglu  yn  nghyd  fel  un  llyfr  neu  gasgliad  o lyfrau,  ac  o fewn 
cyrhaedd  efrydwyr  ewyllys  yr  Arglwydd.  Trwy  gyfrwng 


210 


CADWRAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


y llyfrau  liyn  y darfu  i Daniel  fedru  deall  rhifedi  y blyn- 
yddoedd  gyda  golwg  ar  adfeilion  Jerusalem  a chaethiwed  y 
genedl.  Dengys  hjm,  naill  ai  na  chafodd  y llyfrau  cysseg- 
redig  a gedwid  yn  y deml  eu  dinystrio  yn  y difrodiad  a fu 
arni  gan  Nebuchodonosor  a’i  fyddin,  neu  ynte  fod  amryw 

0 gopîau  0 honynt  yr  adeg  hono  yn  meddiant  yr  luddewon ; 
oblegyd  can  gynted  ag  y dychwelodd  y genedl  o'r  caethiwed, 
ri  gawn  Ezra  yn  ail-sefydlu  y gwasanaeth  crefyddol  yn 

01  ysgrifen  llyfr  Moses,”  ac  yn  darllen  ac  yn  egluro  cyfraith 
Moses  i’r  bobl  (Ezra  vi.  ; Neh.  viii. ). 

Pa  le  y cedwid  yr  Oraclau  Dwyfol  yn  ystod  y saith  deg 

0 flwyddi  ag  y bu  y genedl  yn  wylo  ar  lan  afonydd  gwlad 
estronol,  a’i  thelyn  yn  grogedig  ar  yr  helyg,  ni  wyddìis  yn 
bresenol ; ond  y mae  y ffaith  i wasanaeth  y Goruchaf  gael 
ei  gario  yn  mlaen  yn  ol  eu  cyfarwyddyd,  ac  iddynt  gael  eu 
dyogelu,  yn  awgrymiad  ychwanegol  fod  yr  Arglwydd  yn 
penderfynu  na  chaiff  ei  ewyllys  i ddynion  syrthio  i ddifancoll 
er  holl  derfysgoedd,  ymrysonau,  a gelyniaeth  cenedloedd 
y ddaear. 

Ar  ol  ail-adeiladiad  y deml,  ymddengys  mai  ynoy  cedwid 
yr  ysgrifeniadau  santaidd  fel  cynt.  Wrth  son  am  Moses 
yn  dwyn  dwfr  o’r  graig  i’r  genedl,  pan  ar  ei  thaith  i Ganaan, 
ceir  yr  adroddiad  canlynol  gan  Josephus  : — “ Felly  y mae 
yr  Ysgrythyr  hono  a osodwyd  i fyny  yn  y deml,  yn  hysbysu 

1 ni  y modd  y rhagddywedodd  Duw  i Moses  y deuai  dwfr 
allan  yn  y modd  hwn  o’r  graig.”  (Hyn.  llyfr  III.,  pen.  i., 
adr.  7.)  Hefyd  wrth  son  am  barhad  y dydd,  yn  ystod 
brwydr  Josua,  dywed,  “ Yn  awr,  ddarfod  i'r  dydd  gael  ei 
estyn  y pryd  hyn,  a’i  fod  yn  hwy  nâ  chyffredin,  sydd  yn 
cael  ei  osod  allan  gan  y llyfrau  a gedwid  yn  y deml.” 


o’k  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


211 


(Hyn.  llyfr  V.,  pen.  i.,  adr.  17.)  Gan  mai  yn  llyfr  Josna 
y ceir  hanes  y frwydr  fu  rhyngddo  a’r  pum  brenin,  ac  es- 
tyniad  y dydd,  dengys  y dyfyniad  uchod  fod  llyfrau  ereill, 
heblaw  pum  llyfr  Moses,  yn  cael  eu  cadw  ger  bron  yr 
Arglwydd. 

Gyda  golwg  ar  gasgliad  llyfrau  yr  Hen  Destament  at  eu 
gilydd,  nid  yw  y gwirionedd  ei  hun  yn  ein  hysbysu  ; felly 
rhaid  gwrando  pa  beth  a ddywed  hanesiaeth  ar  hyn,  a sylwi 
pa  mor  bell  y cytuna  hyny  â dysgeidiaeth  y Testament 
Newydd.  Y traddodiad  yw,  fod  synagog  fawr  yn  cael  ei 
gwneyd  i fyny  o gant  a hanner  o aelodau,  yn  bodoli  yn 
amser  Ezra,  a chan  fod  Haggai,  Zechariah,  a Malachi,  yn 
gydoeswyr  ag  Ezra  a Nehemiah,  eu  bod  hwy  yn  perthyn  i’r 
synagog,  ac  yn  gynnorthwywyr  iddynt  yn  mherífeithiad  y 
casgliad ; ac  i un  a elwid  Simon  y Cyfìawn  ac  ereill 
ychwanegu  ysgrifeniadau  Ezra  a Nehemiah  atynt,  ac  felly 
orphen  a chloi  i fyny  ganon  yr  Hen  Destament.  Bernir 
hefyd  i Ezra  a’i  gydlafurwyr  ranu  yr  Ysgrythyrau  i dri 
dosparth,  sef  y gyfraith,  y prophwydi,  a’r  cyfansoddiadau 
ereill,  sef  y llyfrau  hanesiol  a’r  Salmau.  Ceir  crybwyìliad 
am  y dosbarthiad  hwn  yn  Josephus,  ac  y mae  traddodiadau 
luddewig  yn  unfarn  yn  ei  briodoli  i Ezra.  Mae  yn  dra 
thebyg  mai  yn  y ffurf  hwn  y bodolai  yn  amser  yr  Arglwydd 
lesu,  oblegyd  cawn  ef,  cyn  iddo  ymadael  â’i  ddysgyblion 
oddiar  yr  Olewydd  i’r  gogoniant,  yn  cyfeirio  atynt  yn  y 
geiriau  hyn  : “ Bod  yn  rhaid  cyflawni  pob  peth  a ysgrif- 
enwyd  yn  nghyfraith  Moses  a’r  prophwydi,  a’r  Salmau,  am 
danaf  fì.”  (Luc  xxiv.  44). 

Yr  hyn  sydd  yn  bwysig  yn  mhellach  ydyw,  profì  i 
foddlonrwydd  fod  holl  lyfrau  yr  Hen  Destament  fel  y maent 


212 


CADWBAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


genym  ni  yn  bresenol,  yn  cael  eu  cynnwys  yn  y dosparthiad 
triplilyg  ucliod.  I’r  dyben  yma,  nyni  a yn^neillduwn  i 
roddi  lle  i’r  hynafiaethydd  luddewig  i draethu  eî  dystiolaeth 
ar  y mater  pwysig  hwn  etto.  “ Nid  wyf  yn  ystyried  fod 
ychwaneg  nâ  dau-ar-hugain  o lyfrau  ag  yr  ydym  ni  yn 
rhwym  i’w  credu  ; ac  yn  y rhai  hyn  y cynnwysir  hanes  y 
byd  o’i  ddechreuad  hyd  yr  amser  presenol.  O’r  ddau-ar- 
hugain  yma,  cymmerir  pump  i roddi  hanes  am  greadigaeth 
y byd,  a chenedliad  dynolryw.  Yr  hanes  yma  a barhâ 
hyd  farwolaeth  Moses,  ac  y mae  yn  cynnwys  yspaid  o 
gylch  tair  mil  o flynyddau.  Pob  un  o’r  prophwydi  a ysgrif- 
enodd  hanes  yr  oes  yr  oedd  yn  byw  ynddi,  o farwolaeth 
Moses  hyd  deyrnasiad  Artaxerxes,  mab  Xerxes,  brenin 
Persia  ; a’r  hanes  yma  a gynnwysir  mewn  tri-ar-ddeg  o 
lyfrau ; a’r  pedwar  llyfr  arall  a gynnwysant  hymnau  dwyfol, 
a rheolau  moesol  * * Yr  ydym  yn  rhoddi  cymmaint 

o barch  i’w  cynnwysiad  â phe  buasem  yn  llygad-dyst  o’r 
amgylchiadau  y traethir  am  danynt ; canys  nyni  a wyddom 
pa  mor  hir  y maent  wedi  parhau,  heb  estyniad  na  byrhad 
arnynt,  na  thraws-symmudiad  mewn  un  modd,  a’u  hysgrif- 
eniad  a gyfrifwn  yn  ddwyfol ; yr  ydym  yn  eu  gwahaniaethu 
wrth  yr  enw  hwn,  ac  addysgir  ni  o’n  mebyd  i’w  hystyried 
yn  y cyfryw  oleuni,  a thalu  ufudd-dod  dyledus  iddynt ; ac, 
os  bydd  angenrhaid,  i ddyoddef  marwolaeth  drostynt,  neu 
er  eu  hamddifìyn,  yn  hytrach  nâ  gwadu  eu  dwyfoldeb.” 
(Yn  erbyn  Apion,  llyfr  I). 

I ddeall  y dystiolaeth  uchod  yn  iawn,  y mae  yn  ofynol 
cadw  mewn  cof  y byddai  yr  Hebreaid  yn  rhestru  eu  llyfrau 
santaidd  yn  ddau-ar-hugain  mewn  rhifedi,  er  mwyn  eu  cael 
o’r  un  nifer  a’r  llythyrenau  yn  y wyddor  Hebraeg ; (yn 


o’r  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


213 


debyg  fel  y gwneir  â'r  Salm  fawr  yn  bresenol)  ; a chyflawn- 
ent  hyn  trwy  gyssylltu  â’u  gilydd  yn  un  llyfr  amryw  o’r 
cyfansoddiadau  ag  sydd  genym  ni  yn  cael  eu  cyfrif  ar 
wahan. 

Mae  ymchwiliad  i’r  mater  hwn  wedi  dangos  fod  yr 
luddewon  yn  trefnu  y llyfrau  santaidd  fel  y canlyn  yn 
nyddiau  Josephüs  : — I.  Pump  llyfr  Moses.  (1.)  Genesis. 
(2.)  Exodus.  (3.)  Leviticus.  (4.)  Numeri.  (5.)  Deuter- 
onomium.  II.  Y prophwydi.  (1.)  Joshua.  (2.)  Barnwyr 
a Euth.  (3.)  1 ac  2 Samuel.  (4.)  1 ac  2 Breninoedd. 
(5.)  1 ac  2 Chronicl.  (6.)  Ezra  a Nehemiah.  (7.)  Esther. 
(8.)  Esaiah.  (9.)  Jeremiah  a’r  Galarnad.  (10.)  Ezeciel, 
(11.)  Daniel.  (12.)  Y Prophwydi  lleiaf,  deuddeg  mewn 
nifer.  (13.)  Job.  III.  Y llyfrau  ereill.  (1.)  Y Salmau. 
(2.)  Y Diarebion.  (3.)  Llyfr  y Pregethwr.  (4.)  Caniad 
Solomon.  (Gwel  Stuart  “ On  the  OldTest.  Canon,”  tud. 
245,  a Dr.  Davies  ar  ‘‘  Agoriadi’r  Ysgrythyrau.”)  Gwelir 
fod  y dosparthiad  uchod  yn  cynnwys  dau-ar-hugain  yn  ol 
tystiolaeth  Josephus,  ac  y mae  y nifer  kwn  yn  cymmeryd 
i fewn  yr  holl  lyfrau  ag  yr  ydym  ni  yn  awr  yn  eu  derbyn 
ac  yn  eu  cydnabod,  sef  pedwar-ar-bymtheg-ar-hugain. 
Hefyd,  y mae  gwaith  cynnifer  o ysgrifenwyr  y Testament 
Newydd  yn  gallu  cyfeirio  mor  fynych  at,  a dyfynu  mor 
helaeth  o’r  mwyafrif  o lyfrau  yr  Hen  Destament,  yn  brawf 
eu  bod  ar  gael  yn  eu  cyfanrwydd  yn  eu  hamser  hwy. 

Fel  hyn,  er  pob  dyfais  o eiddo  breninoedd  annuwiol, 
cyífelyb  i Antiochus  Epiphanes,  ac  ereill,  ar  ol  cau  i fyny 
Ganon  yr  Hen  Destament,  i geisio  ymlid  Duw  y nefoedd 
allan  o’i  berchenogaeth  ei  hun,  trwy  ladd  yr  luddewon 


214 


CADWEAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


duwiol  oedd  yn  preswylio  yn  Judea  a manau  ereill,  a 
dinystrio  pob  llinell  o’r  gair  santaidd  y deuent  o hyd  iddi ; 
yr  oedd  Oeidwad  Israel  yn  gwylio  eu  symmudiadau  gyda’r 
gofal  a’r  manylwch  hwnw  a sicrhaodd  gadwraeth  ei  wir- 
ionedd  yn  y byd  hyd  heddyw,  Er  amser  Crist  a’i  apostolion, 
y mae  llyfrau  yr  Hen  Destament  wedi  bod  yn  nghadwraeth 
luddewon  a Christionogion,  y rhai  sydd  wedi  bod  yn  hollol 
wrthwynebol  i’w  gilydd,  fel  nad  oedd  modd  i’r  naill  blaid 
wneuthur  unrhyw  gyfnewidiad  ynddynt  heb  i hyny  gael  ei 
ganfod  yn  union  gan  y llall.  Y mae  cydgordiad  perffaith 
y pleidiau  gwrthwynebol  hyn  o barthed  y canon  yn  brawf 
sicr  nad  oes  un  cyfnewidiad  wedi  ei  wneyd  j'iiddo. 

Bellach,  deuwn  i’r  Cyfnod  Cristionogol. 

Wrth  fyfyrio  hanes  gwahanol  ysgrifenwyr  y Testament 
Newydd,  fe’n  hargyhoeddir  ar  unwaith  o’r  anhawsderau 
oedd  ar  y ffordd  i gasglu  yn  nghyd  y llyfrau  a’i  cyfansodd- 
ant.  Eglur  yw,  mai  loan  y Difinydd  ddarfu  gwbleiddio  y 
canon,  er  na  ddygwyd  ef  i’w  sefyllfa  bresenol  am  ganrifoedd 
ar  ol  hyny.  Ymddengys  mai  y casgliad  cyntaf  a wnaed  o 
Ysgrythyrau  y Testament  Newydd  oedd  gan  un  o’r  enw 
Marcîon  tua’r  flwyddyn  o.c.  150.  Ond  gan  fod  gwahanol 
farnau  yn  bodoli  yn  mhlith  y Cristionogion  boreuol  o barth 
dilysrwydd  rliai  o’r  llyfrau,  nid  oedd  hwn  yn  gasgliad 
cyflawn  o’r  oll  o honynt.  (Gwel  Kurtz,  tud.  125.) 
Gwasanaetha  yr  ennghraifft  hon  i ddangos  pa  mor  ofalus 
oedd  crefyddwyr  y cyfnod  dan  sylw  i beidio  caniatau 
unrhyw  ysgrifen  i’r  canon  heb  feddu  sicrwydd  diamheuol 
ei  bod  yn  gynnyrch  ysbrydoliaeth.  Nis  gallwn  wneyd  yn 
well  yn  y fan  hon  na  dilyn  y drefn  a osodir  i lawr  gan 


o’r  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


215 


Westcott  yn  ei  waith  gorchestol  ar  Ganon  y Testament 
Newydd,  yr  hon  a fabwysiedir  gan  amryw  o ysgrifenwyr 
diweddar  ar  yr  un  pwnc.  Mae  yr  awdwr  dysgedig  hwn  yn 
dosparthu  y canrifoedd  boreuol  i wahanol  gyfnodau,  gan 
grybwyll  rhai  o’r  prif  ddynion  oedd  yn  blodeuo  ynddynt. 

Y cyfnod  cyntaf, — Cyrhaedda  hwn  o’r  flwyddyn  o.c.  70 
— 170,  yn  mlia  un  yr  oedd  y “ tadau  apostolaidd,” 
Clement,  Polycarp,  Ignatius,  a Barnabas  yn  byw.  Mae 
llythyrau  y tadau  hyn  yn  cynnwys  cyfeiriadau  at  amryw  o 
lyfrau  y Testament  Newydd,  ac  yn  dangos  mai  wrthynt 
hwy  y penderfynent  bob  peth  perthynol  i athrawiaeth  ac 
ymarweddiad.  Yn  y cyfnod  hwn  hefyd  y daeth  Papias, 
Dionysius,  a Justin  Ferthyr  ac  ereill,  i’r  maes  yn  y cym- 
meriad  o amddiífynwyr  y Grefydd  Gristionogol ; y rhai  a 
ddadleuent  ei  haddasrwydd,  ei  gwirionedd  a’i  digonolrwydd 
ar  gyfer  angen  pwysicaf  dynoliaeth  syrthiedig,  yn  anni- 
bynol  ar  gymhorth  paganiaeth  ac  luddewiaeth,  ac  fel  y 
darfu  iddynt  appelio  at  lyfrau  y Testament  Newydd,  a 
dyfynu  yn  helaeth  o honynt. 

Yr  ail  gyfnod. — YmestyÄa  hwn  o.c.  170 — 303,  ac 
ynddo  gwelir  Irenaeus,  Clement  o Alexandria,  Origen  ac 
amryw  enwogion  ereill,  yn  gwneyd  eu  hymddangosiad  i 
wrthsefyll  ymosodiadau  gwrthwynebwyr  yr  efengyl.  Y 
mae  Origen  yn  ei  gofrestr  icatalogue)  yn  crybwyll  am  holl 
lyfrau  y Testament  Newydd,  oddigerth  epistolau  lago  a 
Judas.  Ymcldengys  mai  yn  hollol  ddamweiniol  y caíodd  y 
rhai  hyn  eu  gadael  allan,  oblegyd  wrth  ddarllen  rhanau 
ereill  o’i  ysgrifeniadau,  canfyddir  eu  bod  yn  cael  eu  haddef 
ganddo  fel  rhan  o’r  canon.  Gwelir  felly,  fod  Origen,  yr 


216 


CADWEÀETH  YR  YSGRTTHYRAU 


hwn  a ílodeuodd  o.c.  185 — 213,  yn  gwbl  adnabyddus  o’r 
holl  lyfrau  sydd  yn  ein  Testament  presenol  ni,  ac  yn  eu 
cydnabod  fel  rhai  ysbrydoledig. 

Y trydycld  cyfnod, — Y mae  hwn  yn  cyrhaedd  o.c.  303 
— 397,  sef  0 ddechreuad  yr  erlidigaeth  o dan  yr  Amlier-' 
awdwr  Diocletian,  hyd  y drydedd  Gynghorfa  yn  Carthage. 
Yn  flaenorol  i’r  cyfnod  hwn,  yr  oedd  y Cristionogion  wedi 
mwynhau  graddau  helaeth  o lonyddwch  oddiwrth  ymosod- 
iadau  allanol.  Yr  oedd  crefydd  Crist  wedi  ymledu  i bob 
cyfeiriad,  ah  hegwyddorion  yn  cael  eu  cofleidio  gan  yn  agos 
i bob  cenedl.  Ond  dysgir  ni  nad  oedd  y seibiant  hwn  ond 
cyfleusdra  i ymbarotoi  ac  ymarfogi  ar  gyfer  yr  erledigaeth 
ddychrynllyd  a ddilynodd  dyrchafiad  Diocletian  ah  gyd- 
benaduriaid  i orsedd  Ehufain.  Trwy  ddylanwad  Galerius, 
ei  fab-yn-nghyfraith,  ac  ystrywiau  yr  öfíeiriaid  paganaidd, 
darfu  i Diocletian  anfon  cyhoeddiad  allan,yn  gorchymmyn 
tynu  i lawr  holl  addoldai  y Cristionogion,  llosgi  eu  holl 
ysgrifeniadau  crefyddol,  yn  nghyd  â’u  hamddifadu  o’u  holl 
hawliau  a’u  rhagorfreintiau  fel  clinaswyr.  Eusebius,  esgob 
Cesarea,  a hanesydd  yr  eglwys  foreuol  a ddywed  íel  y 
canlyn  : — ‘‘  Mi  a welais  â’m  tygaicl  fy  hun,  y tai  gweddi 
yn  cael  eu  taflu  i lawr  a’u  dinystrio  i’w  sylfaen,  a’r 
Ysgrythyrau  santaidd  yn  cael  eu  bwrw  i’r  tân  ar  ganol  y 
farchnad.”  Ereill  a ddywedant  fod  y triniaethau  chwerwon 
ac  amrywiol  a ddyoddefodd  y rhai  a wrthodent  roddi  i 
fyny  eu  llyfrau  cyssegredig  ar  orchymmyn  yr  awdurdodau, 
yn  anmhriodol  i’w  hadrodd.  Ond  er  poethed  yr  erlidigaeth 
hon,  gofalodd  y Duw  Mawr  am  ei  wirionedd,  a daeth  allan 
o honi  fel  y llanciau  o ffwrn  Babylon  heb  sawr  y tán  arno. 
Yn  lle  llwyr  ddifa  y llyfrau  cyssegredig  o’r  byd,  bu  y 


o’r  cyfnod  boreuàf  hyd  yn  awr. 


217 


prawf  tanllyd  hwn  yn  foddion  i’w  dwyn  i fwy  o sylw  nag 
erioed,  ac  i wneyd  y gwahaniaeth  rhyngddynt  a’r  rhai 
anysbrydoledig  yn  fwy  amlwg.  Pencampwr  diweddaf 
Ehufain  baganaidd  oedd  Liciniiis,  yr  hwn  oedd  un  o’r 
gelynion  creulonaf  a gyfarfyddodd  Cristionogion  mewn 
unrhyw  oes.  Pe  llwyddasai  yr  adyn  hwn  i gario  allan  ei 
amcanion  bwriadedig,  a chael  teyrnwialen  y byd  Rhufeinig 
i’w  law,  am  yr  hon  yr  ymdrechodd  mor  gyndyn  mewn 
brwydrau  olynol,  y mae  lle  i gredu,  yn  ol  hanesiaeth,  y 
buasai  i bob  olion  o’r  grefydd  Gristionogol  gael  eu  hysgubo 
yn  llwyr  allan  o’r  amherodraeth,  os  nad  o’r  byd  cyfan. 
Ond  yn  y cyfnod  bygythiol  a chalonrwygol  hwn,  y cyfnod, 
meddaf,  pan  oedd  rhaid  i ffydd  weithredu  (os  gweithredu  o 
gwbl)  yn  erbyn  pob  cysgod  o debygolrwydd  am  wared- 
igaeth  ; darfu  i’r  “ Hwn  sydd  yn  preswylio  yn  y nefoedd  ’’ 
gyfryngu  trwy  godi  amddiffynwr  yn  mherson  Cystenyn 
Fawr,  doethineb  a medrusrwydd  yr  hwn  a goncrodd  y 
gelyn  a’i  luaws  milwyr  dysgybledig.  Os  gellir  credu  fod 
yr  Arglwydd  yn  ei  ragluniaeth  ddoeth  yn  cyfodi  personau 
neillduol  ar  gyfer  adegau  pwysig  i bleidio  egwyddorion 
crefydd,  hyrwyddo  ei  achos,  ac  amddiffyn  ei  bobl  rhag 
cael  eu  hysglyfaethu  gan  ffyrnigrwydd  eu  hymosodwyr  ; 
nid  yw  yn  bossibl  debygwn  nacau  i Cystenyn  Fawr  yr 
anrhydedd  o fod  yn  un  o ’r  cyfryw.  Nid  digon  gan  y dyn 
rhagorol  hwn,  ar  ol  llwyr  orchfygu  ei  elyn  paganaidd,  oedd 
diddymu  y cyfreithiau  erlidigaethus,  galw  yr  alltudedigion 
adref,  ac  adferyd  iddynt  eu  meddiannau  ; ond  yn  ych- 
wanegol  at  hyny,  darfu  iddo  adgyweirio  addoldai  y 
Cristionogion,  ac  adeiladu  rhai  newyddion  iddynt  ar  draul 
y llywodraeth  yn  lle  y rhai  a ddinystrasid  gan  y paganiaid 


218 


CADWEAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


erlidgar,*  ac  er  bod  yn  ddewisol  ganddo  i’w  ddeiliaid 
fabwysiadu  y grefydd  a broffesai  efe,  etto,  cyhoeddodd 
ryddid  i bawb  addoli  yn  ol  arghoeddiad  eu  cydwybodau. 

Gorchwyl  cyntaf  Cystenyn  ar  ol  i’w  ddychymmyg  weled 
llun  y groes  yn  y ffurfafen,  oedd  ymroddi  i ddarllen  yr 
Ysgrythyrau  dwyfol.  ‘‘  Os  oedd  yr  amherawdwr  blaenorol 
yn  gwneyd  ei  egni  i losgi  yr  oraclau  ysprydoledig, 
rhoddodd  efe  orchymmyn  i’w  lluosogi  a'u  haddurno  ar 
draul  y llywodraeth,  ac  ar  ol  sylfaenu  Caer  Cystenyn, 
gorchymynodd  i Eusebius  barotoi  deg-a-deugain  o gopìau 
o’r  Ysgrythyrau  at  wasanaeth  yr  eglwysi,  wedi  eu  hysgrif- 
enu  ar  femrwn,  ac  yn  gyíleus  i’w  defnyddio. 

Ehwng  y blynyddoedd  o.c.  390  a 419,  ni  chynnaliwyd 
dim  llai  nâ  chwech  o gynghorau  yn  Affrica,  a phedwar  o’r 
rhai  hyn  yn  Carthage.  Yn  y drydedd  gynghorfa  (397) 
cynnwysai  un  o’r  penderfyniadau  restr  o lyfrau  y Testa- 
ment  Newydd  : — “ Penderfynwyd  nad  oedd  dim  iV 
ddarllen  yn  yr  eglwysi  ond  llyfrau  canonaidd  yr 
Ysgrythyrau.  A llyfrau  canonaidd  y Testament  Newydd 
ydynt  y pedair  efengyl,  Actau  yr  apostolion,  tri-ar-ddeg 
0 epistolau  Paul,  ac  un  epistol  gan  yr  un  (awdwr)  at  yr 
Hebreaid,  dau  epistol  gan  Pedr,  tri  gan  loan,  un  gan  lago, 
un  gan  Judas,  a’r  Dadguddiad  gan  loan.”  Gwelir  oddi- 

* Ymddengys  i’r  Ysgrifenydd  mai  yr  uchod  yw  yr  ennghraifft  gyntaf 
o dan  yr  oruchwyliaeth  efengylaidd  o arian  y llywodraeth  wladol  yu 
cael  eu  defnyddio  tuag  at  achosion  crefyddol.  Caredigrwydd  Cystenyn 
yn  gwneyd  math  o iawn  i grefyddwyr  gorthrymedig  y cyfnod  hwnw, 
am  y difrod  a wnaed  ar  eu  heiddo  gan  eu  gelynion  paganaidd  fu  yn 
achlysur  i’r  arferiad  annheilwng  sydd  erbyn  hyn  mor  boblogaidd — 
cyn'naliaeth  crefydd  o gyllid  y wladwriaeth. 


o’r  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


219 


wrth  y dyfyniad  uchod  fod  llyfrau  y Testament  Newydd 
fel  y maent  genym  ni  yn  cael  eu  cydnahod  a’u  derbyn  yn 
mlynyddoedd  olaf  y bedwaredd  ganrif ; ac  yn  y ffurf  yma 
y defnyddiwyd  hwynt  gan  Jerome  ac  Awstin — dau  brif 
enw  diwedd  y bedwaredd  a dechreu  y bummed  ganrif ; a 
thrwy  eu  dylanwad,  derbyniwyd  hwynt  pa  le  bynag  y 
siaredid  yr  iaith  Ladin — yn  Ffrainc,  Yspaen,  ac  hyd  y nod 
yn  Mhrydain  a’r  Iwerddon.  Mae  yr  holl  hanes  yn  wers 
bwysig  am  ofal  Pen  yr  eglwys  am  ei  air  santaidd. 

Yr  ydym  bellach  wedi  dilyn  yr  Ysgrythyrau  i lawr  trwy 
y prawfion  mwyaf  tanllyd  fu  arnynt,  a’r  cyfnodau  mwyaf 
peryglus  yn  eu  hanes  ; nid  yn  gymmaint  am  fod  ffyrnig- 
rwydd  y gelynion  wedi  lliniaru,  na’u  syched  am  eu 
difodiad  wedi  lleddfu,  oblegyd  cawn  ennghreifftiau  i amryw 
gynnygion  i’r  un  perwyl  gael  eu  gwneyd  ar  ol  hyn ; ond 
fod  y.  chwilio  manwl  fu  ar  Air  Duw  yn  y cyfnodau  dilynol, 
a’r  lluaws  cyfieithiadau  fu  arno  i wahanol  dafodieithoedd 
cenedloedd  y gwledydd  yn  sicrhau  iddo  hir  hoedledd  ar  y 
ddaear  er  gwaethaf  ei  holl  ymosodwyr.  Pa  mor  awyddus 
bynag  y bu  y torfeydd  gelynol  i ddinystrio  y llyfr  a 
groesai  eu  mesurau,  ac  a’u  haflonyddai  yn  yr  ymarferiad 
0 bob  anwiredd — y llyfr  a wrthw^ynebai  eu  rhagfarnau — ^a 
roddai  atalfa  ar  eu  nw^ydau  pechadurus— a gyhoeddai 
ddoethineb  y byd  hwn  yn  ffolineb — a wnai  drin  ei 
erlyniadau  mwyaf  difrifol  a phwysig,  megys  barbaraidd  ac 
ofergoelus,  ni  bu  llwyddiant  eu  holl  geisiadau  yn  agos 
gyfartal  i’w  hewyllys  a’u  hymdrechion. 

Mae  y Beibl  yn  aros  hyd  y dydd  heddyw  yn  wrthddrych 
o barch  ac  arswyd  i ddynion,  cyfeiliornadau  y rhai  a 


220 


CADWRAETH  YR  YSGRYTHYRAU 


gondemnia,  ac  yn  erbyn  ífyrdd  drygionus  y rhai  y cyhoedda 
ddialedd  cyfiawn  y nef.  Ac  er  buddugoliaeth  Ariaeth,  y 
mae  genym  ar  gael  yr  holl  ymadroddion  hyny  sydd  yn 
profi  cyfartalwch  a chyd-uwchafiaeth  y Mab  a’r  Tad  ; ac  er 
i Annghrist  deyrnasu  mewn  rhwysg  ac  awdurdod  dros 
amryw  oesau,  a mwynhau  y cyfleusderau  mwyaf  íFafriol  yn 
nghanol  dygn  anwybodaeth  a hygoeledd  dynolryw,  i lygru 
yr  Ysgrythyrau  santaidd,  yr  ydym  yn  alluog  oddiwrthynt 
hwy  eu  hunain  heb  gynnorthwy  ysgrifeniadau  y tadau 
eglwysig  i brofi  Eglwys  Rhufain  yn  euog  o wrthgiliad 
oddiwrth  fíydd  a symledd  yr  efengyl,  a phrofi  ei  hathraw- 
iaethau  a'i  harferion  yn  dwyllodrus  a choelgrefyddol. 

Canfyddwn  law  Duw  yn  cadw  y gwirionedd  rhag  pob 
niwed  gyda  diwydrwydd  diflino,  oblegyd  ei  fod  yn  ddad- 
guddiad  o’i  ewyllys,  a’r  unig  gyfrwng  trwy  yr  hwn  y 
dichon  dynion  gael  gwybodaeth  gyflawn  a digamsyniol  o 
hono  ef  yn  y cymmeriad  gogoneddus  o Waredwr  pechadur- 
iaid,  a’r  modd  i’w  wasanaethu  yn  gymmeradwy.  Y nawdd 
a estynodd  yr  Arglwydd  f r llyfr  hwn  sydd  dystiolaeth  ei 
fod  yn  ei  gydnabod  fel  ei  eiddo  ei  hun.  Pe  buasai  yn 
gynnyrch  meddwl  dynol,  ni  roddasai  rhagluniaeth  fenthyg 
ei  chynnorthwy  i wneuthur  í dwyll  basio  yn  y byd  megys 
dadguddiad  pur  oddiwrth  Dad  y goleuni.  Amlwg  yw,” 
meddai  Dr.  Owen  yn  ei  ‘^Eeason  of  Faith,'’  fod  gan  Dduw, 
yn  mhob  oes  barch  mawr  i’w  air,  ac  iddo  osod  ei  ofal  a’i 
allu  ar  waith  iV  ddyogelu.”  Pe  na  buasai  y Beibl  yr  hyii 
ag  yr  ymhona  ei  fod,  ni  fuasai  dim  yn  fwy  addas  i natur 
Duw,  ac  yn  fwy  gweddus  i ragluniaeth  ddwyfol,  nâ’i  ddileu 
er’s  hir  amser  allan  oY  byd.  Canys  i oddef  llyfr  yn  y byd 
am  gynnifer  o oesau  yn  honi  yn  dwyllodrus  enw  ac  awdurdod 


oV  CYFNOD  BOREUAF  HYD  YN  AWR. 


221 


y Goruchaf,  a llithio  rhan  mor  fawr  o ddynolryw  i wrthgiliad 
dinystriol  oddi  wrtho  ef,  fel  y rhaid  ei  fod  wedi  ac  yn  gwneyd, 
os  nad  ydyw  o darddiad  dwyfol,  a gosod  torfeydd  o'r  cym- 
meriadau  goreu,  doethaf,  a difrifolaf,  yn  eu  plith  yn  agored 
i bob  math  o druenusrwydd  gwaedlyd  a oddefasant  yn 
ci  blaid, — a ymddengys  yn  annghysson  â'r  daioni,  y 
doethineb,  a’r  gofal  anfeidrol  â pha  un  y llywodraethir  y 
byd  hwn  oddi  uchod.  Ond,  yn  y gwrthwyneb,  pryd  y mae . 
dichell  faleisus  Satan,  a holl  ddyfeision  a chynddaredd 
d^molryw  wedi  eu  cymhlethu  a’u  gosod  ar  waith  er  hollol 
ddinystrio  y llyfr  hwn  ; etto,  trwy  ofal  gwyliadwrus  duwiol, 
ion  yr  oesau,  ac  amddiffyniad  Duw  y nefoedd  drosto,  efe  a 
gadwyd  hyd  heddyw,  ac  a gedwir  hyd  ddiweddiad  pob  peth. 

Tra  y mae  y pedair  unbenaeth  fawr,  gyda’u  holl  rwysg 
a’u  gogoniant  wedi  myned  heibio  ; cof-adeiladau  teg  celf- 
yddyd,  y rhai  a fawrygwyd  o herwydd  eu  prydferthwch, 
wedi  eu  dinystrio ; lluaws  o weithiau  dysgedig  dynion 
enwog  wedi  eu  colli ; a defodau  ac  arferion  cenedloedd 
mawrion  wedi  eu  hollol  gyfnewid,  y mae  gair  Duw  wedi 
aros,  ac  o hyd  yn  sefyll  mewn  cyflwr  uchel  o gadwraeth. 
Ér  i baganiaid  erlidigaethus  a^canu  droion  at  ei  ddinystr, 
ac  er  i Babyddion  dros  dymhor  ei  gloi  i fyny  rhag  y werin- 
bobl,  y mae  yn  sefyll  o hyd,  a saif  byth.  Canys  pob  cnawd 
fel  glas-welltyn  y w,  a holl  ogoniant  dyn  fel  blodeuyn  y glas- 
welltyn.  Gwywodd  y glas-welltyn,  a’i  flodeuyn  a syrthiodd 
Eithr  gair  yr  Arglwydd  sydd  yn  aros  yn  dragywydd.’' 

Bydded  i ni  sydd  yn  ei  feddu,  ac  yn  mwynhau  pob  llon- 
yddwch  a chyfleusdra  iV  ddarllen,  ei  fyfyrio  a’i  ddeall? 
ystyried  ein  rhwymedigaeth  iddo,  a gwneyd  defnydd  priodol 


222  CADWEAETH  YB  YSGRYTHYRAU 

0 hono.  Bydd  y fantais  o'i  feddu  yn  troi  yn  anfantais  yn 
y byd  dyfodol  os  ceir  ni  yn  euog  o anwybyddu  ei  gyfarwydd- 
iadau,  diystyru  ei  gynghorion,  ac  anufuddhau  iV  alwadau 
santaidd,  oblegyd  cynnifer  ag  a bechasant  yn  ddiddeddf, 
a gyfrgollir  hefyd  yn  ddiddeddf ; a chynnifer  ag  a bechasant 
yn  y ddeddf,  a fernir  wrth  y ddeddf.''  Anffawd  i ni  oedd 
disgyniad  ein  coelbren  yn  ngwlad  efengyl  os  nad  ymdrechwn 
*fod  0 nifer  gwneuthurwyr  y gair  ''  cyn  gwynebu  yr  hwn 
al  rhoddes  ac  a’i  dyogelodd  er  ein  mwyn,  yn  y farn  fawr. 
Bydded  geiriau  y Salmydd,  gan  hyny,  yn  arwyddair  i ni  oll, 
Cymmerais  dy  orchymmynion  yn  etifeddiaeth  dros  byth  ; 
o herwydd  llawenydd  fy  nghalon  ydynt.'' 


Trwy  ganiatad yr  awdwr,  Mr.  R.  Sniith  Lewis  [Homo 
Ddu),  Llwynypia,  anrhegwn  y darllenydd  äH  hennillion 
penigamp  ar  y mater  fu  dan  sylw. 

^'Hen  gyfrol  fendigaid  sy’n  cario  meddyliau 

Y nefoedd  am  hanes  a chyflwr  y byd ; 

Wyt  hen  ac  wyt  wreiddiol — mor  wreiddiol  a gallai 
Angylion  a dynion  dy  gasglu  yn  nghyd ; 

Yn  fynych  dy  eiriau  dros  dafod  yr  angel 
Ddyferant  yn  esmwyth  i glustiau  y dyn, 

Neu  ynteu  o’r  cwmwl,  neu  trwy  y llais  dystaw, 
fehofah  adroddai  ei  feddwl  ei  hun. 

Proffwydi  wlychasant  eu  hawen  yn  neithdar 
Pur  ysbrydoliaetli  y nefoedd  ei  hun ; 
lë,  Duw  ysgrifenodd  â’i  fys  ar  y llechau, 

Y gyfraith  cyn  hyny  a dorwyd  gan  ddyn ; 


o’r  cyfnod  boreuaf  hyd  yn  awr. 


223 


0 ! Lyfr  y llyfrau  I Duw,  engyl,  a dynion, 

Fu’n  llunio  a chasglu  dy  gynnwys  yn  ngliyd  ; 

Atlirylitli  y nefoedd  sy’n  cynneu  dy  eiriau, 

Yn  gwneuthur  dy  eiriau’n  anfeidrol  o ddrud! 

Llawn  wyt  o amrywiaeth  fel  natur  ei  hunan, 

Yn  cynnwys  yr  uchel,  y dwfn,  a’r  clir ; 

O’th  fewn  y desgrifir  gofidiau  yr  anial, 

Ac  ynot  dangosir  y Ganaan — bell  dir  ; 

Cân  Moses  a Miriam,  mor  fyw,  mor  gynhyrfus 
Ceir  ynddi  ruadau  cynddeiriog  y môr, 

Ac  ynddi  mae  tangnef  y bobl  sy’n  credu — 

Yn  buddugoliaethu  drwy  nerthoedd  yr  lôr. 

Athrylith  y bugail  a dyfodd  yn  frenin, — 

A dyfodd  yn  brif-fardd  i holl  eglwys  Dduw, 

Sydd  ynot ; ac  ynddi  y ceir  holl  deimladau 
Duwiolion  tra  byddont  mewn  anial  yn  byw  ; 

A geiriau  Esaiah,  mor  bur  y maent  heddyw 
Yn  gloewi’th  ddalenau — yn  goglais  ein  bron ; 

Yn  arwain  y meddwl  i lawr  ac  i fyny, 

Trwy  holl  amrywiaethau  y prudd,  dwys,  a’r  llon. 

lê,  ti  sy’n  croniclo  y geiriau  ddylifodd 

Fel  mêl-wlith  bendithiol  dros  enau’r  D^-ddyn! 

Adroddi  ei  hanes,  ei  fywyd,  a’i  angeu, — 

Dangosi  allweddau  y bedd  wrth  ei  glun  ; 

A thrwot  y gwelwn  trwy  ddyíîryn  marwolaeth, 

I dir  anfarwoldeb — lle  nad  oes  un  bedd  ; 

A lle  nad  oes  cwmmwl  yn  dyfod  i hofran 
Trwy’r  awyr  i bylu  iachusrwydd  eu  gwedd. 


224 


CADWRAETH  YR  YSGRYTHYRAU. 


Cynneuwyd  coelcerthau  o bwrpas  i’th  losgi, 
Crechwenodd  cythreuliaid  wrth  weled  y tân 
Yn  ysu’th  ddalenau — yn  llosgi  dy  gloriau, 

Gan  feddwl  darfyddai  am  danat  yn  lân ; 
ünd  daethost  drwy’r  fflamiau — ni  fedrai  cynddaredd 
Dy  rwymo  na’th  ddifa — anfeidrol  wyt  ti ! 

Ehaid  ydyw  i’th  eiriau  gael  myn’d  fel  yr  awel 
0 begwn  i begwn  i’r  byd,  a chael  bri. 

0 1 nefoedd,  tho  imi  gymiorthwy  i ddarllen 
Fy  Meibl,  a gwrando  lleferydd  fy  Nuw; 

0 1 bydded  i mi  yn  arweinydd  trwy'm  bywyd, 

Nes  cyrhaedd  Paradwys  dragywyddol  i fyw  ; 

Fe  rydd  ei  gynghorion  bleserau  mewn  gofid, 

A dyry  ei  wersi  adfywiad  pan  f o 
Y clefyd  diweddaf  yn  gyru  fy  mhabell 
Am  dymhor  i orwedd  dan  fantell  y gro.” 


TRAETHAWD  II. 


CEFNOGWYE  DECHEEUOL  YE  YSGOL 
SABBOTHOL* 


oedd  cenedl  Israel  bron  ar  ben  ei  thaith  o’r  Aifft 
i Ganaan,  dim  ond  lled  yr  lorddonen  rhyngddi  a 
bod  yn  y wlad  addawedig,  gorchymmynodd  Moses 
iddi  gofio  yr  holl  ôbrdd  yr  arweiniodd  yr  Arglwydd  ei  Duw 
hi  ynddi  y deugain  mlynedd  hyny,  trwy  yr  anialwch  (Deut. 
viii.  2.)  Gwaith  dyddorol  i gymdeithasau  crefyddol,  yn 
gystal  ag  i genedloedd  a phersonau  unigol,  ydyw  tremio  yn  ■ 
ol  yn  awr  ac  eilwaith  ar  eu  hymdaith  bererinol  trwy  yr 
anialwch.  Bydd  hyn  yn  fantais  iddynt  i adolygu  eu  diffyg- 
ion  yn  gystal  â mawrygu  yr  Arglwydd  am  ei  ffyddlondeb. 
Mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  bwnc  amserol  bob  amser,  ac 
nid  oes  modd  dweyd  gormod  am  ragoroldeb  y sefydliad,nac 
iddo  un  amser  fyned  allan  o ddyddiad.  Dyma  ein  rheswm 
dros  ychwanegu  ysgrif  arall  at  y lluaws  ysgrifau  cynnwys- 
fawr  sydd  wedi  ymddangos  ar  y pwnc. 


Deugain  mlynedd  oedd  gan  feibion  Israel  i’w  cofio,  ond  y 
mae  genym  ni  driugain  arall  i’w  hychwanegu  atynt,  y rhai 
trwy  weithgarwch  ein  cenedlgarwyr  hunanymwadol,  a’n 
gosodant  yn  y cyflwr  dedwydd  ein  gwelir  ynddo  yn  bresenol 


0 Seren  Gomer,  1881. 


226 


CEFNOGWYE  DECHREUOL 


mewn  dysg  a gwareiddiad.  Nid  gorcliwyl  liawdd  yn  yr  oes 
fanteisiol  ac  uclielfreintiog  hon  ydyw  sylweddoli  agwedd 
foesol  a clirefyddol  y werin-bobl  yn  y dywysogaetb  gan’ 
nilynedd  yn  ol.  Yn  eu  bagwedd  naturiol  dicbon  fod  petbau 
yn  aros  fel  yr  oeddent — y mynyddoedd  yn  eu  bunfan— yr 
afonydd  yn  rbedeg  trwy  yr  un  gwelyau,  ac  f r un  cyfeiriad 
— arwynebedd  y dyffrynoedd  yn  parbau  fel  cynt  yn  eu 
fFrwytlilondeb  a'u  tlysni  ; ond  mewn  ystyron  ereill,  mae  y 
can'  mlynedd  diweddaf  wedi  gwneyd  dirfawr  wabaniaetb  yn 
y wlad  a'r  byd.  Petbau  dyeitbr  bn  tadau  oedd  y brysfynag 
trydanol,  rbeilífyrdd,  agerbeiriannau,  goleuni  nwy,  &c.  Ac 
am  addysg  elfenol  a cbrefyddol  y werin,  darpariaetb  i benau 
a cbalonau  pobl  dlodion,  nid  oedd  ond  y peth  nesaf  i ddim  o 
sylw  yn  cael  ei  dalu  iddynt,  Mae  genym  awdurdod  Ys- 
grythyrol  dros  ddweyd  mai  y Sabboth  yw  y dydd  goreu  oY 
saith  yn  ngbyfrif  Duw.  Gorphwysodd  arno,  a santeiddiodd 
ef,  gan  orchymmyn  i ddynion  wneyd  yr  un  peth.  Ond  yn 
flaenorol  i gychwyniail  y sefydliad  bwn,  y Sabboth  oedd  y 
dydd  a gamddefnyddidfwyaf  gany  rhan  luosocaf  yny  deyrnas 
hoii.  Eu  gwaith  ar  ddyddiau  yr  wytbnos  oedd  dyfeisio  cyn- 
lluniau  drygionus,  a’u  gwaith  ar  y Sabbotb  oedd  eu  cario  i 
weithrediad.  Clywedhyn  gan  wraig  y garddwr  gyffrodd  fedd- 
wl  puraidd  Eobert  Raibes,  Caerloyw,  tuag  atgycbwyn  yrYsgol 
Sabbotbol.  Dechreuodd  y sefydliad  gyda  phedair  o athraw- 
esau,  i’r  rhai  y telid  swllt  y tro  am  eu  gwasanaeth.  Cyfrifir 
heddyw  fod  tua  tbri  cban’  mil  o athrawon  ac  atbrawesau  yn 
y Deyrnas  Gyfunol,  a buasai  talu  y rhai  hyn  yn  cyrhaedd  y 
swm  0 £15,000  bob  Sabboth.  Ond  beth  yw  y ffaith  ì iMae 
y 300,000  hyn,  yn  lle  derbyn  tâl  arianol,  yn  gymbwyn- 
aswyr  gwirfoddol  i’r  sefydliad,  ac  yn  ddiolchgar  ani  y 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


227 


cyfleusderau  o gael  planu  egwyddorion  moesoldeb  a chrefydd 
yn  meddyliau  egin  cymdeitlias. 

Mae  dechreuad  yr  Ysgol  Sabbothol,  sefydliad  yr  hon  a 
goífadwriaethwyd  y llynedd  (1880),  yn  cael  ei  phriodoli  fr 
enwog  R.  Eaikes,  Caerloyw.  Fel  cyfimdrefn  {system), 
dichon  mai  efe  oedd  ei  chychwynydd  ; er  y credwn  na 
wnawn  gam  â’r  dyngarwr  wrth  ddweyd  fod  y meddylddrych 
o hyfforddi  ieuenctyd  yn  addysgac  athrawiaeth  yr  Arglwydd 
ganrifoedd  lawer  yn  hynach  nag  ef.  Mae  yr  egwyddor  can 
hyned  â Gair  Duw ; gorchymmyn  diweddaf  Pen  yr  Eglwys 
fr  apostolion  oedd  myned  i’r  holl  fyd  a dysgu  yr  holl 
genedloedd.  Dysgir  ni  gan  hanesyddiaeth  gyffredin  fod 
cyfarfodydd  athrawiaethu  ieuenctyd  yn  yr  Ysgrythyrau 
mewn  cyssylltiad  â’r  Eglwysi  Cristionogol  mor  foreu  â’r  ail 
ganrif,  ac  oddiyno  ilawr  hyd  ddyfodiad  yr  oesoedd  tywyll 
— gwnaed  hyn  oY  chweched  hyd  y bymthegfed  ganrif  mewn 
amryw  fanau. 

Y'n  yr  16eg  ganrif,  ceir  hanes  am  un  Charles  Borromeo, 
Archesgob  Milan,  yn  sefydlu  nifer  o Ysgolion  Sabbothol  yn 
ei  Esgobaeth.  Bu  y gwr  hwnw  farw  yn  y flwyddyn  1584, 
yn  46  mlwydd  oed,  ond  dywedir  fod  rhai  oY  Ysgolion  yn 
parhau  yn  yr  Esgobaeth  hono  hyd  y dydd  hwn.  Yr 
oedd  y Parch.  Joseph  Alleine,  yr  Annghydffurfiwr  enwog  o 
Taunton,  ac  awdwr  Alarm  to  the  Unconverted^"  yn 
blodeuo  yn  agos  i gan’  mlynedd  yn  flaenorol  i Raikes. 
Mabwysiadodd  yntau  y cynllun  o gasghi  ieuenctyd  yn 
nghyd  iV  had<]ysgu  yn  mhethau  crefydd  ar  ddydd  yr 
Arglwydd.  Amryw  flynyddoedd  cyn  geni  Raikes,  crybwyllir 
am  foneddiges  yn  swydd  Gaerloyw,  o’r  enw  Catherine 


228 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


Boevey,  yn  difyru  ei  hun  i addysgu  ieuenctyd  ar  y dydd 
Sabboth,  gan  ddilladu  a phorthi  y dosparth  tlodion  o 
honynt.  Yn  America  hefyd,  ceir  hanes  sefydliad  Ysgol  Sab- 
bothol  yn  mhlith  Bedyddwyr  y Seithfed  Dydd  mor  gynar  â’r 
flwyddyn  1740—1747.  Dechreuwyd  hi  mewn  lle  oY  enw 
Ephrata,  swydd  Lancaster,  talaeth  Pennsylyania,  gan  un  oY 
enw  Ludwig  Hacker ; parhaodd  i flaguro  hyd  doriad  allan  y 
rhyfel  rhwng  gwladwyr  y Taleithiau  a'r  byddinoedd  Pryd- 
einig  yn  y flwyddyn  1777,  ar  derfyn  yr  hon  y trowyd  yr 
Ysgoldy  yn  Ysbytty  (Hospital)  i wella  clwyfedigion  rhyfel. 
Pa  beth  a ddaeth  o’r  ysgol  mewn  canlyniad  i hyn,  nis 
gwyddom  gyda  sicrwydd. 

Yn  y flwyddyn  1763 — 4,  sefydlwyd  Ysgol  Sabbothol  yn 
Catterick,  swydd  York,  gan  y Parch.  Theophilus  Lindsey, 
mewn  undeb  â boneddiges  haelfrydig  o’r  enw  Cappe.  Miss 
Hannah  Ball  hefyd  a gychwynodd  Ysgol  íSul  yn  y flwyddyn 
1760,  yn  ei  thref  enedigol,  High  Wycombe.  Mewn  goheb- 
iaeth  fu  rhynddi  a’r  Parch.  John  Wesley  yn  y flwyddyn 
1770,  cawn  iddi  ddweyd  a ganlyn  : ‘‘Cyferfydd  y plant 
ddwy  waith  yn  yr  wythnos,  Sabboth  a Llun.  Maent  yn 
gwmpeini  lled  afrywiog  i fod  yn  eu  swn,  er  hyny  ymddang- 
osant  yn  foddlon  i gymmeryd  eu  dysgu.  Yr  wyf  yn  llaíurio 
yn  ddifrifol  yn  eu  plith,  mewn  awydd  i hyrwyddo  llwydd- 
iant  Eglwys  Crist.”  Ac  yn  y flwyddyn  1778,  dywedir  fod 
gan  y Parch.  Thomas  Stock,  Ysgol  Sabbothol  yn  Ashbury, 
swydd  Berk,  yr  hwn  wedi  hyny  a fu  yn  gydweithiwr  â 
Eaikes  yn  Nghaerloyw.  Wedi  cyrhaedd  hyd  yma,  dichon 
nad  annyddorol  gan  y darllenydd  fyddai  cael  cipdrem  frysiog 
ar  brif  hanes  yr  enwog 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


229 


Eobert  Eaires. 

Yn  nhref  Caerloyw  y gwelodd  R.  R.  oleuni  dydd  gyntaf, 
a hyny  ar  Medi  14eg,  1735.  Mab  hynaf  ydoedd  i foneddwr 
o’r  un  enw,yr  hwnydoeddberchenog,  golygydd,  acargraffydd 
newyddiadur  o'r  enw  Gloucester  Journal'"  Ymddang- 
osodd  y rhifyn  cyntaf  Ebrill  9fed,  1722,  yr  hwn  yn  ol  trefn 
amser  oedd  y nawfed  o bapyrau  talaethol  yn  y Deyrnas 
Gyfunol.  Mae  anfanteision  cenedl  y Cymry  i’w  gweled  yn 
amlwg  yn  y gorphenol,  pan  goíir  fod  y papyr  dan  sylw  (ac 
efe  yn  nawfed),  yn  92  mlwydd  oed  pan  freintiwyd  hi  â’r 
pelydryn  cyntaf  o oleuni  yn  y ífurf  o newyddiadur  wythnosol 
yn  yr  holl  dywysogaeth  yn  nghyhoeddiad  ‘‘  Seren  Gomer,'* 
lonawr  laf,  1814.  Er  yn  diolch  am  oleuni  pan  y daeth, 
nis  gallwn  lai  nâ  gresynu  am  ddiweddarwch  ei  ymddangos- 
iad.  Yr  oedd  treth  y papyr,  a'r  doll  uchel  a delid  i’r  Llyw- 
odraeth  am  hysbysiadau  ( advertisments ),  yn  ei  wneyd  yn 
gryn  anturiaeth  y pryd  hyny  i ddwyn  allan  newyddiadur. 
Er  hyny,  nid  hir  y bu  ymdrech  a diwydrwydd  Raikes  cyn 
sicrhau  i'r  cyhoeddiad  gylchrediad  cyífredinol  dros  swydd 
Gaerloyw  a’r  siroedd  cymmydogaethol.  Ofnai  rhyw  ffarmwr 
nad  oedd  y masnachwyr  ac  ereill  yn  darllen  ond  ychydig  ar 
y Beibl,  tra  y gwyddai  fod  eu  trwynau  byth  a hefyd  yn  y 
newyddiaduron  ; a dymunai  am  gongl  fechan  o’r  newydd- 
iadur  hwn  at  wasanaeth  yr  Ysgrythyrau  canlynol : “ Bydded 
i chwi  glorianau  cyíiawn,  pwysau  cyfìawn,  ephah  gyfiawn, 
a hin  gyfiawn  : ” Lef.  xix.  36.  “ Amryw  bwysau,  ac  amryw 

fesurau,  ífiaidd  gan  yr  Arglwydd  bob  un  o’r  ddau  : ” Diar. 
XX.  10.  Diau,  pe  buasai  yr  hen  frawd  yn  aros  hyd  heddyw, 
y cawsai  fwy  o achos  cwyno  nag  yn  ei  ddyddiau  ef. 

Nid  oeddy  pryd  hyny,  nac  am  dymhor  wedi  hyny  ganiatad. 


230 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


i gofnodi  gweithrediadau  y Senedd  ; ac  o herwydd  troseddu 
y ddeddf  hon,  trwy  gyhoeddi  gohebiaethau  a ddanfonid 
iddo  o’r  mesurau  a fabwysiedid,  gwysiwyd  Eaikes  ddwy 
waith  i ymddangos  ger  bron  yr  awdurdodau  yn  Llundain. 
Ehyddhawyd  ef  y tro  cyntaf  ar  ychydig  gostau,  ac  ni  ym- 
ddangosodd  yr  ail  waith  o herwydd  afìechyd,  a phrofodd  i 
foddlonrwydd  yr  awdurdodau,  i’r  ohebiaeth  achwynedig 
gael  ei  chyhoeddi  gan  y gwas  heb  yn  wybod  iddo,  ac  mewn 
anufudd-dod  i’w  waharddiad  ar  ddechreu  y Senedd  dymhor. 
Derbyniwyd  y mynegiad  hwn  fel  gwirionedd,  ac  arbedwyd 
ef  i ymddangos  yn  y llys.  Profodd  Eaikes  ei  hun  yn  ddyn- 
garwr  gonest,  yn  gystal  ag  yn  fasnachydd  llwyddiannus ; 
pryd  bynag  y byddai  galwad  am  bleidio  cyfìawnder,  a dy- 
noethi  trais  a gorthrwm,  ceid  ynddo  ef  y cefnogydd  a’r  ym 
osodydd  parod  a di-ildio.  Byddai  colofnau  ei  newyddiadur 
yn  agored  i ohebiaethau  o bob  cyfeiriad,  ac  oddiwrth  bob 
dosparth ; a chyn  bod  son  am  orchestion  gwronaidd  yr 
enwog  John  Howard  parthed  carcharau  y gwledydd,  deíîroai 
sylw  y wlad  at  gyflwr  gresynol  carchardy  ei  dref,  yn  nghyd 
ar  modd  annynol  yr  ymddygid  tuag  at  y carcharorion. 
Pleidiai  yn  ddiwahaniaeth  bob  ach'os  elusengar  a ddygid  iV 
sylw.  Cafodd  ei  gyhoeddiad  ei  anrhydeddu  á chynnyrchion 
meddyliol  George  Whitefìeld  pan  nad  ydoedd  ond  glaslanc 
yn  parotoi  i’r  Eglwys  Sefydledig.  Pan  ddaeth  Eaikes, 
cychwynydd  cyfundrefnol  yr  Ysgol  Sabbothol,  i’r  byd  yn 
1735,  yr  oedd  y newyddiadur  dan  sylw  wedi  bod  ar  y maes» 
ac  mewn  cylchrediad  llwyddiannus  am  dros  dair  blynedd 
ar  ddeg.  Ar  farwolaeth  y tad  yn  3 757,  syrthiodd  yr  holl 
gyfrifoldeb  ar  ysgwyddau  y mab,  pan  nad  oedd  ond  22 
mlwydd  oed.  Ond  buan  y profodd  fod  ei  alluoedd  mas- 


YK  YSGOL  SABBOTHOL. 


231 


nachol  a golygyddol  yn  gyfartal  i’r  gofynion,  a chyn  pen 
nemawr  o amser,  daeth  i feddii  rhai  o’r  safleoedd  pwysicaf 
allasai  ei  dref  enedigol  fforddio  iddo.  Ymroddodd  i wasan- 
aethu  ei  genedl  yn  y cyfeiriad  hwn  am  45  mlynedd  wedi 
marwolaeth  ei  dad.  Yn  y flwyddyn  1802,  pan  yn  67  mlwydd 
oed,  trosglwyddodd  y fasnaoh  i ofal  Mr.  D.  Walker,  a der- 
byniodd  yntau  oddiwrthi  flwydd-dal  o £300  dros  weddill  ei 
ddyddiau.  Nodweddid  y newyddiadur  gan  chwaeth  o’r 
radd  uchelaf,  ac,  yn  wahanol  i gyhoeddiadau  o’r  un  natur  y 
dyddiau  hyny,  ni  oddefld  llychwino  ei  dudalenau  gan  frynt- 
iaith  ac  ensyniadau  personol.  Dywedir  ei  bod  yn  ífaith,  na 
cheir  ynddo  gymmaint  ag  un  ennghraiíft  o enllib  a difriaeth 
bersonol  trwy  gydol  y blynyddoedd  y bu  dan  arolygiaeth 
Raikes.  Mae  hyn,  heb  son  am  ddim  arall,  yn  adlewyrchu 
clod  nid  bychan  i’w  goffadwriaeth. 

Cafodd  carcharorion  Gloucester  a’r  deyrnas  yn  gyfìfredinol 
yn  Eaikes  noddwr  ac  amddifìpynwr  ffyddlon.  Dichon  mai 
ei  ymweliad  cyntaf  â charcharau  y ddinas  ddysgodd  iddo  y 
cyssylltiad  uniongyrchol  sydd  rhwng  anwybodaeth  a thros- 
eddau,  a’r  anfuddioldeb  o gospi’r  troseddwr  heb  geisio  sym- 
mud  yr  achos  o’r  drygau.  Mae  yr  adroddiad  a geir  o gyflwr 
aflachus  y carcharau,  a’r  modd  barbaraidd  yr  ymddygid  at 
garcharorion  y dyddiau  hyny  yn  galonrwygol  i’r  eithaf. 
Cyfyngid  ugeiniau  o honynt  gyda’u  gilydd  i ystafelloedd 
cynnwys,  oerion,  tywyll,  ac  afìach,  dros  wythnosau  a misoedd 
yn  olynol,  ac  nid  oedd  marwolaethau  o ddiffyg  ymborth  a 
glanweithdra  ond  dygwyddiadau  mynych.  Gwnaeth  Raikes 
ddefnydd  helaeth  o’i  newyddiadnr  i ddynoethi  creulonderau, 
yn  nghyd  ag  apelio  at  gydymdeimlad  boneddigion  am 
roddion  er  lleddfu  loesion  y trueiniaid  ; a bob  amser  wrth 


232 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


estyn  elusen  iddynt,  gofalai  gyda  llaw  am  gynghor,  neu  wers 
ar  ddrwg  pechod.  Nid  oedd  ceidwaid  carcharau  y pryd 
hyny  yn  derbyn  cyflogau  oddiwrth  y Llywodraeth  ; yn 
hytrach  talent  £4  14s.  i’r  Uchel  Sirydd  am  eu  swyddau. 
Eu  bywioliaeth  oedd  yr  elw  a dderbynient  oddiwrth  werthiant 
bwydydd  a diodydd  meddwol  i’r  carcharorion. 

Trwy  gydymdrech  John  Howard,  Syr  George  Paul, 
Eobert  Eaikes,  a dyngarwyr  ereill,  cafwyd  diwygiadau  yn 
nglyn  â hyn.  Yn  y flwyddyn  1774,  cariwyd  dau  fesur  trwy 
y Senedd,  y naill  i ddiddymu  gwobrwyon  y ceidwaid,  yn  ol 
yr  arferiad  rhag-grybwylledig,  a phennodi  iddynt  gyflogau 
sefydlog  allan  o’r  trethoedd  sirol — a’r  llall  yn  awdurdodi 
heddynadon  i ofalu  am  lanweithdra  carchardai,  a sefydlu 
ysbyttai  yn  nglyn  â hwy  er  ymgeleddu  carcharorion  afiach. 
Dyma  ni  wedi  gwyro  ychydig  oddiwrth  ein  pwnc,  ond 
dychwelwn  etto. 

Ymddengys  i’r  Ysgol  Sabbothol  gyntaf  yn  Nghaerloyw 
gael  ei  sefydlu  gan  Eaikes  yn  Ngorplienaf,  1780,  yn  nliỳ 
Mr.  King,  goruchwyliwr  Mr.  Pitt,  A.S.,  yn  St.  Catherine’s 
Meadows,  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  y Parcli.  T.  Stock  a 
grybwyllwyd  yn  barod.  Cychwynwyd  hi  mewn  canlyniad 
i ymddyddan  a gymmerodd  le  rhwng  Eaikes  a gwraig  rhyw 
arddwr  o’r  gymmydogaeth  yn  nghylch  cyflwr  isel  ac 
anwaraidd  y plant.  “ Pe  gwelech,”  meddai  wrtho,  “ y 
rlian  hon  o’r  dref  ar  y dydd  Sabboth,  chwi  a synech  yn 
wir  ; mae  yr  ystrydoedd  yn  llawnion  o’r  truenusion  hyn 
ar  y dydd  hwnw,  y rhai,  trwy  fod  yn  rhydd  oddiwrth  eu 
gorchwylion  dyddiol,  yn  eu  liiaith  a’u.  liymddygiadau 
anfoesol  a gyfleant  i’r  meddwl  ystyriol  y syniad  o ufifern, 


YK  YSOOL  SABBOTHOL. 


238 


yn  hytrach  nag  unrhyw  le  arall.”  Sicrhawyd  gwasanaeth 
Mrs.  King  fel  athrawes  am  Is.  a 6ch.  y Sabboth,  yr  hyn  a 
delid  gan  y ddau  foneddwr  uchod, — swllt  gan  Kaikes  a 
chwe’  cheiniog  gan  Stock.  Gwasanaethodd  y wraig  hon  y 
swydd  athrawol  hyd  ddydd  ei  marwolaeth,  yr  hyn  oedd  tair 
blynedd.  Dilynwyd  hi  yn  y swydd  gan  ei  phriod,  yr  hwn 
a’i  llanwodd  am  luaws  o ílynyddoedd.  Wrth  gofnodi  ei 
farwolaeth,  yn  1832,  dywed  y “ Gloucester  Journal  ” ei 
fod  yn  ddyn  o barchedigaeth  cyfiredinol,  yn  gymhwynaswr 
haelfrydig  a ffyddlon  i’r  tlawd,  ac  iddo  gyflawni  ei  ddyled- 
swyddau  athrawol  yn  deilwng  o bwysigrwydd  yr  ymddir- 
iedaeth. 

Sefydlwyd  yr  ail  ysgol  gan  Eaikes  ei  hun  yn  mhlwyf  St. 
Mary  de  Crypt,  ar  gongl  Grey  Frairs  a Heol  Southgate,; 
gwasanaethodd  un  Mrs.  Sarah  Critchley  yn  hon,  gyda  mawr 
ffyddlondeb  dros  amryw  flynyddoedd.  Y drydedd  a sefydl- 
wyd  gan  Mr.  Stock  yn  mhlwyf  St.  John  the  Baptist,  ac  un 
arall  tua’r  un  adeg  yn  mhlwyf  St.  Aldate.  Yn  fuan  ar  ol 
hyn  sefydlwyd  amryw  mewn  gwahanol  ranau  oY  ddinas,  a 
dilynwyd  esiampl  y boneddigion  hyn  gan  luaws  o gyffelyb 
feddwl,  y rhai  a gynnorthwyasant  i daenu  gwybodaeth  trwy 
dref  a gwlad.  Yn  Nhachwedd,  1784,  y gwnaeth  Eaikes  y 
crybwylliad  cyntaf  am  y sefydliad  yn  ngholofnau  ei 
newyddiadur.  Gellir  barnu  wrth  rediad  yr  ysgrif  fod  ei 
hawdwr  yn  meddu  ar  ysbryd  hollol  ddiymhongar  a hunan- 
ymwadol ; nid  ydy w yn  crybwyll  ei  enw  ei  hun  ynddi  gyn- 
nifer  ag  unwaith,  ond  priodola  gychwyniad  y sefydliad  i 
weinidogion  yr  Eglwys  Sefydledig  o wahanol  barthau  y 
wlad.  Yn  rhifyn  Mai  24ain,  1784,  cawn  yr  ail  grybwyll- 
iad  yn  llawn  o r un  nodwedd  ostyngedig  ac  o hyny  yn 


p 


234 


CEFNOGWYB  DECHEEUOL 


mlaen  ceir  hysbysiadau  mynych  am  ei  lledaeniad,  yn  nghyd 
â thystiolaethau  ffafriol  i’w  dylanwad  bendithiol  ar  ymarfer- 
ion  y werin.  Bu  yn  foddion  cyn  hir  i roddi  terfyii  ar  y 
gloddest-wleddoedda’rgwylmabsantau  oeddynt  mor  dueddol 
i lygru  moesau  ieuenctyd  y dyddiau  hyny,  a daeth  y Sab- 
both  i gael  edrych  arno  fel  dydd  i’w  gyssegru  yn  ngwasan- 
aeth  cyssegr  Duw.  Erbyn  hyn,  yr  oedd  meddylddrych 
Eaihes,  &c.,  fel  y lefain  mewn  blawd,  wedi  lefeinio  cym- 
deithas  trwyddi  oll  yn  foneddig  a gwreng.  Cawn  Esgobion 
Deoniaid,  &c.,  yn  cymmeradwyo’r  sefydliad  i’w  hesgob- 
aethau,  gan  gymhell  y clerigwyr  i roddi  eu  dylanwad  o’i 
blaid.  Lledodd  y pren  ffrwythlawn  gyda’r  fath  gyflymdra, 
fel  y dywed  un  ysgrifenydd  perthynol  i’r  cyfnod  fod  tua 
250,000  yn  cysgodi  dan  ei  gangenau  pan  nad  oedd  etto  ond 
pedair  mlwydd  oed.  Bellach  croeswn  y clawdd  i 

Gymeu  Gwlad  y Gan. 

Nis  gall  lai  na  bod  yn  ddyddorol  i’r  Cymry  ddeall  fod 
galluoedd  gwasgaredig  ar  waith  yn  y wlad  hon  i sefydlu 
Ysgolion  Sabbothol  rai  blynyddauyn  flaenorol  i ymdrech- 
ion  canmoladwy  Eaihes  yn  Nghaerloyw.  Yn  Sereii  Cymru, 
Gorph.  9fed,  1880,  dywed  y Golygydd  fel  y canlyn : “ Yn 
Nghymmanfaoedd  y Bedyddwyr  a gynnaliwyd  yn  Nghymru 
rhwng  1651  a 1655,  bn  y pwnc  yn  cael  sylw  neillduol,  ac 
annogid  yr  eglwysi  i ddarparu  yn  helaeth  ar  gyfer  hyn  yn 
mhob  eglwys.  Yr  oedd  Ysgol  Sabbothol  at  ddysgu  darllen 
Gair  Duw  yn  cael  ei  chynnal  o dŷ  i dý  gan  Eglwysy 
Felinfoel  rhwng  1700  a 1760.  Cjnnelid  hi  o dŷ  i dý  am 
fod  aelodau  yr  eglwys  yn  byw  mor  wasgaredig,  ac  mor 
annghyfleus  iddynt  gyfarfod  rhagor  nag  unwaith  ar  y Sul 
yn  yr  un  lle.  Cynnelid  hon  yn  aml  ar  nos  Sul.”  Dywedir 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


235 


i Ysgol  Sabbothol  gael  ei  chychwyn  mewn  lle  o’r  enw 
Crawlwm,  yn  agos  i Lanidloes,  yn  sir  Drefaldwyn,  tua 
chwech  neu  saith  mlynedd  yn  flaenorol  i eiddo  Mr.  Eaikes. 
Cawn  hefyd  fod  Ysgol  Sabbothol  yn  cael  ei  chynnal  yn 
Mhwllheli  mor  foreu  a’r  flwyddyn  1783,  gan  un  o’r  enw 
John  Thomas,  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  John  Eoberts 
(Shon  Lleyn  y Bardd).  Yn  y cyfamser  yr  oedd  clochydd 
Llanor  yn  chẅythu  bygythion  a chelanedd  yn  erbyn  y 
gwaith  da  oddiar  gasineb  at  y gwirionedd,  ac  ofii  iddo  lei- 
hau  dylanwad  }r  Eglwys  Sefydledig.  Ar  ryw  ddiwrnod 
cyfarfu  clochydd  Llanor  â Shon  Lleyn  ar  ystryd  Pwllheli, 
a chan  gau  ei  ddwrn  yn  ei  wyneb,  mewn  modd  bygythiol, 
dywedodd  wrtho  : ‘‘  Wel,  Shon,  y mae  wedi  d’od  atat 
tithau  o’r  diwedd  ; yr  wyt  yn  ngafael  Cyfraith  Bangor.  Y 
maent  wedi  clywed  dy  fod  yn  gweithio  ar  y Sul.”  “ Ho,  pa 
waith  yw  hwnw  ?”  gofynai  y bardd.  '‘Dysgu  plant  i 
ddarllen,”  oedd  yr  ateb.  I’r  hyn  yr  atebodd  ybardd  yn  ei 
arabedd  parod  a’i  awen  ffraethlawn  : 

“ Taw  glochydd  y dwl  glechor — yn  yngan 
A’n  annghof  gwn  Bangor  ; 

Cyfarth  maen’  ewyn  mor  : 

Eho’r  llonydd  glochydd  Llanor.” 

A dywedir  mai  llonydd  a gaed  ganddo  byth  ar  ol  hyny. 
Drachefn  yn  y flwyddyn  1768,  cyn  i’r  hanes  am  y mudiad 
yn  Nghaerloyw  gyrhaedd  y wlad  hon,  mae’n  debyg,  cawn 
fod  Ysgol  Sabbothol  yn  cael  ei  chynnal  yn  Llanfwrog,  sir 
Fôn,  gan  un  John  Thomas  (Shon  go’  Mwrog),  yn  ei  dŷ  ei 
hun,  yr  Efail,  Llanfwrog  (gwel  y “Fasgedaid  Briwfwyd.”) 
Dichon  nad  gwaith  anhawdd  fyddai  olrhain  gweithrediadau 
o’r  natur  hyn  i ymyriad  doeth  o eiddo  Jehofahyn  cyffwrdd 
â chalonau  gwahanol  bersonau  yn  nghylch  yr  un  peth,  yn 


236 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


agos  ar  yr  un  amserau  mewn  gwahanol  fanau,  ac  yn  hollol 
anhysbys  o^u  gilydd  ar  y pryd.  Yn  y cyfnod  hwn  hefyd  yr 
oedd  y Parch.  T.  Charles  o’r  Bala  yn  ymdrechu  o blaid  yr 
un  sefydliad  yn  sir  Feirionydd  a’r  cylchoedd.  Tua  dechreu 
y flwyddyn  1784,  cafodd  Mr.  Charles  guradiaeth  Llanymaw- 
ddwy  ; ond  yn  fuan,  o herwydd  ei  fod  yn  egwyddori  plant 
yn  Ngair  Duw  bob  Sabboth  ar  ol  y gosper,  neu  v bryd- 
nawnol  weddi,  achwynid  arno  gan  rai  o’r  plwyfolion,  yr  hyn 
a barodd  i’r  periglor  rhoddi  rhybudd  iddo  i ymadaeh 
Mewn  canlyniad  i hyn,  ar  ol  ymgynghoriad  pwyllog  â rhai 
o’i  brif  gyfeillion,  tueddwyd  ef  i fwrw  ei  goelbren  yn  mhlith 
y Methodistiaid,  gan  gredu  ei  fod  yn  gweithredu  yn  ol 
arweiniad  rhagluniaeth  y nef.  Pel  hyn  y dywed,  mewn 
llythyr,  dyddiedig  Mehefin  12fed,  1784 : “ Y mae  yn 
gyfyng  arnaf  o’r  ddeutu,  rhwng  gadael  yr  eglwys  ac  aros 
ynddi.  Wedi  cael  fy  nhroi  allan  o dair  o eglwysi  yn  y 
wlad,  ac  heb  obaith  o gael  un  arall,  pa  beth  a wnaf  ? Yn 
yr  eglwys  ddiweddaf  a wasanaethais,  bum  dri  mis.  Cafodd 
yr  efengyl  ei  bendithio  yn  fawr  yno,  fel  y niae  pethau  yn 
ymddangos  yn  bresenol.  Y mae  y bobl  yn  gwaeddi  arnaf 
yno  dan  wylo,  am  eu  porthi  hwynt  â bara  y bywyd.  Pa 
beth  a wnaf  ? Y mae  geiriau  Crist  yn  swnio  yn  barhaus 
yn  fy  nghlustiau,  ‘ Portha  fy  wyn.’  Yr  wyf  yn  meddwl  fod 
fy  nghalon  yn  barod  i ymaflyd  yn  y gwaith,  bydded  y can- 
lyniad  a fyddo.”  (Gwel  ‘‘Hanes  Cymru,”  tud.  308,  &c.) 

Gwasanaetha  y dyfyniad  uchod  i ddangos  prif  reswm  Mr 
Charles  dros  ddyfod  drosodd  o'r  Eglwys  Sefydledig  at  Ym- 
neillduaeth.  Ymddengys  pe  cawsai  lonydd  gan  ei  frodyr 
Clerigol  i droi  allan  i’r  prif  ffyrdd  a’r  caeau  i egwyddori 
ieuenctyd  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd,  yn 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


237 


hytrach  nâ  chyfyngu  ei  weithrediadau  rhwng  muriau  y tir 
cyssegredig  , mai  yn  yr  eglwys  y trigasai  hyd  ddiwedd  ei 
oes.  Beth  bynag,  o’r  flwyddyn  uchod  hyd  1799,  teithiodd 
lawer  trwy  wahanol  barthau  y dywysogaeth,  yn  enwedig  y 
rhanau  Gogleddol,  i bregethu  ac  i sefydlu  Ysgolion  dyddipl 
a Sabbothol.  Er  cael  golwg  frysiog  ar  berson  arall  o 
gyffelyb  ysbryd  ac  ymroad,  gwahoddwn  y darllenydd  i dde- 
heubarth  ein  gwlad  i sylwi  ar 

Morgan  John  Ehys. 

Un  0 brif  enwogion  ei  oes  a’i  wlad  mewn  mwy  nag  un 
ystyr  oedd  Morgan  John  Rhys.  Ganwyd  ef  mewn  lle  o’r 
enw  Graddfa,  Llanfabon,  Rhagfyr  8fed,  1760.  Ymddengys 
fod  rhai  o’i  wehelyth  yn  byw  yn  nghymmydogaeth 
Hengoed  yn  bresenol.  Merch  nai,  fab  brawd  iddo,  oedd 
Miss  Margaret  Rees,  gwraig  gyntaf  y Parch.  Richard  Wil- 
liams,  diweddar  o Hengoed.  Annogwyd  ef  i ddechreu 
pregethu  tua’r  flwyddyn  1781  neu  1782.  (Gwel  Hengoed- 
ìana,  tud.  47.)  Bu  am  ryw  dymhor,  nis  gwyddom  pahyd, 
yn  Athrofa  Caerodor,  yr  hon  a arolygid  ar  y pryd  gan  Dr. 
Caleb  Evans ; ac  ordeiniwyd  ef  i’r  weinidogaeth  yn 
Penygarn,  Pontypwl,  yn  1787,  yn  yr  hwn  le,  yn  nghyda 
Thwyngwyn,  y gweinidogaethodd  rhwng  chwech  a saith 
mlynedd. 

Crybwyllir  am  dano  fel  gelyn  annghymmodlawn  i bob 
arlliw  o ymyriad  deddfau  gwladol  â chydwybodau  y 
deihaid,  ac  nad  oedd  gweinidog  ymneillduol  yn  y dywysog- 
aeth  y pryd  hwnw  yn  deall  egwyddorion  annghydffurfiaeth 
yn  fwy  trwyadl,  ac  yn  eu  cyhoeddi  mor  hyf  a diofn  ag  efe. 
Dywed  ysgrifenydd  Hengoediana  iddo  glywed  ei  barchedig 
dad  yn  dweyd  fod  y dyn  dysgedig  hwn  “hanner  can’ 


238 


CEFNOGWYE  DECHREUOL 


mlynedd  o flaen  eî  oes.”  Yn  ystod  tymhor  ei  weinidog- 
aeth  yn  Mhontypwl,  torodd  y chwyldroad  mawr  allan  yn 
Ffrainc  (1791 — 2),  acyn  ngrym  ei  frwdfrydedd  yn  achos 
rhyddid,  aeth  drosodd  i Paris  er  mwyn  cael  y boddhad  o 
fod  yn  llygad-dyst  o ddymchweliad  tra-arglwyddiaeth  yn  y 
wlad  hono.  Bwriadai  fanteisio  ar  y chwyldi-oad  i gyhoeddi 
anchwiliadwy  olud  Orist  i’r  trueiniaid  a gedwid  mewn  dygn 
dywyllwch  gan  y Babaeth.  Ardrethodd  ystafell  yno  i 
bregethu,  a gwasgarodd  gopiau  o Air  Duw  i drigolion  y 
ddinas,  gan  apelio  at  ei  frodyr  yn  Nghymru  am  eu  cyn- 
northwy  yn  y gwaith  da.  Er  i bethau  droi  allan  yn  groes 
i’w  ddysgwyliadau,  ac  iddo  cyn  hir  orfod  dychwelyd  yn 
siomeclig  i’w  wlad  enedigol,  diau  nad  oes  ond  y “ dydd 
hwnw”  a deifl  oleuni  ar  y daioni  a gyflawnodd  yn 
ngwasgariad  yr  hâd  da  yn  naear  Pabyddiaeth  yn  y 
cyfnod  byr  y bu  yno.  Mae  hyd  y nod  ‘‘methianf’  cym- 
meriadau  rhagorol  fel  hwn,  yn  destyn  gwerth  ei  fyfyrio  gan 
y rhaî  hyny  sydd  ar  ol  yn  anturio  pethau  mawr  dros  Grist. 

Yn  y flwyddyn  1792,  tra  yn  aros  yn  Ffrainc,  dygwydd- 
odd  marwolaeth  ei  anwyl  gyfaill,  y Parch.  David  Jones, 
Pontypwl,  yr  hwn  oedd  un  o bregethwyr  mwyaf  doniol  a 
phoblogaidd  ei  oes,  a’r  hwn  hefyd  mewn  cyssylltiad  â’r 
Parch.  Peter  Williams,  a gyhoeddodd  Feibl  Cann  yn 
Gymraeg.  Oddiar  barch  i’w  goffadwriaeth,  cyfansoddodd 
Morgan  John  Ehys  farwnad  iddo ; mae  rhai  pennillion  o 
honi  wedi  ymddangos  yn  Hengoediana , a chan  nad  yw  yn 
debyg  fod  y llyfr  hwnw  yn  meddiant  ond  ychydig  o ddar- 
llenwyr  y llyfr  hwn,  gosodwn  hwy  yma  : — 

“ Gyda  Williams,  gyfaill  anwyl, 

Ffrynd  i’r  Cymry  er  ys  talm. 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


239 


Jones  ymdrechodd  roddi  canwyll 
Yn  eu  llaw  i bwyntio’r  Balm. 

Beiblau  Cann  fydd  dyst  i’w  berbyn, 

Os  gwrthodant  wrando’r  gwir, 

Nid  oes  meddyg  i’r  rhai  cyndyn 
Sy’n  pecbu’n  erbyn  goleu  clir. 

Ni  feddyliais  wrth  ymadael 

Yn  Nghymmanfa’r  dwyrain  dir, 

Byddai  ’nghoelbren  yn  yr  ardal 
Hon,  i draethu’r  bywiol  wir  ; 

Jones  a’i  delyn  yn  y bywyd, 

Minnau  yn  mbrif  ddinas  Ffrainc 
Yn  pregethu  cyfraith  rbyddid 
Lle  mae’r  Pab  a’i  orseddfainc. 

Jones  y llynedd  gj^da’i  Feiblau, 

Yn  eu  taenu  ar  hyd  y wlad, 

Minnau  ’leni’n  dechreu  eu  printio, 

I’r  dyben  i’w  cyfranu’n  rhad, 

I dlodion  Ffrainc  fu’n  bir  yn  dwli 
Uwcbben  crefydd  Ladin  dlawd, 

A’r  offeiriaid  yn  eu  twyllo, 

I addoli  pren  yn  lle  eu  Brawd. 

Y dyddiad  y cawn  iddo  sefydlu  Ysgol  Sabbothol  ydyw  y 
flwyddyn  1787,  sef  blwyddyn  ei  ordeiriiad  i’r  weinidogaeth. 
Dywedir  iddo  argrafíu  llyfryn  i’r  genedl  ieuanc  i ddysgu 
darllen,  ac  iddo  deithio  llawer  yn  y cyfamser  ar  hyd  a 
thraws  y dywysogaeth  i bregethu  o blaid  ysgolion  nosol  a 
Sabbothol,  yn  gystal  ag  ysgrifenu  o'u  tu.  Dyfynwn  y 
geiriau  canlynol,  fel  rhai  a briodolir  iddo  ar  y mater  dan 
sylw.  “ Y mae  fy  ymysgaroedd  yn  cyffroi  o’m  mewn  wrth 
feddwl  am  y nos  o anwybodaeth  sydd  yn  gorchuddio  deall- 
dwriaethau  rhan  fawr  o drigolion  ein  gwlad.  Yr  ydwyf  yn 


210 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


barod,  yn  ol  fy  ngallu,  wedi  ymdrecliu  cyffroi  eich  meddwl 
puraidd  i ymlid  niwl  y tywyllwch  ymaith.  Mi  a’i  gwelaf 
yn  ffoi.  Dyblwch  eich  diwydrwydd  i’w  ymlid,  nes  y caffo 
ei  gau  i fyny  yn  y pwll  diwaelod.  Gyda  phregethiad  yr 
efengyl,  mae  yr  Ysgolion  Cymreig  yn  wythnosol  a Sab- 
bothol  wedi  bod  o fendith  neillduol  y flwyddyn  ddiweddaf. 
Maent  wedi  bod  yn  foddion  i dynu  teuluoedd  cyfain  ar  ol 
yr  Arglwydd.  Wrth  weled  y fath  ffrwyth,  pwy  na  ym- 
drechai  blanu  y fath  Ysgolion  yn  mhob  cymmydogaeth. 
Y mae  yr  Ysgolion  Sabbothol,  nid  yn  unig  yn  dysgu  y 
plant  i ddarllen,  ond  hefyd  yn  eu  cadw  rhag  gwneyd 
drygau  ar  ddydd  yr  Arglwydd.  Y mae  yn  rhoi  achlysur 
i’r  pregethwyr,  ac  ereill,  iV  holi  am  eu  hadnabyddiaeth  o 
Dduw,  ac  0 honynt  eu  hunain  ; i’w  dysgu  i ffieiddio  y drwg 
a glynu  wrth  y da.’'  (Gwel  Seren  Cymru,  Gorph.  9fed, 
1880;  Hengoediana ; TraethodauLlenyddoU  Dr.  Edwards, 
Bala.) 

Wrth  geisio  cymharu  y gwahanol  haneswyr  mewn  perth- 
ynas  i gychwyniad  yr  Ysgol  yn  Ngjiyinru,  nid  ydym  yn 
gweled  ein  ffordd  yn  glir  i allu  cydolygu  âg  awdwr 
Hengoediana,  lle  y dywed  yn  tud.  88,  fod  y flwyddyn 
1787,  ddwy  flynedd  yn  foreuach  nâ’r  amser  y dechreuodd 
Parch.  T.  Charles  sefydlu  Ysgolion  Sabbothol  yn  y Gog- 
ledd;  nâ  Golygydd  Seren  Cymru,  a ddywed  yn  y rhifyn 
uchod  mai  yn  y flwyddyn  1778,  y dechreuodd  ar  ei  waith. 
Tra  nad  ydyw  o gymmaint  pwys  fr  oes  hon  pwy  biau  yr 
anrhydedd  o fod  yn  gychwynydd  iddi  fel  cyfundi-efn 
(system),  ac  fel  y cyfryw  y mae  a fynom  â hi  yny  fan  hon, 
y mae  yn  ddyledswydd  arnom  roddi  ffeithiau  eglur  a di- 
amwys  hyd  y gellir  o flaen  y darllenydd.  Os  gellir 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


241 


ymddiried  yn  yr  hyn  y cyfeiriwyd  ato  yn  Hanes  Cymru, 
cyf.  i.,  tud.  308,  fel  adroddiad  cywir,  yna  rhaid  fod  Charles 
wedi  dechreu  gyda’r  mudiad  cyn  iddo  dori  ei  gyssylltiad  â’r 
Eglwys  Wladol  yn  1784,  ac  iddo  ymroddi  ati  a’i  holl  egni 
ar  ol  ymuno  â’r  Methodistiaid  Calfinaidd,  hyd  nes  ei 
analluogi  gan  afiechyd  yn  1799.  Ymddengys  i ni,  wrth 
gymharu  y gwahanol  ífigyrau  a’u  gilydd,  fod  y sefydliad  yn 
agos  i dair  blwydd  oed  yn  y Gogledd  cyn  iddo  gychwyn  yn 
rheolaidd  yn  y Deheudir. 

Yr  oedd  Morgan  John  Ehys  yn  deilwng  o sylw  neu  ddau 
ychwanegol,  yr  hyn  a wnawn  gyda  chymhorth  y defnyddiau 
sydd  wrth  law.  Dywedwn  air  ar  ei 

Gyhoeddiad  Cyfnodol. 

Gan  mai  y Cylchgrawn  Cymraeg,  neu  Drysorfa 
Gwyhodaethy  yn  ol  pob  tebyg,  oedd  yr  ail  gyhoeddiad  cyf- 
nodol  Cymreig,  nid  anaturiol  fyddai  i’r  darllenydd  ddysgwy 
ychydig  o hanes  ei  flaenorydd,  yr  hyn  a roddwn  mewn  byr 
eiriau.  Y cyhoeddiad  cyntaf  yn  y ffurf  o gyfnodolyn  llen- 
yddol  ag  y mae  genym  unrhyw  fath  o sicrwydd  yn  ei  gylch 
ydoedd,  Trysorfa  Gwyhodaethy  neu  Enrgrawìi  Cymraeg^ 
yr  hwn  a olygid  gan  y Parch.  Peter  Williams,  ac  Evan 
Thomas,  brodor  o gerllaw  Llanfaircaereinion,  sir  Drefal- 
dwyn,  ac  a argreífid  gan  John  Eoss,  yn  Nghaerfyrddin. 
Cyhoeddiad  pythefnosol  oedd  hwn,  ac  ymddangosodd  y 
rhifyn  cyntaf  o hono  Mawrth  3ydd,  1770.  Cynnwysai  32 
o dudalenau,  yn  rhanedig  i bedwar  dosparth  o wyth  tudalen 
yr  un.  Er  mawr  golled  i’r  genedl,  ni  ddaeth  allan  ond 
pymtheg  rhifyn  o hono  trwy  y wasg  ; bu  farw  o ddiffyg  ym- 
geledd  Medi  15fed  o’r  flwyddyn  uchod,  a dywed  y cyhoedd- 


242 


CEFNOGWYR  DECHREUOL 


wyr,  wrtli  ganu’n  iach  i’w  darllenwyr  yn  y rhifyn  olaf,  eu 
bod  eisoes  yn  golledwyr  o gant  punt  ac  uchod.  Am 
ychwaneg  ar  y cyhoeddiad  hwn,  cyfeiriwn  yr  ymofynydd  at 
Draethodau  Llenyddol  Dr.  Edwards,  Bala,  dan  y penawd 
“ Cyhoeddiadau  Cyfnodol  y Cymry.” 

Nid  rhyw  hir  iawn  ar  ol  dychwelyd  o Ffrainc  y bu 
Morgan  J ohn  Ehys  cyn  cychwyn  cyhoeddiad  tri-inisol  o’r  enw 
Cylchgrawn  Cymreig,  yr  hwn  a olygid  ganddo  ef  ei  hun. 
Ymddangosodd  y rhifyn  cyntaf  yn  Chwefror,  1793,  yn  cael 
ei  argraífu  yn  Trefecca.  Ymddengys  fod  y Cymry  y pryd 
hwnw,  fel  y lluaws  o honynt  yn  awr,  yn  mhell  ar  ol  o roddi 
gwerth  dyladwy  ar  lafur  caled  eu  cymhwynaswyr  fîydd- 
lonaf,  y rhai  a ymladdent  eu  brwydrau,  ac  a godent  eu  llef 
yn  erbyn  trais  ac  annghyfiawnder  gormeswyr  eu  gwlad.  Y 
tebygolrwydd  yw,  i’r  cyhoeddiad  hwn  etto  fethu  byw  yn 
h\Vy  nag  un  fiwyddyn,  ac  iddo  anadlu  ei  chwythiad  olaf  ar 
ddyfodiad  y pummedrhifyn  trwyy  wasg  yn  Chwefror,  1794. 
Pan  gymmerir  i ystyriaeth  fod  rhai  o brif  lenorion  yr  oes 
hono  yn  anfon  eu  cynnyrchion  meddyliol  iddo,  a bod  ei  du- 
dalenau  yn  rhydd  oddiwrth  arogl  enwadaeth,  mae  yn  beth 
i synu  ato  i’r  Cymry  oddef  iddo  farw  yn  ddiymgeledd. 
Dywed  Dr.  Edwards  yn  ei  sylwadau  beirniadol  ar  y 
Cylchgrawn,  ‘‘ Nad  yw  at  ei  gilydd  mor  ddifyr  a doniol, 
nac  yn  dangos  cystal  chwaeth  a’r  Eurgrawn  ; ond  ei  fod 
yn  rhagori  arno  mewn  un  peth,  sef,  mewn  bod  ganddo  fwy 
o hwynt  pennodol ; a’r  pwynt  hwnw  yw  rhyddid  crefyddol 
a gwladol.”  Wrth  ddarllen  y rhanau  a ddyfynir  gan  y Dr., 
tybiwn  fod  ei  ddyfarniad  o hono  yn  ymylu  ar  berffeith- 
rwydd  ; oblegyd  yr  oedd  ei  gasineb  at  bob  ymyriad  gwladol 
a chydwybodau  y deiliaid  mewn  perthynas  i grefydd  bron  a 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


243 


bod  yn  angherddol,  ac  nid  arbedai  ei  ysgrifell  nâ’i  dafod  i 
ddynoetlii  twyll  ac  annghyfiawnder  yn  mhob  ífurf.  Heblaw 
erthyglau  galluog  gan  y Golygydd  ar  y pynciau  a nodwyd, 
cyfoethogid  tudalenau  y Cylcìigrawn  ag  ysgrifau  enwogion 
0 gyffelyb  feddwl  i Dr.  W.  G.  Pughe,  ar  “ Lythyraeth  y 
Gymraeg,”  &c.  “ Traethawd  ar  Ddim,”  &c.,  gan  Dafydd 

Ddu  Eryri.  Llythyrau  Morgan  Llwyd  o Wynedd  at  ei 
fam,  &c.  Ceir  ynddo  hefyd  gyfansoddiadau  barddonol  o 
waith  Shon  Lleyn,  megys  “ Coffadwriaeth  o’r  Parchedig 
Mr.  Eowlands,  Llangeitho Coffadwriaeth  am  Mr.  W. 
W.,  Awdwr  Hymnau  Cymreig,''  “ Cywydd  y Greadig* 
aeth,”  &c.  (Gwel  dwy  ysgrif  Dr.  Edwards.)  Bellach,  ni 
a ffarweliwn  â Morgan  John  Ehys,  gyda  dweyd  iddo  adael 
ei  wlad  am  America  yn  y flwyddyn  1794,  lle  y treuliodd 
gyda’r  un  ymroddiad  diflino,  y deg  mlynedd  gweddill  o’i 
oes.  Bu  farw  yn  Somerset,  Pennsylvania,  Ehagfyr  7fed, 
1804,  yn  44  mlwydd  oed.  Gwelir  nad  oedd  ei  ddydd 
gwaith  ond  cymharol  fyr,  ac  fel  pe  buasai  yn  ymwybodol  o 
hyny,  penderfynodd  wneyd  defnydd  teilwng  o hono  i 
ddadleni  yr  egwyddorion  hyny  ag  y mae  miloedd  yn  dyheu 
am  eu  gweled  yn  argraffedig  ar  lumanau  pob  gwlad,  sef 
“Ehyddid  gwladol  a chrefyddol.” 

Cyn  rhoddi  yr  ysgrifell  heibio  goddefer  gair  yn  mhellach 
ar  yr  Ysgoì  Sabbothol.  Mae  y daioni  a ddeilliodd  trwyddi 
i’r  Eglwys  Gristionogol  yn  y can’  mlynedd  diweddaf  yn 
ddigon  0 gymhelliad  dros  wahodd  pobl  yr  Arglwydd  i 
weithgarwch  egniol  o’i  phlaid  yn  y dyfodol. 

Y sefydliad  hwn  yw  y prif  gyfrwng  cymdeithasol  a 
feddwn  i gyfranu  gwybodaeth  Feihlaidd  Vn  pohl  ieuainc, 
Hyd  yn  gymharol  ddiweddar,  rhoddid  derbyniad  i Air  Duw 


244 


CEFNOOWYR  DECHREUOL 


i’r  ysgolion  dyddiol,  ond  yn  awr,  cyfyngir  eu  gweithred- 
iadau  gan  mwyaf  i addysg  fydol  yn  unig,  fel  y mae  egin 
cymdeithas  yn  dibynu  bron  yn  hollol  am  wybodaeth 
Ysgrythyrol  ar  yr  Ysgol  Sabbothol.  Credwn  mai  fel  hyny 
mae  pethau  yn  eu  lle  ; mae  addysg  fydol,  fel  pob  peth  arall 

0 r un  natur,  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  yn  ystod  y dydd- 
iau  a bennodwyd  gan  y Creawdwr  at  oruchwylion  y byd 
hwn  ; ac  addysg  ysgrythyrol,  grefyddol,  ac  ysbrydol,  yn 
cael  ei  chyfranu  ar  y dydd  pennodol  i wasanaethu  Duw  yn 
ei  gyssegr.  A phe  ceid  plant  y goleuni  can  galled  yn  eu 
cenedlaeth  a phlant  y byd  yn  eu  cynlluniau,  eu  sêl  a’u 
gweithgarwch,  diau  y gwelid  llewyrch  gwahanol  ar  y 
sefydliad  mewn  llawer  lle.  Byddaiyr  Ysgolion  yn  llawnach 
a mwy  blodeuog  ar  brydnawnau  Sabbothol,  a llai  o grwydr- 
iadau  segurllyd  gan  ieuenctyd  gwamal  a dibrofiad  nag  sydd 
yn  bresenol.  Wrth  ysfcyried  anfanfceision  cefnogwyr  y 
sefydliad  yn  y ganrif  ddiweddaf,  rhaid  cydnabod  gyda 
diolchgarwch  fod  gwaith  mawr  ac  anrhydeddus  wedi  ei 
wneyd  ; ond,  os  nad  ydym  yn  camgymmeryd,  mae  mwy  o 
waith  ar  ol,  a chwaneg  o gyfleusderau  i’w  gyílawni  yn 
effeithiol.  Tra  byddo  gelynion  gwirionedd  ar  y maes  yn 
gwasgaru  hadau  gwenwynig  amheuaeth,  a chynnifer  yn 
cael  eu  llywodraethu  gan  ddifaterwch  ; dylai  dilynwyr  yr 
Oen  fod  yn  eífro  i’w  dyledswyddau,  myned  allan  i’r  ffyrdd 

1 gyrchu  esgeuluswyr  i’r  Ysgol,  a gofalu  fod  darpariaeth 
briodol  ar  eu  cyfer  wedi  eu  hennill.  Dylid  ymdrechu  hyd 
yr  eithaf  at  wneyd  yr  Ysgol  yn  ddyddorol  i’w  mynychwyr, 
ei  gwneyd  y fath,  fel  na  ddylai  neb  deimlo  yn  faich  bod 
ynddi  am  gymmaint  ag  awr  a hanner  ar  y Sabboth. 

Yn  Nghymru,  yr  Ysgol  Sabbothol  ydyw  un  o brìf  gyf- 


YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


245 


ryngau  cadwraeth  yr  iaith  Gymraeg.  Dylai  yr  ystyriaeth 
lion  liawlio  lle  cyssegredig  yn  nghalon  pob  Cymro,  a thynu 
allan  ei  holl  egnion  o blaid  y sefydliad.  Cyfyngir  gweith- 
rediadau  yr  Ysgolion  dyddiol  at  addysg  elfenol,  i’r  iaith 
Saesneg  yn  unig.  Treulir,  o leiaf,  bum’  awr  yn  y dydd,  a 
hyny  am  bum’  diwrnod  yn  yr  wythnos  er  dysgu  ein  cenedl 
ieuanc  yn  nhafodiaith  y Saxon,  tra  nad  oes  ond  un  cynnyg 
yn  yr  wythnos,  a hyny  am  lai  nâ  dwy  awr,  i’w  hegwyddori 
yn  y Cymraeg ; felly,  os  bydd  ffyddlondeb  yn  ddiffygiol  yn 
y tymhor  hwn,  byddis  yn  eu  difreintio  o’r  unig  gyfrwng 
dechreuol  a feddwn,  gyda’r  eithriad  o’r  gymdeithas  deulu- 
aidd,  i’w  haddysgu  yn  Ngair  Duw  a llenyddiaeth  eu  gwlad. 
Pan  yn  ymweled  yn  achlysurol  â rhai  o drefydd  Lloegr, 
llonir  ni  yn  fawr  wrth  sylwi  fod  lluaws  o benau  teuluoedd 
Cymreig  mor  hynod  o ymlyngar  wrth  eu  heniaith  odidog. 
Nid  yn  unig  siaradant  hi  wrth  eu  gilydd  ar  yr  aelwyd  ac  yn 
y gwasanaeth  crefyddol,  ond  clywir  eu  plant  bychain  hefyd 
yn  ei  hacenu  mor  groyw  a dilediaith  a phe  magesid  hwy  ar 
ben  Moel  Tryfan,  nen  Garn  Fadryn.  Nis  gallem  lai  nâ 
meddwl  ar  y pryd  eu  bod  yn  esiampl  o efelychiad  i ganoedd 
0 rieni  yn  Nghymru,  plant  y rhai  sydd  mor  Saxonaidd  eu 
tafodiaith  a phe  bai  Afon  Hafren  yn  cyfryngu  rhyngddynt  ^ 
â gwlad  y bryniau. 

Nid  anfynych  y cyhoeddir  oddiar  Iwyfan  yr  Eisteddfod, 
mai  y sefydliad  cenedlaethol  hwnw  (er  ei  fod  yn  myned  yn 
llai  cenedlaethol  bob  blwyddyn  gan  gymmaint  o’r  elfen 
Saesneg  sydd  yn  ymlusgo  iddo)  ydyw  prif  gyfrwng  cadwr- 
aeth  yr  iaith  Gymraeg.  Tra  yn  addef  bod  ein  llenyddiaeth 
yn  gymhorth  nid  bychan  i’w  hirhoedledd,  a bod  yr  Eistedd- 
fod  yn  dynfaen  ardderchog  er  dadenhuddo  galluoedd  cudd- 


246  CEFNOGWYR  DECHREUOL  YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


iedig  ein  harwyr  gornestol,  credwn  gyda  llaw  fod  rhan 
helaeth  o’r  clod  yn  ddyledus  i’r  Ysgol  Sabbothol  a’i 
hathrawon  ífyddlon.  Os  yn  yr  Eisteddfod  y gwelir  y tyrau 
a’r  pinaclau  yn  yniddyrchafu  i’r  cyhoeddusrwydd  hwnw  a 
hawlia  idd^^nt  glod  ac  edmygedd  yr  oesau,  ni  ddylid 
annghofio  mai  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  y gosodir  i lawr  y 
sylfeini  tuag  at  yr  oruwchadeiladaeth.  Mae  y sylfaen  yn 
anhebgorol  i’r  adeilad,  ac  yn  ei  flaenori.  Meddyliau  addfed, 
talentau  caboledig,  a meistriaid  llenyddiaeth  Gymreig  gan- 
fyddir  yn  yr  ymdrechfa  Eisteddfodol,  ond  yn  flaenorol  i 
hyny,  bu  yr  Ysgol  Sabbothol  gyda’i  llu  athrawon  ymrodd- 
gar  yn  eu  dysgu  i seinio  llythyrenau,  cyssylltu  geiriau  a 
brawddegau,  a pharablu  acenion  yr  heniaith  gyfoethog.  Os 
oes  ynom  eiddigedd  dros  gadwraeth  ein  hiaith,  dros  lenydd- 
iaeth  ein  gwlad,  a’i  sefydliadau  cenedlaethol,  parchwn  a 
chefnogwn  yr  Ysgol  Sabbothol ; oblegyd  nid  cynt  y peidia  y 
sefydliad  hwn  a bod  y peth  ydyw,  nag  y derfydd  am  y 
cymdeithasau  uchod. 


TE,AETI3[AWr)  III. 


GEISIAU  DYECHAFIAD.* 

SjÄ^AE  y testyn  yn  un  pwysig  a dyddorol,  ae  yn 
JIyJI  gyfry^  nas  gellir  mynegi  hanner  ei  gynnwysiad 
mewn  ysgrif  o natur  hon.  Mae  yn  dal  cyssyllt- 
iad  â phob  oes,  gwlad,  a chenedl,  a’i  derfynau  yn  estynedig 
at  bob  dosbartb  a rhyw.  Ni  phroffeswn  ddwyn  allan  lawer 
0 newyddion,  oblegyd  nid  yn  hawdd  mewn  oes  mor  oleu,  a 
gwlad  mor  fanteisiol  i gyrhaedd  pob  gwybodaeth  a dysg,  y 
gellir  traethu  ar  unrhyw  bwne  na  fyddis  wedi  gweled,  neu 
glywed  rhywbeth  arno  o’r  blaen,  mewn  rhyw  ffurf  neu 
gilydd.  Pe  llwyddem  i symbylu  rhai  o ieuenctyd  ein 
cynnulleidfaoedd  i geisio  rhagori  mewn  rhyw  ganghen  o 
wybodaeth,  a thrwy  hyny  ddyfod  yn  ddefnyddiol  i gym- 
deithas  yn  eu  dydd  a’u  cçnedlaeth,  byddai  ein  hamcan  yn 
hyn  o ysgrif  wedi  ei  gyrhaeddyd.  Gwelir  fod  dau  wirionedq 
yn  cael  eu  hawgrymu  yn  y penawd, — 

1.  Fon  DYN  YN  GREADUR  SYDD  a’i  OGWYDD  TUAG  I FYNY 

awydd  ymddyrchafu.  Nid  oes  greadur  cyffelyb  iddo  mèwn 
bod.  Saif  yn  rhyfeddol  byth  yn  mysg  bodau  ereill 
creadigaetb  Duw.  Hanes  rhyfeddol  ydyw  hanes  ei  dde- 
chreuad  ; yr  oedd  cynllun  ac  unigolrwydd  ei  wneuthuriad ' 


* O’r  Oreal,  1877. 


248 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


yn  gosod  rhyw  fawredd  a bri  arno,  ac  yn  gyfryw  ag  oedd 
yn  ei  osod  ar  raddfa  uwch  yn  nghadwyn  fawr  bodolaeth  na 
holl  weithredoedd  y lehofah.  Nid  ydym  yn  cael  fod  un 
creadur  arall  wedi  costio  iddo  fwy  na  gair  o’i  enau.  Yr 
oedd  “Bydded  goleuni,”  “ Bydded  íîurfafen,”  “ Egined  y 
ddaear,”  “ Heigied  y dyfroedd,”  a “ Dyged  y ddaear  bob 
peth  byw  wrth  ei  rywogaeth,”  yn  eiriau  digon  effeithiol  i 
beri  i’r  diddymdra  esgor  ar  bob  peth  a weiir.  Ond  cyn 
creu  y creadur  mawr  o ddyn — arglwydd  y greadigaeth,  fe 
geir  cyfnod  o orphwysiad,  a’r  personau  Dwyfol  yn  ym- 
ffurfio  yn  bwyllgor  ar  y mater.  Nid  “ Bydded  dyn,”  ond 
“Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni,  ac  wrth  ein  llun  ein  hun- 
ain.”  Mae  yr  unigolrwydd,  y cynllunio,  a’r  patrwm  yn 
dangos  fod  rhyw  fawredd  yn  perthyn  i ddyn  nad  yw  yn 
perthyn  i ddim  arall.  Dyn  oedd  maen  clô  yr  adeilad 
creadigol,  yn  yr  hwn  y mae  y materol  a’r  ysbrydol  yn 
cydgyfarfod.  Yr  oedd  bôd  wedi  ei  gynnysgaethu  â gallu  i 
ddal  cymundeb  â’i  Grëwr,  yn  anghenrheidiol  cyn  y 
buasai  y byd  yn  gyfanwaith  cryno,  oblegyd  yr  oedd  gormod 
o bellder  rhwng  pob  creadur  arall  ag  Ef  i fedru  gwneyd 
hyny  ; ond  yn  y dyn  cafwyd  yr  ysbrydol  a’r  materol  i 
gyffyrddiad  â’u  gilydd.  Dyma  un  ran  o’r  ddaear  yn 
ddaearol,  a’r  rhan  arall  yn  foesol  ac  ysbrydol,  nid  amgen 
na  gwreichionen  fywiol  o’r  Dwyfol  ei  hun ; ac  yn  ei 
wneuthuriad,  dyma  greadigaeth  gryno  a difwlch,  yn  deií- 
wng  0 ddoethineb  a gallu  yr  Anfeidrol.  Heblaw  hyn,  y 
mae  ei  agwedd  gorfforol,  yn  gystal  a meddyliol,  yn  ei 
wahaniaethu  oddiwrth  greaduriaid  ereill  y byd  : tra  y mae 
pob  creadur  arall  o ran  ei  ffurf  a’i  ystum  corphorol  â’i 
gyfeiriad  tua’r  llawr,  a’i  chwythiad  i*r  ddaear.  Mae  dyn 


GEISIAU  DYRCHAFIAD. 


249 


á’i  edrychiacl  tuag  i fyny  at  yr  hwn  a’i  gwnaeth  ; cwyd 
ei  ben  yn  uwch  na’r  haul,  dringa  i fyny  heibio  i bob  planed 
a chysawd,  ac  ni  erys  yn  dawel  nes  dyfo.!  o hyd  ir 
Anfeidrol  ei  hun.  Tuag  i lawr  yr  edrych  pob  creadur 
arall  am  ei  gynnaliaeth.  Y fuwch  a’r  ddafad  a ddysgwyl- 
iant  oddi  isod  ; nid  ydynt  yn  codi  eu  golygon  yn  uwch 
na’u  traed,  er  gweled  o ba  le  y disgyn  y trugareddau. 
Ond  am  ddyn  pan  yn  deilwng  o’r  enw,  mae  yn  gwbl 
wahanol ; nid  yw  yn  ymfoddloni  ar  fwyta  ac  yfed,  gor- 
weddian  a chysgu  ; ond  cwyd  . ei  olygon  i fyiiy  gyda 
pharchus  gydnabyddiaeth,  at  yr  hwn  sydd  yn  agor  ei  law 
i ddiwallu  pob  beth  byw  o’i  ewyllys  da  ; teimla  fod  rhyw 
reddf  yn  ei  natur  ag  sydd  yn  ei  rwymo  i dalu  gwarogaeth 
i Awdwr  ei  fodolaeth  am  bob  bendith  a dderbynia.  Nid 
rhyfedd  i Dafydd  yn  y golwg  mawreddog  a gafodd  arno  ei 
hun  ddweyd  mewn  syndod  duwiol,  ‘‘  Ehyfedd  ac  ofnadwy 
y’m  gwnaed.” 

II.  MAI  NID  AR  UNWAITH,  OND  YN  RADDOL  , Y CYRHAEDDIR 

UNRHYw  SEFYLLFA  0 BWYS.  Mae  pob  dyn  yn  dechreu  yn  y 
dim.  Ei  hanes  cyntaf  ydyw  hanes  cael  gan  ryw  rai  ereill. 
Nid  oes  lle  gan  y cyfoethog  i ymfalchio,  na  lle  gan  y tlawd 
i rwgnach  yn  hyn  ; oblegyd  y mae  y naill  fel  y llall  yn 
dechreu  ei  fyd  yn  rhywle  tu  allan  iddo  ei  hun.  Ond  dylid 
cofio,  er  hyny,  fod  ein  llwyddiant  neu  ein  haflwyddiant  yn 
y dyfodol,  yn  dibynu  i raddau  helaeth  ar  y llwybr  a 
gymmerwn,  ac  ar  y defnydd  a wnawn  o’r  manteision  cych- 
wynol.  Os  esgeulusir  gosod  nôd  briodol  o fiaen  y meddwl 
ar  ddechreu  gyrfa  by  wyd,  bydd  y tymhor  mwyaf  defnyddiol 
o’n  hoes  yn  cael  ei  dreulio  yn  ofer,  byddwn  fel  dyn  wedi 
colli’r  ffordd  yn  y niwl  yn  ymbalfalu  i chwilio  am  y llwybr  ; 


Q 


250 


GEISIAU  DYECHAFIAD. 


ac  erbyn  cael  gafael  ynddo,  os  ceir  hefyd,  bydd  yr  amser 
goreu  wedi  myned  heibio,  ein  hoes  wedi  dirwyn  i ben,  a 
galwad  arnom  i newid  ein  trigfa  am  y byd  dyfodol.  Mae 
dyn  wedi  ei  gynnysgaethu  â gallu  i ddisgyn  ac  esgyn  ar 
hyd  graddfa  bodolaeth  : mae  yn  hyn  etto  yn  wahanol  ibob 
creadur  arall.  Nid  oes  gwella  na  gwaethygu  yn  perthyn 
i’r  byd  anifeilaidd,  ond  troant  yn  eu  cylch  greddfol  yr  un 
fath  heddyw  â’r  dydd  y crewyd  hwy.  Mae  y wenynen  yn 
gwneyd  ei  chwch,  a’r  dryw  ei  nyth,  a’r  prif  copyn  ei  reil- 
ífordd,  yr  un  modd  heddyw  a’r  dydd  y cawsant  y plan  gan 
eu  Crëwr  mawr,  fel  mai  dyn  yw  yr  unig  eithriad  yn  y 
gweithdy  eang  sydd  yn  alluog  i ragori  arno  ei  hun  ar 
wahanol  adegau.  Cyfaddefwn  yn  rhwydd  fodrhai  creadur- 
iaid  direswm  yn  alluog  i dderbyn  argraffiadau  a dysg 
oddiwrth  ddynion ; y gellir  dysgu  ci  i wneyd  negeseuau 
dros  ei  feistr,  y cefíyl  i droi  i’r  dde  a’r  aswy  ar  orchymmyn 
ei  lywodraethydd,  y cathod  a’r  epaod  i ddawnsio  o flaen 
miwsig,  &c. ; ond  tra  yn  cydnabod  hyn,  rhaid  cofio  gyda 
llaw  eu  bod  oll  yn  cyrhaedd  perffeithrwydd  yn  y pethau 
hyn  yn  hynod  o fuan.  Mae  pob  cynneddf  o’u  heiddo 
yn  ymddadblygu  i’w  graddau  eithaf  cyn  bod  dyn  braidd 
wedi  agor  ei  lygaid  ar  y byd,  nac  yn  alluog  i wuieyd  dim 
drosto  ei  hun.  Ond  dyn  wedi’r  cwbl  ydyw  y creadur 
mawr  sydd  â chynnydd  parhaus  yn  perthyn  iddo ; efe 
yw  yr  unig  fôd  nad  yw  amser  yn  rhoddi  terfyn  ar  ei 
gynnydd  mewn  gwybodaeth.  Pan  fydd  awrlais  amser 
wedi  taro  deuddeg  am  y tro  diweddaf,  bydd  galluoedd  hwn 
yn  parhau  i ymddadblygu,  ac  yntau  yn  esgyn  ar  hyd 
grisiau  bodolaeth  yn  oes  oesoedd.  Mae  yr  awydd  am 
ddyrchafu  yn  reddf  blanedig  yn  y natur  ddynol.  Nid 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


251 


rliyw  uclielgais  pecliadurus,  neu  wag  ymffrost  a ddyfeisiwyd 
gan  ddyn  ei  hun  ydyw,  ond  un  o roddion  anmhrisiadwy  ei 
wneuthurwr  ydyw.  Awdwr  ei  natur  blanodd  y duedd  hon 
ynddo.  Ewyllys  Duw  wedi  ei  hysgrifenu  ar  ei  enaid  ydyw. 
Mae  efe  wedi  bwriadu  i ddyn  fod  yn  fawr  ; gosododd  ei 
ddelw  arno  ar  y cyntaf,  darparodd  bethau  mawr  ar  ei 
gyfer,  a rhoddodd  duedd  i ymddyrchafu  yn  ei  feddwl,  i’w 
gymhell  i ymdrechu  ei  gyrhaeddyd.  Dangosa  yr  awydd 
hwn  ei  hun  yn  y plentyn  gystal  ag  yn  y dyn  ; ac  fel  y bydd  ei 
alluoedd  moesol  a naturiol  yn  ymddadblygu,  ceir  gweled  y 
tueddfryd  hwn  yn  ei  dynu  yn  ei  flaen,  yn  ei  gynnal  yn  ei 
lafur,  yn  ei  wroli  i wynebu  anhawsderau,  ac  yn  rhoddi 
iddo  bleser  yn  y gorchwylion  caletaf.  Mae  ynddo  hefyd 
allu  i ymddyrchafu.  Buasai  dyn  yn  feichus  a phoenus 
iddo  ei  hun  pe  buasai  yr  awydd  hwn  wedi  ei  blanu  ynddo,  ac 
yntau  ar  yr  un  pryd  yn  analluog  i’w  gyrhaeddyd  ; a buasai 
hyny  ar  unwaith  yn  arddangosiad  o ddyryswch  ac  annghyd- 
gordiad  yn  nhrefniadau  y doeth  o galon,  a’r  galluog  o 
nerth.  0,  na,  y mae  y fath  gydgordiad  a rheoleidd-dra  yn 
nodweddu  ei  holl  weithredoedd,  fel  y mae  holl  alluoedd 
dyn  yn  c^fateb  i’w  gilydd,  fel  cynnifer  o olwynion  mewn 
peiriant,  a’r  oll  wedi  eu  cyfaddasu  yn  y fath  fodd  fel  ag  i’w 
symbylu  i gyrhaedd  y safle  hono,  yn  yr  hon  y myn  Duw  iddo 
fod.  Y pwnc  mawr  angenrheidiol  y w cymmodi  ein  meddyliau 
â’r  gwirionedd  hwn,  nes  ein  dwyn  i ymfalchio  yn  y ffaith 
fod  rhyw  amcan  mawr  a goruchel  i’n  bodolaeth,  a syrthio 
i’r  fath  gariad  â’r-  syniad,  nes  creu  ynom  awydd  i fynu 
rhagori  mewn  rhywbeth  neu  gilydd.  Un  diffyg  mawr 
perthyiiûl  i genedl  y Cymry  ydyw,  rhy  fach  o ysbryd 
anturiaethus.  Mae  ein  cymmeriad  masnachol  a llenyddol 


252 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


yn  profi  hyn.  Yn  hytrach  na  chwilio  am  bethau  newydd- 
ion,  ymfoddlonwn  ar  hen  bethau  yn  barhaus  ; aroswn  yn 
dawel  a thlawd  yn  nghanol  trysorau  dihysbydd  heb  chwilio 
am  danynt,  nes  i ryw  estron  anturiaethus  eu  meddiannu  ; a 
thrwy  hyny  yr  ydym  yn  colli  y clod  a allasem  gael  fel  dar- 
ganfyddwyr  y trysorau  oeddynt  guddiedig  yn  ein  mynyddau. 
Mae  yn  debyg  nad  oes  un  wlad  dan  haul,  yn  ol  ei  maint, 
yn  gyíoethocach  na  Gwdad  y Bryniau.  Mae  y cyfoeth 
tywysogol  sydd  yn  ngholyddion  ei  mynyddau,  yn  rhoddi 
iddi  enwogrwydd  yn  mysg  gwledydd  y byd.  Ond  y 
cwestiwn  ydyw,  pwy  a’u  darganfyddodd,  ac  a’u  dygodd  i 
oleuni  dydd  ? Tra  yr  ymfoddlona  y Cymro  i aros  yn 
dawel,  heb  agor  ei  lygad  ar  y trysorau  sydd  dan  ei  draed, 
daw  y Gwyddel,  y Sais,  neu  ryw  estron  arall,  yn  mlaen  i 
gymmeryd  o frasder  y tir,  a dwyn  ymaith  y clod  a allasai 
efe  ei  feddu.  Dichon  y gellir  priodoli  hyn  i raddau  mawr 
i ddiffyg  cefnogaeth.  Os  clygwydd  i rywun  dori  allan  o’r 
ffordd  arferol,  i ddyrchafu  anrhydedd  ei  wlad  trwy  ryw 
ddyfais  newydd  o’i  eiddo,  yn  hytrach  na’i  galonogi  a’i 
gynnorthwyo  yn  ei  anturiaeth,  chwerddir  am  ei  ben,  ac 
ystyrir  ef  yn  hanner  gwallgof.  Mae  y diffyg  hwn  wedi  bod 
yn  nodweddiadol  o genedloedd  ereill,  i raddau  mwy  neu 
lai.  Hyn  oedd  bai  mawr  y geuedl  luddewig.  Ar  ol  lladd 
y proffwydi,  a llabyddio  y rhai  a ddanfonid  atynt,  adeiladent 
a gwyngalchent  eu  beddau.  Dywedir  fod  Homer,  y bardd 
Groegaidd  enwog,  er  yn  ddall,  o dan  yr  angenrheidrwydd 
i gardota  ei  fara  o dŷ  i d}’' ; ond  ar  ol  iddo  farw,  yr  oedd 
saith  0 ddinasoedd  yn  cweryla  â’u  gilydd  am  yr  anrhydedd 
0 fod  yn  lle  genedigol  iddo.  Bu  yr  enwog  John  Milton,  y 
bardd  Seisnig,  dan  yr  angenrheidrwydd  o werthu  “ Coll 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


253 


Gwynfa”  am  biim’  punt,  o herwydd  iselder  ei  amgylch- 
iadau  ; ond  wedi  iddo  farw,  dadgenir  ei  glod  yn  mhob 
dinas  a thref.  Yn  dra  thebyg  i hyn  yr  ymddygid  at 
feibion  athrylith  ein  gwlad  ni  yn  yr  amser  a basiodd. 
Esgeulusid  hwy  tra  yn  fyw,  a gwneid  duwiau  o honynt 
wedi  iddynt  farw.  Mae  dangos  parch  i enwogion  ar 
ol  iddynt  farw,  yn  beth  digon  rhesymol,  ond  y mae 
gwneyd  hyny  ai  ol  eu  lladd  trwy  ddiífyg  cefnogaeth  a 
chydymdeimlad,  yn  annghyssondeb  o’r  mwyaf.  Pa  m'or 
iach  a chryf  bynag  y byddo  plentyn  pan  enir  ef,  mae  yn 
rhaid  ei  feithrin  a’i  ymgeleddu  os  mynir  iddo  fy w ; gadawer 
ef  ar  y maes,  heb  lygad  i dosturio  wrtho,  nid  hir  y bydd 
cyn  y derfydd  am  dano.  Mae  lle  i ofni  fod  llawer 
gwreichionen  fywiol,  a fuasai  wedi  hyny  yn  fdam  gref  i 
oleuo  yr  oesau  dyfodol,  wedi  cael  ei  diffodd  am  byth  o 
ddiífyg  cefnogaetli  a chydymdeimlad ; oblegyd  pa  faint 
bynag  o allu  cynhenid  fydd  mewn  dyn,  mae  yn  sicr  fod 
rhyw  gymmaint  o help  yn  angenrheidiol  er  ei  ddadblygu. 

Un  rheswm  a ddygir  yn  mlaen  dros  anwybodaeth  ydyw 
diífyg  manteision.  Ar  un  golwg  y mae  hwn  yn  ymddangos 
yn  gryf ; ond  pan  gofìom  gynnifer  o enwogion  ein  gwlad 
sydd  wedi  gweithio  eu  ffordd  trwy  amgylchiadau  cyfyng  i 
safleoedd  uchel,  mae  y rheswm  uchod  yn  diflanu.  Nid 
oes  angen  i ni  fyned  i Loegr,  a manau  ereill,  i chwilioam 
ennghreiíftiau  i brofì  ein  gosodiad,  oblegyd  y mae  lluav/s  o 
honynt  yn  ein  gwlad  ein  hunain ; pe  buasai  gofod  yn 
caniatau,  gallesid  yn  hawdd  gyfeirio  at  ddegau  o ennghreifft- 
iau  .i  brofì  mai  nid  gyda  y dosparthiadau  uchel,  y 
modrwyau  a’r  cadwyni  aur,  y mae  athrylith  wedi  cael 
gafael  yn  ei  meibion,  ond  yn  y pyllau  glo,  y chwareli,  y 


254 


GEISIAU  DYRCHAFIAD. 


gweithdai,  &c. ; ac  os  yw  ereill  wedi  gallu  ymgodi  i 
Linaclau  anrhydedd  o waelodion  dyffryn  dinodedd,  y 
tebygolrwydd  ydyw  y gellir  eto,  ond  mabwysiadu  yr  un 
moddion,  ac  arfer  yr  un  perderfyniad.  Mewn  trefn  i 
galonogi’r  efrydydd  ieuanc  yn  nghychwyniad  ei  fywyd 
myfyriol,  hwyrach  mai  nid  anfuddiol  fyddai  sylwi  yn  y fan 
hyn,  fod  i bob  peth  mawr  ei  ddechreuad  bychan.  Wrth 
weled  ereill  wedi  cyrhaedd  safle  o enwogrwydd  a nôd,  mae 
yn  anhawdd  cymmodi  meddyliau  ieuainc  â’r  ffaith  fod  yr 
enwogion  hyn  wedi  bod  unwaith  yn  yr  un  man  â hwythau, 
yn  gwybod  cyn  lleied  a hwythau,  a 11  ai  hefyd.  Ond  sylwi 
ychydig,  canfyddwn  fod  hon  yn  rheol  gyffredinol  mewn 
natur  a chelfyddyd.  Os  edrychwn  i natur,  gwelwn  i’r 
dderwen  gadarn  gref  fod  uiiwaith  yn  fesen  fach — fod  yr  afon 
fawreddog  sydd  yn  ymddolenu  wrth  ei  phwysau  tua’r  môr, 
wedi  dechreu  yn  yr  ychydig  ddyferion  a ddisgynent  ogesail 
y graig  wrth  odrau  y bryn — fod  yr  haul,  canolbwnc  mawr  y 
greadigaeth,  wedi  bod  yn  fân  ronynau  gwasgaredig  yn 
flaenorol  i’w  casgliad  at  eu  gilydd  i oleuad  mawr  y pedwer- 
ydd  dydd.  Felly  hefyd  y byd  meddyliol.  Pa  mor  uchel 
bynag  y mae  dysgedigion  wedi  gallu  dringo  ar  hyd  grisiau 
dyrchafìad,  bu  cyfnod  yn  eu  hanes  pan  nad  oeddynt  yn 
rhagori  ar  y lleiaf  ei  wybodaeth.  Bu  adeg  ar  yr  ysgolhaig 
medrus  pan  na  wyddai  fod  dau  ddau  yn  bedwar.  Bydd 
cofìo  fod  dynion  mwya’r  byd  wedi  bod  mor  anwybodus  a 
ninnau,  yn  gymhorth  i ni  ymestyn  at  yr  un  nôd  anrhydeddus 
ag  y maent  hwythau  wedi  ei  gyrhaeddyd.  Heblaw  hyn, 
mae  cynnyrchion  y meddyliau  mawrion  a fu,  wedi  eu 
bwriadu  i fod  yn  gynnorthwy  i’r  rhai  ieuainc  sydd  yn 
dechreu  ymddadblygu.  Gall  y bardd  ieuanc  ddilyn  Milton 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


255 


trwy  ardaloedd  blodenog  barddoniaeth,  a phlethu  ei 
gynghaneddion  yn  sîad  yr  awelon,  neu  beroriaeth  sw^aiol 
yr  afonydd.  Gall  y seryddwr  ieuanc  esgyn  i’r  nef  serenog 
yn  nghyrndeithas  Herschel,  ac  edrych  arno  yn  taflu  ei  linyn 
mesur  o amgylch  yr  haul  a’r  planedau,  a gwrando  arno  yn 
galw’r  sêr  wrth  eu  henwau.  Gall  yr  athronydd  ieuanc 
hefyd  dramwy  gyda  Newton  ar  hyd  llwybrau  anhygyrch,  a 
phwyso  deddfau  anian  yn  ei  glorianau,  nes  cael  ei  synu  gan 
y rhyfeddodau  aruthrol,  &c.  Mae  yr  enwogion  hyn  wedi 
bod  unwaith  mor  lieied  a’r  lleiaf,  ac  y mae  modd  i'r  lleiaf 
etto  fyned  gymmaint  a hwythau.  Os  edrychwn  etto  i’r 
byd  celfyddydol,  cawn  weled  yr  un  egwyddor  yn  cael  ei 
dadblygu.  Mae  pob  campwaith  a ddyfeisiwyd  erioed  wedi 
bod  unwaith  yn  llechu  yn  nghilfachau  mewnol  y meddwl. 
Gellir  yn  hawdd  ysgrifenu  y gair  ailadeiladwyd”  ar  bob 
peth  0 bwys  a wnaed  gan  law  celfyddyd.  Bu  yr  adeiladau 
mawrion,  a’r  tyrau  uchel  yn  dyrchafu  eu  penau  yn  y 
meddwl  dynol  cyn  i’r  gareg  sylfaen  erioed  gael  ei  gosod  i 
lawr.  Mae  pob  olwyn  yn  nghyfansoddiad  yr  ager-beiriant 
wedi  bod  yn  troi  gyda  chyflymdra  aruthrol  yn  meddwl 
y dyfeisydd,  cyn  iddynt  roddi  gymmaint  ag  un  tro  ar  y 
ífyrdd  haiarn.  Mae  pob  cymmal  o bontydd  mawreddog 
Môn  wedi  bod  am  hir  amser  yn  hongian  ar  draws  meddyliau 
Telford  a Stephenson,  cyn  iddynt  erioed  grogi  ar  draws 
culfor  Menai.  Nid  yw  y cwbl  a welir  mewn  cywreinwaith 
celfyddydol,  ond  efíaith  yr  hyn  a ffurfiwyd  unwaith  fel 
rhyw  anelwig  ddefnydd  yn  y meddwl  dynol.  Cam  pwysig 
tuag  at  ddyfod  i unrhy w safle  o bwys  ydy w bod  yn  sylwgar. 
Mae  y meddwl  dynol  wedi  ei  gyfaddasu  i dderbyn  argrafl*- 
iadau  oddiwrth  ddygwyddiadau  cyffredin  bywyd.  Y pethau 


256 


GRTSIAU  DYRCHAFIAD. 


mwyaf  syml,  cyffredin,  ac  agos  atom  sydd  wedi  awgrymu 
i ddynion  y petliau  mwyaf  a rliyfeddaf  yr  oesáu,  megys  yr 
agerbeiriant,  amser  fesurydd,  (''eddf  pwýs,  &c.  Mae 
müoedd  etto,  yn  ddiau,  o awgrymiadau  gwertlifawr  yn  cael 
eu  rlioddi  gan  ddamweiniau  amgylchiadol ; a miloedd  o 
berlau  yn  y llwch  dan  ein  traed,  pe  meddem  lygad  i’w 
gweled,  a chalon  i’w  teimlo. 

III.  Cyn  terfynu,  rhoddwn  ddau  neu  dri  o awgrym- 

lADAU  ANNOGAETHOL. 

1.  Ymroddi  i ddarllen.  Diammheu  fod  y mwyafrif 
mawr  yn  gadael  lle  i wella  yn  hyn.  Mae  llawer  awr 
hamddenol  yn  cael  ei  threiiJio  i ddim  dyben,  pan  y gallesid 
trwy  ei  defnyddio  yn  briodol,  fod  wedi  casglu  llawer  lawn 
ychwaneg  o wybodaeth.  Ni  bydd  dim  yn  eiddo  i ni  ein 
hunain,  ond  cymmaint  ag  a ennillwn  trwy  ein  llafur  ein 
hunain.  Mae  genym  fanteision  lawer  i ragori  mewn 
gwahanol  ganghenau  gwybodaeth,  ar  ein  hynafiaid.  Mae 
yn  llawn  cymmaint  o syndod  cyfarfod  â dyn  yn  methu 
darllen  heddyw,  ac  oedd  cyfarfod  â dyn  yn  medru  rhyw 
gan’  mlynedd  yn  ol.  Yr  adeg  hóno,  nid  oedd  ond  ychydig 
o lyfrau  i’w  cael,  a’r  ychydig  hyny  gan  mwyaf  uwchlaw 
cyrhaedd  y bobl  gyffredin.  Buasai  yn  rhaid  cerdded  yn 
mhell  cyn  dyfod  o hyd  i ryw  fath  o ysgol,  a thalu  y geiniog 
eithaf  am  dani  wedi  ei  chael ; fel  rhwng  pob  anfantais,  yr 
oedd  y bobl  dlodion  yn  gorfod  boddloni  ar  anwybodaeth,  a 
byw  yn  nghanol  hanner  tywyllwch  eithaf.  Ond  erbyn 
heddyw  mae  pethau  wedi  newid  er  gwell ; mae  llenyddiaeth 
yn  ein  gosod  dan  deyrnged  iddi ; mae  llyfrau  i’w  cael  yn 
gymharol  rad,  a chyflawnder  o amrywiaeth  o honynt ; mae 
ysgolion  elfenol  yn  mhob  plwyf,  a’r  ysgol  Sabbothol  yn 


GRISIAU  DYRCHAFIAD. 


257 


mliob  arclal  yn  y dywysogaeth,  ac  nid  oes  esgus  gan  neb 
dros  beidio  bod  yn  lion,  oblegyd  y mae  yn  ysgol  rad,  yn 
ysgol  i bawb,  ac  yn  ysgol  i enaid.  Gan  hyny,  os  am 
ragori,  rhaid  dal  ar  y cyíleusderau ; oblegyd  pa  mor  lluosog 
bynag  y bydd  y manteision,  ni  wnant  leshau  os  na  wneir 
defnydd  o honynt. 

2.  Darllener  y llyfrau  goreu,  Dywedir  weithiau  fod 
hon  yn  oes  ddarllengar  ac  na  fu  cymmaint  o ddarllen  a 
meddwl  erioed  ag  sydd  yn  bresennol.  Dichon  fod  hyn  yn 
wirionedcl,  a chymmeryd  pob  peth  i ystyriaeth  ; ond  y 
cwestiwn  ydyw,  pa  íaint  o’r  llyfrau  goreu  a ddarllenir  ? 
Pa  nifer  o’r  llyfrau  hyny  sydd  yn  gwneyd  y myfyriwr  yn 
oleuach  a challach  sydd  yn  cael  eu  hefrydu  ? Mae  sylwad- 
aeth  yn  ein  dysgu  fod  lluaws  o gyfrolau  yn  cael  eu  myfyrio 
nad  oes  budd  nac  adeiladaeth  yn  deilliaw  oddi  wrthynt. 
Pwy  a ẃyr  faint  o hadau  dinystriol  sydd  yn  cael  eu  liau 
mewn  meddyliau  ieuainc  wrth  ddarllen  llyfrau  o chwaeth 
isel  a llygredig,  pa  rai  nad  ydynt  mewn  gwirionedd  yn 
werth  rhoddi  benthyg  llygad  am  bum’  mynyd  i’w  myfyrio  ? 
Pe  darllenid  hwy  am  oes  gyfan,  ychydig  iawn  cyfoethocach 
fyddai  y meddwl  yn  y diwedd.  Os  am  gyrhaedd  gwybodaeth 
sylweddol,  gwybodaeth  a rydd  raen  a dysgleirdeb  ar  y 
meddwl,  gwybodaeth  a wna  i alluoedd  yr  enaid  ymeangu 
drwyddi,  byddwn  ofalus  yn  ein  dewisiad  o’r  llyfrau  goreu. 

3.  Penderfyniad  i ragori,  Ofer  i neb  geisio  dringo  i 
ben  pinacl  enwogrwydd,  heb  ymgymmodi  â llawer  o wrth- 
wynebiadau.  Am  bob  un  sydd  yn  cael  y gwynt  o’i  du,  y 
mae  deg  yn  gorfod  gweithio  yn  ei  erbyn ; ac  vn  sicr,  fel 
rheol,  y dynion  hyny  sydd  wedi  cyfarfod  â’r  stormydd 


258 


GEISIAU  DYRCHAFIAD. 


garwaf  sydd  wedi  cyílawni  y gorcliestion  mwyaf.  Dyna 
un  yn  neillduol  a allem  ei  enwi,  sydd  yn  fyw  ac  yu 
iacli  lieddyw,  sef  Prif  Weinidog  y llywodraetli,  Arglwydd 
Beaconsíìeld.  Pan  oedd  efe  yn  dechreu  siarad  ar  bynciau 
y dydd  yn  Senedd  Prydain,  yr  oedd  gwawd  a dirmyg  ei 
wrthwynebwyr  yn  disgyn  arno  fel  gwlaw  taranau ; ond 
rhyw  ddiwriiod  yn  nghanol  banllefau  diystyrllyd  ei  wrth- 
bleidwyr,  cododd  ar  ei  draed  a dywedodd,  Mae  yr 
amser  yn  d’od  pan  y bydd  i chwi  wrando  arnaf.”  Wel, 
erbyn  heddyw  mae  ei  brophwydoliaeth  wedi  ei  gwireddu 
fwy  nag  unwaith  ; fe  weithiodd  ei  ífordd  yn  benderfynol 
a di-ildio  trwy  yr  anhawsderau  mwyaf,  nes  mynu  llorio 
ei  olynion,  a dwyn  allan  ei  farn  i fuddygoliaeth.  Os  daw 
cefnogaeth  a gwenau  haul,  goreu  oll  ; ond  os  na,  na  fydded 
i ni  ddigaloni  yn  y mesur  lleiaf.  Byddwn  fel  yr  afonig 
fechan,  yr  hon,  os  ca  chwareu  teg,  a red  yn  ostyngedig  tan 
ganu  gyda  throed  y mynydd,  a godrau  y bryn  tna’r  môr, 
gan  weini  miloedd  o gymhwynasau  ar  y fí'orid ; ond  yrhon 
os  ceisir  ei  rhwystro,  a gasgla  nerth  nes  dringo  i gopä  y 
mynyddoedd,  a mynu  ei  ffordd  i ben  ei  thaith. 

4.  Darllener  y BeibL  Nid  priodol  fyddai  terfynu’r 
ysgnf  heb  gyfeirio  meddwl  y daiilenydd  at  Lyfr  y lyfiau, 
oblegyd  nis  gellir  dweyd  fod  dyn  wedi  cyrhaedd  y gris 
uchaf  yn  ngradclfa  bodolaeth  nes  dyfod  yn  gyfarwydd  yn 
hwn,  cydnabod  ei  awdurdod,  ac  ymostwng  i’w  ddeddfau. 
Ni  phetruswn  ddweyd  mai  hwn  yw  yr  uiiig  lyfr  digam- 
syniol  sydd  mewn  bod  ; mae  wedi  ei  ysgrifenu  gan  ddynion 
santaidd,  wecli  ei  arolygu  gan  yr  Ysbryd  Glân,  a’i  drwyddedu 
i ddynion  gan  Dduw  y cariad.  Mae  y Beibl  wedi  ei 
gyfaddasu  i alluoedd  meddyliol  pob  clyii  : fel  y dywedai  iiii 


GEISIAU  DYRCHAFIAD. 


259 


duwinydd  enwog  fod  pethau  y Beibl  yn  debyg  i afon,  “ yn 
ddigon  bâs  i oen  bacb  gerdded  trwyddi,  ac  yn  ddigon  dofn 
i elepbant  nofio  yn  ei  dyfroedd.”  Felly  y mae  befyd,  yn 
ddigon  syml  ac  eglur  i’r  gwanaf  ei  amgyffredion,  ac  yn 
ddigon  mawreddog  i’r  dyfnaf  ei  gyrbaeddiadau ; mae  yn 
ddigon  arwynebol  i’r  llysieuwr  sydd  yn  bofíi  difyru  ei  bun 
yn  mhlitb  y blodau  a’r  rbosynau,  ac  yn  ddigon  dwfn  i’r 
gold-digger  i dreiddio  i’w  fwngloddiau  i ddwyn  allan  betbau 
newydd  a ben. 

Yn  y Beibl  y ceir  yr  banesiaetb  bynaf,  yr  atbrawiaeth 
buraf,  y rbesymeg  gywiraf,  yr  atbroniaetb  egluraf,  y 
farddoniaetb  ucbelaf,  y caniadau  melusaf,  a’r  rbyfeddodau 
penaf.  Nid  ydym  yn  synu  clywed  Pedr  yn  dweyd,  Ar  yr 
byn  betbau  y mae  yr  angylion  yn  cbwenycbu  edrycb.’'  Mae 
yma  ddigon  o faes  iddynt  bwy  ; ac  er  edrycb  a myfyrio  ar 
byd  yr  oesau,  maent  beb  edrycb  trwyddynt  byd  heddyw. 
Os  am  fyfyrio  bynafiaetbau,  darllener  y Beibl ; mae  bwn 
yn  cofio  geni  pob  llyfr  arall,  ac  fe  wel  eu  claddii  etto. 
Hwn  rydd  banes  am  Dduw  yn  gosod  cylcb  o amgylcb 
bydoedd  ban,  pan  eisteddai  yn  y gwagle  wrtbo  ei  bunan. 
Yma  y gwelwn  ef  yn  gosod  y môr  i siglo  yn  ei  gryd,  gan 
orcbymmyn  iddo  beidio  syrtbio  dros  ei  ercbwynion.  Os 
am  banes  rbyfeloedd,  darllenwn  ei  lyfrau  banesyddol ; os 
am  farddoniaetb  arucbel  darllenwn  y Salmau ; os  am 
addysgiadau  synwyrol  yn  cael  eu  gwisgo  mewn  ffraetbebau 
destlus,  darllenwn  y Diarebion  ; os  am  weled  y hlinds  yn 
cael  eu  codi  rbyngom  â’r  dyfodol,  darllenwn  y propbwydi ; 
os  am  weled  yr  esiampl  ucbaf  o gariad  a tbosturi,  dar- 
llenwn  yr  efengylau ; os  am  weled  y penderfyuol  yn 
gwynebu  peryglon  yn  ddiofn,  ac  yn  selio  eu  begwyddorion 


260 


GEISIAU  DYECHAFIAD. 


â’u  gwaed,  darllenwn  weithredoedd  yr  apostolion ; os  am 
lon’d  hreichíau  o dduwinyddiaeth  bur,  darllenwn  yr 
epistolau  ; ac  os  yn  hoff  o panoramas,  a difyru  ein  hunain 
â darllenwn  lyfr  y Dadguddiad.  Nid  yn  unig  y 

mae  y Beibl  yn  llyfr  ar  bob  peth,  ond  hefyd  y mae  yn  llyfr 
i bawb,  yr  hen  a’r  ieuanc,  y tlawd  a’r  cyfoethog,  yn  llyfr 
i’r  teulu,  ac  yn  llyfr  i’r  werin.  Ehydd  gyfarwyddiadau  i’r 
plant  sut  i ymddwyn  at  eu  rhieni,  ac  i’r  rhieni  fel  y cyfryw 
at  eu  plant.  Bydd  yn  gydymaith  ffyddlon  i’r  bachgen  a^r 
ferch  ieuanc,  pan  yn  gadael  eu  cartref.  Mae  ynddo 
gynghorion  i’r  brenin,  a chyfarwyddiadau  i’r  deiliaid. 
Dysga  i’r  masnachwr  roddi  mesur  a phwysau  tu  fewn  i’r 
counter,  ac  i’r  prynwr  i fod  yn  onest  tu  allan  iddo.  Gwna 
ddilyn  y cyfreithiwr  i’w  swyddfa,  a’r  pregethwr  i’r  pwlpud. 
Ehydd  gyssur  i’r  weddw,  a gobaith  i’r  amddifad.  Ehydd 
nerth  i fyw  yn  iawn,  a chymhorth  i farw  yn  ddedwydd. 
Os  darllenwn  y Beibl,  a byw  yn  ol  ei  gyfarwyddiadau, 
gallwn  ddysgwyl  bendith  Duw  yn  y byd  hwn,  a bywyd 
tragywyddol  yn  yr  hwn  a ddaw. 


TRAETIIA.WI3  IV- 


UEDD  AAEON  AC  UEDD  HAEEI,  NEU  DDADGYS- 
SYLLTIAD  YE  EGLWYS  A’E  WLADWEIAETH.* 

Nodiad. — Mae  yr  ysgrif  ddilynol  yn  cynnwys  sylwedd  dwy  ddaiiith  a 
draddodwyd  mewn  amryw  fanau  yn  y Gogledd  yn  y flwyddyn  1878, 
0 dan  nawdd  “ Cymdeithas  Eyddhad  Crefydd.”  Gan  fod  pwnc  y 
dadgysylltiad  yn  cropian  i fyny,  ac  yn  cael  sylw  adnewyddol  y 
dyddiau  hyn,  a hyny  gan  rai  o’r  Eglwyswyr  eu  hunain,  megys 
Eector  Merthyr  ac  ereill,  barnwn  nad  anmhriodol  eu  gosod  yn  y 
gyfrol  hon  ; gan  hyderu  na  adewir  llonydd  i’r  pwnc  nes  gweled  yr 
Egiwys  yn  dibynu  arni  ei  hun  ac  ar  ei  Duw,  ac  yn  mwynhau  y 
rhyddid  hwnw  a fwynheir  gan  gyfundebau  crefyddol  ereill. 

^^^s^ETH  ddechreu  ar  y gorcliwyl  hwn,  rhaid  cydnabod 
y denir  o hyd  i ’ wreiddiau  achosion  ac 
achlysuron  cyssylltiad  yr  Eglwys  a'r  Wladwr- 
iaeth,  y rhai  sydd  yn  ymsuddo  mor  ddwfn  i ddaear  yr  oesau 
tywyll  cyntefig,  fod  yn  rhaid  i ni  wrth  bwyll,  amynedd,  a 
dyfalbarhad.  Un  peth  dyddorol  a berthyn  i’r  pwnc  ydyw 
ei  gyífredinolrwydd.  Nid  cwestiwn  sect,  plaid,  na  chyfun- 
deb  neilldîiol  ydyw.  Mae  yn  perthyn  i ni  ein  materion 
personol,  teuluol,  cymdeithasol,  a chyfundebol,  yn  nglyn  â 
pha  rai  nid  oes  gan  neb  o’r  tu  allan  hawl  i ymyraeth.  Ond 
am  y cwestiwn  o ryddid  a chydraddoldeb  crefyddol,  y mae 


0 Seren  Cymru  am  Gorphenaf,  Awst,  a Medi,  1879. 


262 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


yr  loes  euraidd  wedi  gwawrio  ar  ein  gwlad,  pan  y mae  gan 
bob  dinesydd  Prydeinig,  nid  yn  unig  ei  farn  (yr  oedd  hon 
ganddo  erioed,  heb  neb  yn  alluog  i luddias  ei  gweithred- 
adau,)  ond  ei  lafar  hefyd.  Wrth  ddweyd  hyn,  nid  ydym 
heb  wybod  am  gyfnod  gwahanol  yn  hanes  ein  cyndadau — 
am  gyfnod  pan  oedd  yn  argraífedig  ar  fanerau  y tir,  “ Trech 
Arglwydd  na  gwlad,”  ac  y gorfodid  y deiliaid  i selio  eugen- 
euau  a derbyn  yn  ddystaw  beth  bynag  a gynnygid  iddynt. 
Nac  annghofied  y darllenydd  fod  yr  hawlfraint  sydd  yn  ei 
feddiant  ef  yn  bresenol,  wedi  costio  yn  ddrud  i’w  flaenor- 
wyr,  a’i  bod  yn  gyfryw  ag  y dylai,  nid  yn  unig  fod  yn  ddi- 
olchgar  am  dani,  ond  hefyd  ei  defnyddio  er  sicrhau 
diwygiadau  pellach.  Os  bii  ein  tadau  trwy  eu  llafurus 
gariad  yn  oíîerynol  i ddyrchafu  moes,  diwygio  cymdeithasau 
ac  efieithio  cynnifer  o welliantau  erbyn  y daethom  ni  i’r 
byd,  amlwg  yw  y dylem  ninnau  fyned  rhagom,  gan  ragori 
yn  yr  un  cyfeiriad  ar  gyfer  y cenedlaethau  dyfodol.  Gadael 
y byd  yn  well  nag  y cawsom  ef,  ddylai  fod  prif  gyfeirnod 
bywyd  pob  dyn ; oni  wnawn  hyn,  ni  bydd  dyben  einbodol- 
aeth  yn  cael  ei  gyrhaedd. . 

I ddechreu,  taflwn  olwg  brysiog  yn  ol  ar  hanes  dechreuad 
y degwm.  Y degwm,  fel  y gwyr  y darllenydd,  ydyw  prif 
asgwrn  y gynhen  sydd  wrth  wraidd  yr  holl  ddadleuon  ar  y 
pwnc  dan  sylw.  Ein  hymofyniad,  gan  hyny,  gaiíf  fod, 
Gan  bwy  ? Pa  bryd  ? Dan  ba  amgylchiadau,  ac  i ba  ddy- 
benion  y sefydlwyd  y degwm  ar  y cyntaf  ? Oddiwrth  hyn 
sylwn  yn 

I.  Fod  y degwm  ganrifoedd  lawer  yn  hynach  na^r 
Eglwys  Sefydledig  ar  y naill  law,  ac  yn  ganrifoedd  lawer 

YN  lEUENGACH  NA’r  EgLWYS  GrISTIONOGOL  AR  Y LLAW  ARALL. 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


263 


Sylwed  y darlleiiydd  nad  yr  un  peth  a olygir  genym  wrth 
yr  Eglwys  Sefydledig  a’r  Eglwys  Gristionogol  yn  y geiriad 
iichod.  Gwneir  y gwahaniaeth  hwn,  nid  i’r  dyben  o ddi- 
raddio  y sefydliad  gwladwriaethol,  trwy  awgrymu  ei  fod 
yn  amddifad  hollol  o adlun  Cristionogaeth  ; ond  yn  hytrach 
er  mwyn  cyd-ddealldwriaeth  wrth  fyned  rhagom. 

Mae  y cyfnod  Çristionogol  yn  dyddio  yn  mhellach  yn  ol 
0 bymtheg  cant  o íìynyddoedd  na  sefydliad  yr  Egiwys 
Wladol.  Nid  gan  yr  un  personau  y sefydlwyd  y naill  a’r 
llall.  Sefydlydd  a phen  y naill  ydoedd  ac  ydyw  yr 
Arglwydd  lesu  Grist,  ond  sefydlydd  a phen  y llall  ydoedd 
Harii  VIII.  Mae  y cyntaf  yn  sylfaenedig  ar  gariad  tragy- 
wyddol  yr  Anfeidrol  Dduw,  tra  nad  yw  yr  olaf  ond 
cynnyrch  meddwl  llygredig  ac  ymarferion  pechadurus  dyn. 
Ni  bu  adeg  erioed  ar  yr  Eglwys  Gristionogol  pan  oedd  heb 
yr  un  pen,  oblegyd  gwnaed  Crist  yn  ben  arosol  uwchlaw 
pob  peth  iddi,  ac  felly  ni  bu  galwad  iddi  erioed  ei  newid. 
Ond  am  yr  Eglwys  Wladol,  mae  wedi  bod,  nid  yn  unig 
droion  heb  yr  un  pen,  ond  hefyd  yn  gwisgo  cynnifer  o ben- 
au  ar  ei  hysgwyddau  ag  sydd  o freninoedd  a breninesau 
wedi  bod  yn  eistedd  ar  deyrngadair  Prydain  Eawr  o ddydd- 
ian  Harri  hyd  yn  awr.  Fe  welir  felly  y priodoldeb  o 
wahaniaethu  rhwng  y naill  eglwys  a’r  llall.  Un  o’r 
ategion  cryfaf  a ddygir  yn  mlaen  dros  gynnal  crefydd  trwy 
ddegwm  ydyw  cyfraith  Moses,  ac  arferion  y genedl 
luddewig  yn  degymu  o ffrwyth  y tir  a’u  heiddo  tuag  at 
gynnaliaeth  llwyffi  Leíi.  Tra  yn  addef  gwirionedd  y gosod- 
iad  uchod  yn  ei  berthynas  â’r  trefniant  Moesenaidd,  mae 
y pethau  canlynol  yn  peri  i ni  ei  waiu  yn  hollol  yn  ei 
gymhwysiad  at  y trefniant  clerigawl. 


264 


UEDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


1.  Am  nad  yw  swyddogion  yr  Eglwys  Sefydledig  yn 
projfesu  olyniaeth  o Iwyth  Lefi.  Dylid  amcanu  at  ddeall 
y gwalianiaetli  oedd  rliwiig  urdd  Aaron  ac  apostolion  yr 
Aiglwydd  lesu,  a bod  yn  oclielgar  i beidio  eu  cymmysgu. 
Canys  amlwg  yw  nad  oedd  mwy  o gyssylltiad  rliwng  y 
naill  ddosparth  a^r  llall  nag  sydd  rhwng  Eglwys  Llangyf- 
elach  a’i  chlochdŷ.  Tra  na  chredwn  fod  swyddogion  y 
State  Church  yn  olynw^yr  i’r  naill  nah  llall  o’r  urddau 
uchod,  etto  nid  yw^  ond  peth  rhesymol  dysgwyl  cyssondeb 
yn  eu  honiadau.  Arferem  gymmeryd  yn  ganiataol  mai 
olyniaeth  apostolaidd  a broífesid  gan  weinidogion  yr 
Egiwys  Wladol.  Os  gwir  hyn,  nid  tegwch  ynddynt  ydyw 
neidio  dros  y clawdd  at  Leíì  ac  Aarou  am  gynnaliaeth,  gan, 
fel  y nodwyd,  nad  oedd  yr  apostolion  yn  olynwyr  i’rllwyth 
hwnw\  Digon  sicr  na  chafodd  yr  hwn  a gam-enwûr  yn 
“ apostol  bendigedig  Sant  Paul  ” erioed  ddegwm,  onidê  ni 
buasai  yn  dychw^elyd  at  ei  alwedigaeth  i wmeuthur  pebyll 
pan  yn  Corinth.  Ac  nid  yw  yn  debyg  y buasai  Pedr,  &c., 
dan  orfodaeth  i ddw^eyd  wrth  y gwr  cloff  hwnw  yn  mhorth 
y deml,  Arian  ac  aur  nid  oes  genyf.'’  Pe  buasaiCrist  yn 
derbyn  degAvm,  nid  yw  yn  debyg  y buasai  heb  le  i roddi  ei 
ben  i lawr,  na  than  orfodaeth  i anfon  Pedr  i fwrw  bach  i’r 
môr  er  cael  darn  o arian  i dalu’r  dreth.  Cyssondeb,  gyf- 
eillion  ; os  olynwyr  apostolion,  dylech  fyw  fel  yr  Apostol- 
ion,  ar  roddion  gwirfoddol  y bobl,  neu  ddychwelyd  at  ryw 
alw^edigaeth  anrhydeddus  arall 

(2.)  Dystawrwydd  y Testament  Newydd  ar  y mater. 
Nid  gweinidogion  yr  Eglwys  Sefydledig  ydyw  yr  unig 
ddosparth  sydd  yn  seilio  arferion  cyfeiliornus  ar  ddystaw- 
rwydd  y gair  dwyfol  ; ysywaeth,  y mae  iddynt  luaws  o 


URDD  AARON  AC  URDD  HaRRI. 


2G5 


bertbynasau.  Os  yclym  yn  deall  rliywbetli,  deallwn  mai 
nid  rheswm  dros  wneyLl  y peth  yma,  a chyílawni  y ddefod 
arall,  ydyw  dystawrwydd  yr  Ysgrythyrau  ; ond  yii  hytrach 
rheswm  dros  heidio  cyílawni  “ Pa  beth  a ddywed  yr 
Y^sgrythyr  ” a ddylai  fod  yn  rheol  gweithrediad,  ac  nid  pa 
beth  na  ddywed  yr  Ysgrythyr.  Nid  at  ddeddf  Moses 
chwaith,  nac  at  unrhyw  ddeddf  arall  o’r  Hen  Destament  y 
dylai  yr  Eglwys  Gristionogol  fyned  i chwilio  am  ei  rheolau, 
ond  at  Grist  a’r  Testament  Newydd.  Mae  Crist  yn  rhagori 
ar  Moses,  ac  y mae  y Testament  Newydd  yn  rhagori  ar  yr 
Hen ; oblegyd  ar  destament  gwell  y gwnaethpwyd  lesu  yn 
fachnìydd.  Eelly,  gan  mai  y Testament  Newydd  ydyw 
llyfi*  ein  crefydd,  yno,  ac  yno  yn  unig,  y dylem  chwilio  am 
reswm  dros  dalu  a derbyn  degwm.  Ond  er  troi  ei  dudal- 
enan  yn  ol  a gwrthol,  nis  gwelwn  yn  ein  bywy  gairdegwm, 
na’r  un  gair  arall  cyfystyr  iddo,  yn  cael  ei  ddefnyddio  gym- 
maint  ag  unwaith  o’i  fewn  yn  y ffurf  o orchymmyn  i ddeil- 
iaid  yr  oruchwyliaeth  GristionogoL  Na  chamddealled  y 
darllenydd  ein  meddwl.  Mae  y gair  degwm  yn  cael  ei 
arferyd  mewn  lluaws  o fanau  gyda  chyfeiriad  at  y rhai  oedd 
yn  ei  arfer  dan  y gyfraith ; ond  gyda  golwg  arno  fel 
gorchymmyn  i ddeiliaid  yr  Eglwys  Gristionogol,  dywedwn 
etto  nad  ydyw  Lw  gael. 

'3.)  Mae  y cyfnod  hirfaith  a gyfryngodd  rhwng  yr  oes 
apostolaidd  a dechreuad  yr  arferiad  o ddegymu  yn  profí 
anysgrythyroldeh  y ddefod.  Heblaw  nad  oes  yr  un  gorch- 
ymmyn  nac  esiampl  oY  arferiad  yn  y Testament  Newydd, 
aeth  canrifoedd  heibio  ar  ol  cau  y Gyfrol  Ysbrydoledig 
i fyny  cyn  bod  son  am  dano  yn  yr  eglwys  foreuol. 
Dywed  Tertulian,  yr  hwn  a ílodeuai  tua  diwedd  yr  ail 


R 


266 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


ganrif,  fod  crefydd  yn  ei  amser  ef  yn  hollol  rydd  oddi 
wrth  unrhyw  rwymedigaeth  arianol  {pecuniary  charge); 
ond  fod  aelodau  eglwysig  pan  yn  ewyllysio,  a’u  hamgylch- 
iadau  yn  caniatau,  yn  dwyn  eu  rhoddion  yn  wythnosol  neu 
fisol  i drysorfa  yr  eglwys.  Yn  awr,  gan  fod  y Testament 
Newydd,  llyfr  ein  erefydd,  yn  ddystaw  ar  y mater,  a bod 
eynnifer  o oesau  wedi  treigio  ymaith  cyn  bod  son  am  dano, 
pa  fodd  .y  mae  cyssoni  hyn  a haeriadau  y blaid  eglwysig 
mewn  perthynas  i gyfreithlondeb  yr  arferiad?  Er  fod 
lluaws  0 honynt  yn  ysgolheigion  pur  dda  ar  rai  pynciau, 
bron  a bod  yn  ddigon  da  i gyssoni  anghyssonderau,  etto, 
hyd  nes  yr  argyhoeddir  ni,  credwn  yr  erys  y mater  hwn  yn 
dywyll  ac  anghysson,  hyd  y nod  iddynt  hwy.  Ehaid 
addef  wrth  anturio  at  y gorchwyl  hwn,  fod  dechreuad  y 
cyfnod  degymol  yn  orchuddiedig  â llawer  o niwl  y canol- 
oesoedd,  a bod  yr  arferiad  wedi  myned  trwy  luaws  mawr  o 
gyfnewidiadau  yn  fiaenorol  i’w  fíurf  bresenol.  Ond  os 
ydyw  hanesiaeth  yn  gyfryw  ag  y gellir  rhoddi  coel  arni — ac 
nid  oes  yn  bresenol  ddim  arall  i ddibynu  arno — ymddengys 
i ni  mai  gwir  berchenogion  y rhan  fwyaf  o'r  gwaddoliadau  a 
wnaed  gan  freninoedd  a thir-feddiannwyr  yr  oesau  boieuol 
ydyw  y Pabyddion.  Yn  y cyfnod  ssiìth-ljwy ddol  (hepíarch- 
ial  perioi ) y dechreuwyd  ar  y degymau  a’r  cymmun-rodd- 
ion  tuag  at  gynnaliaeth  crefydd. 

Dichon,  er  mwyn  yr  anghyfarwydd,  y dylid  rhoddi  gair 
0 eglurhad  ar  y term  uchod.  Wedi  ymadawiad  y Ehufein- 
iaid  0 Brydain,  ac  i’r  Saxoniaid  sefydlu  yma,  rhanwyd 
Lloegr  yn  saith  teyrnas  annibynol,  y rhai  a lywyddid  gan 
saitli  0 wahanol  dywysogion,  un  o ba  rai  a gydnabyddid 
gan  y lleill  fel  pen-arglwydd.  Gelwid  y tywysog  hwn  yn 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


267 


Britwalda/’  gair  Saxonaidd,  yn  arwyddo  rlieolwr  neu 
lywodraetliwr  Brit  (Prydain.)  Dywedir  i saith  neu  wyth 
o’r  tywysogion  Saxonaidd  arddelwi  y teitl  hwn  o Hengist 
i Egbert,  brenin  olaf  Wessex,  yr  hwn  a ddygodd  yn  agos 
holl  Brydain  dan  ei  lywodraeth  cyn  ei  farw.  (Gwel 
Hanes  Prydain  Fawr,'’  tud.  26.)  Yn  y cyfnod  dan  ein 
sylw,  yr  oedd  y wlad  yn  orchuddiedig  gan  dywyllwch  y 
Babaeth,  a breninoedd  a deiliaid  yn  ddarostyngedig  i 
ystrywiau  dichellgar  ei  hesgobion  a’i  chlerigwyr — yr  oedd- 
ent  wedi  eu  dallu  gymmaint  gan  hudoliaethau  y butain 
Fabilonaidd,  fel  y tybient  fod  arllwys  cyfoeth  lawer  i’w 
llogellau  yn  ddigon  o iawn  ambob  pechod  a allent  gyflawni. 
Y ffordd  a ddyfeisiodd  Offa,  un  o’r  breninoedd  crybwyll- 
iedig,  i wneyd  iawn  am  lofruddio  Ethelbert  pan  aeth  ato  i 
wneyd  cytnndeb  priodasol  â’i  ferch,  oedd  cyfodi  degwm  ar 
ei  holl  ddeiliaid,  yn  nghyda  rhoddi  ystad  o’i  diriogaetk  at 
wasanaeth  yr  Eglwys  Gadeiriol  yn  Henffordd.  (Gwel 
“ History  of  Great  Britain,”  vol.  ii.  p.  40;  “ Collier’s 
Eccles  History,”  vol.  i.  p.  334.)  Pan  oedd  Athelstan  yn 
ewyllysio  tawelu  ei  gydwybod  ar  ol  lladd  Edwin  ei  frawd, 
arllwysodd  swm  o gyfoeth  i arffed  yr  eglwys.  Yr  un  modd 
Edgar  hefyd,  yr  hwn  fu  a llaw  yn  llofruddiaeth  ei  frawd 
Ethelwold  er  mwyn  meddiannu  ei  wraig.  Gallesid  yn  hawdd 
luosogi  ennghreifftiau,  ond  i ba  beth  y 'blinaf  y darllenydd? 
Fel  hyn,  oddiar  y dybiaeth  dwyllodrus  fod  agoriadau  y byd 
anweledig  yn  crogi  wrth  wregysau  yr  esgobion  a’r  offeiriaid 
Pabaidd,  ac  er  mwyn  cael  mynediad  buan  o’r  purdan  i 
baradwys,  rhoddent  symiau  anferth  o arian,  a darnau  eang 
0 diroedd  at  eu  gwasanaeth,  yn  nghyda  gorfodi  degymau  ar 
eu  deiliaid  tlodion.  Nid  yw  yn  ymddangos  y gellir  olrhain 


268 


UEDB  AARON  AC  URDD  HARRI. 


declireuad  y degwm  yn  mliellacli  yn  ol  nâ  chanol  yr  wyth- 
fed  ganrif,  ac  nid  oes  sicrwydd  ei  fod  y pryd  hwnw  ond  yn 
rhai  o’r  taleithiau  saith-lywyddol.  Yn  amser  Egbert  daeth 
y saith  talaeth  i fod  yn  un  deyrnas,  ac  i gael  eu  llywodr- 
aethu  gan  im  brenin.  Bu  Egbert  yn  teyrnasu  ar  holl 
Loegr  am  oddeutu  wyth  mlynedd.  Bu  farw  yn  836,  ac  feh 
claddwyd  yn  Winchester,  yn  yr  hwn  le  yr  arferai  gyfaneddu 
fynychaf.  Y nesaf  i esgyn  i deyrngadair  Lloegr  oedd 
Ethelwlph,  mab  Egbert.  Yn  mhen  18  mlynedd  ar  ol  ei 
orseddiad,  ac  o fewn  dwy  i’w  farwolaeth,  ymunodd  â r 
Esgobion  Pabaidd  i wneyd  deddf  i orfodi  ei  holl  ddeiliaid  i 
gyssegru  un  rhan  o ddeg  o gynnyrch  eu  tiroedd  at  wasan- 
aeth  yr  Eglwys  Lân  Gatholig  a’i  swyddogion  santaidd.  Er 
mwyn  boddlonrwydd  i’r  darllenydd,  gosodwn^  yr  hen 
charter  hono  dan  ei  lygaid,  fel  y cyhoeddwyd  hi  gan  y 
brenin  ei  hun.  Mae  yn  geirio  fel  y canlyn  : — 

“ Yn  gymmaint  ag  i ni  weled  yn  ein  hamser  losgiadau, 
rhyfeloedd,  difrodiad  ein  gwlad,  ac  annhraethiad  ein  tir  ; ac 
yn  gymmaint  ag  i ni  oddef  y gorthrymderau  erchyllaf 
oddiwrth  genedloedd  barbaraidd,  fel  cosb  am  ein  bai,  nes 
bron  ein  dyfetha ; ac  am  fod  amseroedd  enbydus  yn  awr  yn 
crogi  uwch  ein  pen,  yr  wyf  fi,  Ethelwlph,  brenin  y Saxon- 
iaid  Gorllewinol,  yn  ol  cynghor  fy  esgobion,  a gwyr  mawr 
fy  nheyrnas,  yn  penderfynu  ar  un  feddyginiaeth  o rinwedd 
cyífredinol,  sef  ar  i mi  oífrymu  i Dduw,  ac  i’r  fendigedig 
For'wyn,  ac  i’r  holl  saint,  ryw  gyfran  o’m  teyrnas — sef  y 
ddegfed  ran — trwy  ddeddf  dragywyddol,  ac  i’r  rhan  o hono 
fod  yn  rhydd  byth  oddiwrth  bob  gwasanaeth,  treth,  a 
theyrnged,  er  iechyd  fy  enaid  a maddeuant  fy  mhechodau. 
Sefydlwyd  hyn  yn  Eglwys  Sant  Pedr,  yn  Winchester,  ger 


UEDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


269 


bron  yr  Allor  Fawr,  yn  y flwyddyn  855  o ymgnawdoliad 
ein  Harglwydd,  er  anrhydedd  Sant  Mair,  yr  ogoneddus 
Forwyn,  mam  Duw,  a Sant  Michael  yr  Archangel,  a’r  ben- 
digedig  Pedr,  tywysog  yr  apostolion,  yn  nghyd  â’n 
bendigedig  Dad,  y Pab  Gregory,  a’r  holl  saint.” 

Yr  uchod,  ddarllenydd,  o ran  dim  a wyddis  yn  amgen, 
oedd  y ddeddf  gyntaf  a gyhoeddwyd  erioed  i orfodi  degwm 
ar  yr  holl  ddeiliaid  mewn  modd  cyífredinol.  Y ddegfed  o bob 
peth,  y ddegfed  oY  gwenith,  ceirch,  haidd,moron,  cloron  a 
maip ; y degfed  ceffyl,  eidion,  mochyn,  &c.;  y ddegfed  ddafad , 
ẁydd,  hwyaden,  iar,  &c.  ; a digon  tebyg  pe  buasai  rhyw- 
beth  iV  gael  ar  lygod,  y buasent  yn  gofyn  y ddegfed  o’r 
rhei’ny  hefyd.  Gelwir  y ddeddf  uchod  yn  “ feddyginiaeth 
0 rinwedd  cyífredinol ;”  ond  gellir  gofyn  heddyw,  yn  mhen 
mil  0 flynyddoedd  ar  ol  ei  sefydliad,  pa  les  sydd  wedi  deill- 
iaw  0 honi  i'r  eglwys  ei  hun  neu  i’r  wladwriaeth  ? Gallesid 
yn  hawdd  dwyn  lluaws  o ífeithiau  galarus  i’r  gwrthwyneb. 
Fe  gofia’r  darllenydd  inai  nid  am  yr  Eglwys  Sefydledig  yr 
ydym  yn  son  yn  bresenol,  ond  am  gyfnod  o yn  agos  i saith 
cant  0 flynyddoedd  cyn  bod  son  am  dani — y cyfnod  hwnw 
pan  oedd  y bwystfil  seithben  yn  tramwyo  trwy  y wlad,  gan 
sathru  mewn  modd  didrugaredd  ar  iawnderau  y deiliaid  y 
ffordd  y cerddai.  Ond  hwyrach  y dylid  crybwyll  yn  y fan 
hyn  mai  yr  un  arferiad  a ddygid  yn  mlaen  gan  yr  Eglwys 
Sefydledig  o adeg  ei  chychwyniad  hyd  o fewn  rhyw  bedair- 
blynedd-a-deugain  yn  ol.  Yn  y flwyddyn  1838  y daeth 
Deddf  y Newidiad  [Commutation  Act)  i weithrediad,  a’r 
unig  wahaniaeth  sylweddol  yn  awr  i’r  hyn  oedd  yn 
flaenorol  i sefydliad  y ddeddf  uchod  ydyw,  fod  y clerigwyr 
yn  derbyn  y degwm  mewn  arian  yn  lle  mewn  gwerth  arian. 


270 


UBDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


Yn  awr,  gan  mai  perth^n  i’r  Eglwys  Babaidd  y mae  y 
gwaddoliadau  a’r  degwm  yn  wreiddiol,  onid  cyfiawnder  yn  y 
ferch  (Eglwys  Loegr,)  pan  drowyd  hi  allan  o’i  thiriogaeth 
gan  Harri  VIII.  yn  nechreu  yr  16eg  ganrif,  fuasai  caniatau 
i’r  hen  wreigen  gymmeryd  ei  heiddo  gyda  hi  ? Ond  yn  lle 
hyny,  y tro  cyntaf  y cyfarfyddodd  y Senedd  ar  ol  priodas 
ddirgelaidd  Harri  gydag  Anne  Boleyn,  yn  y flwyddyn  1538, 
dyna  gyhoeddiad  yn  myned  allan  fod  fîrwd  y degwm,  a 
“ cheiniogau  Pedr,”  i gael  eu  troi  o gyfeiriad  yr  Eglwys 
Babaidd  tuag  at  gynnaliaeth  yr  eglwys  newydd  spon  ag  oedd 
Harri  o hyny  allan  i fod  yn  ben  iddi.  Ond  dyna,  gan  mai 
mam  a merch  ydynt,  dichon  mai  goreu  pa  leiaf  a ddywedir 
rhyngddynt.  Dywedai  Cardinal  Manning  a Dr.  Newman, 
y rhai  fuont  unwaith  yn  glerigwyr  selog  yn  yr  Eglwys  Sef- 
ydledig,  fod  y ferch  yn  parhau  yn  hynod  garedig  i’r  hen 
wreigen  Babyddol  trwy  fagu  meibion  a merched  braf  iddi 
bob  blwyddyn.  Fe  wel  y darllenydd  mai  ein  dyben  wrth 
ymdroi  cyhyd  gyda’r  mater  hwn,  ydyw  profi  y gosodiad  a 
roddwyd  i lawr  yn  y dechreu,  sef  fod  eglwys  yr  Arglwydd 
lesu  ganrifoedd  lawer  yn  hynach  na’r  degwm,  a’r  degwm, 
o’r  tu  arall,  ganrifoedd  lawer  yn  hynach  na’r  Eglwys  Sef- 
ydledig.  Dywedwn  etto,  gan  hyny,  os  oes  rhywun  mwy 
nâ’r  llall  yn  meddu  hawl  i’r  degwm  a’r  cymun-roddion, 
mai  yr  hen  father  o Eufain,  tad  puteiniaid  yr  holl  ddaear, 
ydyw  hwnw.  Gresyn  i’r  ferch,  pan  ar  wahan  oddiwrth  ei 
mam,  ymddwyn  mor  shahhy  tuag  ati, 

II.  Nad  ydyw  y degwm  fel  y defnyddir  ef  yn  bresenol 

YN  CYFARFOD  A DYBEN  EI  SEFYDLIAD  GWREIDDIOL.  Yu  awr,  a 

clianiatau  er  mwyn  dadl,  (cofier  mai  er  mwyn  hyny  yn  unig 
yr  ydym  yn  caniatau)  fod  y degwm  yn  seiliedig  ar  hawliau 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


271 


cyfiawn,  onid  tegwcli  fuasai  iddo  gael  ei  ddefnyddio  i’r 
dybenion  a fwriadwyd  iddo  ar  y cyntaf  ? Dros  amry w gan- 
rifoedd  ar  ol  ei  sefydliad  bu  yn  cael  ei  ddospartliu  i dair 
rhan  ; un  rlian  tuag  at  gynnaliaeth  yr  esgobion  a’r  clerig- 
wyr,  rhan  arall  tuag  at  adgyweiriadau  yr  eglwysdai 
(fahrics),  a’r  drydedd  tuag  at  gynnaliaeth  y bobl  dloclion, 
Ond  gofynwn,  a ydyw  yn  cael  ei  ddefnyddio  at  y gwahanol 
ddybenion  hyn  yn  bresenol  ? Gwyr  pawb  sydd  wedi  talu 
ychydig  sylw  i’r  mater,  nad  ydyw.  Mae  y dosparth  a gam- 
enwant  eu  hunain  yn  esgobion  a bugeiliaid  y bobl,  fel 
gwartheg  culion  Pharaoh,  wedi  llwyr  lyncu  o’r  golwg 
gyfran  yr  adgyweiriadau,  a chyfran  y tlodion.  Os  yw  y 
tlodion  i gael  eu  cadw  uwchlaw  angen  yn  breseuol,  rhaid 
sefydlu  treth  bennodol  ar  eu  cyfer,  a thrwy  hyny  suddo  yn 
ddyfnach  i logell  yr  amaethwr  ac  ereill.  Os  bydd  galwad 
am  ddiwygio  rhywbeth  ar  yr  adeilad,  neu  y tir  cyssegredig, 
megys  helaethu’r  fynwent,  codi’r  clochdỳ,  rhoddi  tô  newydd, 
&c.,  rhaid  iddo  ddisgyn  fel  barcud  ar  ysgwyddau  y plwyfol- 
ion,  druain.  Ac  oddiar  ryw  gymhellion  neu  güydd,  megys 
parch  i’r  meirw,  ofn  digio’r  oífeiriaid,  neu  ddal  gwyneb  i 
ryw  ddarn  o foneddwr  a ddygwydd  fod  yn  byw  gerllaw,  mae 
yn  resyn  gorfod  dweyd  y ceir  lluaws  o honynt,  a’r  rhai 
hyny  yn  Ymneillduwyr  proífesedig,  yn  ddigon  gwasaidd,  ac 
ìndiariihaidd  eu  cydwybodau  i ymostwng  i bob  dynol 
ordinhad.  Oni  bai  gwastraíf  a moethau  bugeiliaid  y cor- 
lanau,  byddai  derbyniadau  blynyddol  yr  eglwys  yn  fwy  na 
digon  i gyfarfod  ei  holl  dreulion. 

III.  Fod  yr  Eglwys  Wladol,  erderb^n  symiau  aruthrol 

YN  FLYNYDDOL,  WEDI  METHU  DYFOD  I FYNY  AG  AMCAN  PROFFES- 
EDiG  Ei  SEFYDLIAD.  Nid  anfyiiych  y clywir  y waedd  o ryw 


272 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


gyfeiriad  neillduol  mai  yr  Eglwys  Sefydledig  yw  eglwys  y 
bobl ; mai  lii  sydd  yn  cyfarfod  ag  angenion  y werin.  Ehag 
i neb  dybied  ein  bod  yn  gwneyd  haeriadau  heb  sail,  godd- 
efer  i ni  edrych  am  fynyd  jJa  beth  a ddywed  ystadegaeth  ar 
y pen  hwn.  Yn  ol  y cyfrifìad  diweddaf  a wnaed  (1871) 
nid  oedd  mynychwyr  yr  Eglwys  Sefydledig  ynrhifodros  18 
y cant  o rifedi  poblogaeth  y deyrnas.  Nifer  poblogaeth 
Cymry  a Lloegr  yn  y flwyddyn  uchod  oedd  ychydig  dros 
ddwy  fíliwn  ar  hugain  a haner  (22,712,266),  ond  o’r  cyfrif 
hwn,  nid  oedd  ond  rhywbeth  fed  pedair  miliwn  (4,000,000) 
yn  eistedd  rhwng  muriau  yr  Eglwys  Sefydledig.  Felly  mae 
dros  ddeunaw  miliwn  (18,000,000)  o wynebau  yn  gyfeiriedig 
at  Ymneillduaeth ; fe  welir,  o ganlyniad,  fod  yr  eglwys  a 
gamenwir  yn  Church  of  the  Nation  wedi  methu  yn  amcan 
proífesedig  ei  sefydliad.  Tra  y ceir  addoldai  Ymneillduol 
mewn  lleoedd  gwledig  yn  llawnion  bob  Sabboth  o ddynion 
awyddus  i wrando  yr  efengyl,  ceir  y llanau  yn  llonydd,  ac 
yn  hanner  pydru  yn  eu  segurdod.  Ond  nid  yw  o gymmaint 
pwys  ^ gan  lawer  o’r  bugeiliaid  fod  y bobl  yn  cefnu  am 
gorlanau  Ymneillduol  ond  i’r  degwm  aros  yn  ei  mysg  hwy. 
^ ‘ Meistr  anwyl,”  meddai  clochydd  wrth  y person  yn 
ddiweddar,  (heb  fod  yn  neppell  oddiwrth  ystafell  yr 

ysgrifenydd)  “ mae’r  bobl  i gyd  yn  myned  i gapel  y .” 

‘ Ydan,  ddigon  gwir,”  oedd  yr  ateb,  ond  welaist  ti  ddim 
o’r  degwm  yn  myned  gyda  nhw,  ai  do,  Wil  ?”  Yr  oedd  y 
ífaith  uchod  yn  llonder  nid  bychan  i galon  yr  hen  frawd 
parchedig  yn  ei  segurdod.  Mae  Ymneillduaeth  yn  lluosocach 
mewn  addoldai,  mewn  aelodau,  mewn  gwrandawyr,  mewn 
pregethwyr;  mewn  gair,  mae  yn  lluosocach  mewn  pob 
peth,  ond  mewn  arian.  Yr  eglwys  sydd  yn  y pant,  ac  iY 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


273 


goriwaered  y treigla  cregyn  lieddwcli.  Dygwyddodd  yn 
ddiweddar,  mewn  pentref  gwledig  yn  swydd  Gaernarfon,  i 
weinidog  Ymneillduol  ddyfod  i gyfarfyddiad  âg  oíîeiriad  y 
plwyf  liwnw  yn  siop  y cigydd.  Wrth  glywed  yr  olaf  yn 
rhoddi  orders  am  luaws  o bwysi  o round  goreu  o beef,  ac 
yn  gwybod  fod  yn  rhaid  iddo  ef,  druan,  foddloni  ar  lai  o 
quantity,  a gwaelach  quality  na’i  gymydog  parchus,  efe  a 
drodd  ato  gyda  gwên  siriol  ar  ei  ael,  a dywedodd  wrtho 
mewn  tipyn  o joke  diniwed,  “Mae  y gwahaniaeth  sydd 

ryngom,  Mr. , i’w  weled  yn  bur  amlwg  hyd  y nod 

yn  siop  y cigydd.  Onid  ydyw  yn  helynt  o beth  eich  bod 
chwi  yn  gallu  íforddio  prynu  y darnau  goreu  o’r  beef  yma, 
tra  y mae  yn  rhaid  i mi  foddloni  ar  rywbeth  salach  na’i 
gilydd,  neu  fod  heb  ddim 

Yr  Ojfeiriad. — 0,  nacydyw;  mi  ddylwn  i gael  gwell 
cig  na  chwi,  a chwaneg  o hono  hefyd.” 

Y Gweinidog, — Pa  fodd  y medrwch  gyfrif  am  hyny, 
gan  fod  ein  galwedigaeth  rywbeth  yn  debyg  o ran  natur  a 
llafur?” 

Yr  Offeiriad, — Wel,  fel  hyn ; y mae  genych  chwi 
lon’d  eich  capel  o ddynion  i bregethu  iddynt  bob  Sabboth, 
onid  oes  ?” 

Y Gweinidog, — “ Digon  gwir  ; ond  beth  sydd  a wnelo 

hyny  a phwnc  y cig  yma,  Mr. ?” 

Yr  Offeirìad, — ‘‘  Oes,  y mae  cryn  lawer  a wnelo  hyny 
â’r  beef.  Onid  ydych  yn  ystyried  fod  yn  ofynol  i mi  wrth 
lawer  chwaneg  o nerth  gewynol  i bregethu  wrth  lon’d 
eglwys  0 seti  gweigion  nag  i chwi  wrth  bregethu  i lon’d 
eich  capel  o ddynion  byw,  eífro,  a theimladwy  ?” 


274 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


“ Wel,  wel,^^  ebe’r  gweinidog,  dan  chwertliin  yn  hearty, 
dyna'r  argument  gryfaf  a glywais  er’s  talm  dros  dderbyn 
degwm.”  Ar  hyn  ymadawsant  â’u  gilydd  hyd  y tro  nesaf. 

Mae  genym  bob  sail  i gredu  na  byddai  dim  yn  fwy  o 
feddyginiaeth  i’r  eglwys  nag  iddi  gael  ei  rhyddhau  oddi- 
wrth  nawddogaeth  y Llywodraeth.  Nid  opiniwn  personol 
yn  unig  yw  hyn,  ond  barn  oleu-bwyll  rhai  o'r  enwogion 
mwyaf  llygadgraíf  fu  rhwng  ei  muriau  erioed.  Y diweddar 
Ddeon  Alford  a ddywedai  ar  un  achlysur  fel  y canlyn : — 
“ Nid  yw  diwygiad  eífeithioi  yn  yr  egiwys  tra  mewn 
cyssylltiad  âY  Llywodraeth  ond  gwagdybiaeth,  ac  felly, 
goreu  pa  gyntaf  iddi  ymryddhau.”  Gallem  yn  hawdd 
ddyfynu  brawddegau  o eiddo  Gladstone,  CanonLiddon,  Dr. 
Pusey,  ac  ereill  i’r  un  perwyl.  Pan  fydd  cewri  meddyliol 

0 urddas  a safleoedd  yr  enwogion  uchod  yn  codi  ar  eu  traed 

1 siarad  ar  unrhyw  fater  perthynol  i’r  “ sefydliad  gwiadol,” 
mae  yn  iiawn  bryd  i’r  mân  betheiacii  chwyddedig  sydd 
islaw  iddynt  roddi  ciust  o ymwrandawiad,  a iiygadu  am 
ryw  alwedigaeth  fyddo  yn  cyfateb  i'w  gaiiuoedd  meddyiiol 
yn  weli  na'r  un  a geisiant  ei  hanner  ienwi  yn  bresenoi. 

IV.  Y MANTEISION  A DDEILLIAI  ODDIWRTH  DDADGYSSYLLT- 
lAD. 

Er  i ni  draetlm  ychydig  ar  hyn  yn  ein  syiwadau  blaen- 
oroi,  awn  rhagom  yn  yr  un  ilwybr,  gan  nodi  yr  ystyriaethau 
caniynol  : — 

(1).  Y hyddai  Dadgvssylltiad  yu  fanteisiol  Vr  Llyw- 
odraeth.  0 herwydd  y cyssylltiad  sydd  rhwng  crefydd  a 
gwiadwriaeth  yn  y deyrnas  hon,  bydd  mwy  na  hanner  y 
Senedd-dymhor  yn  cael  ei  dreulio  yn  fynych  i ymdrin  â 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


275 


mafcerion  eglw^^sig,  pryd,  mewn  gwirionedd,  y bydd  mater- 
ion  ereill  llawer  iawn  pwysicacli  i’r  Wladwriaeth  yn  cael  eu 
hesgeuluso.  Dylai  yr  eglwys  feddu  digon  o ymddiriedaeth 
yn  ei  Duw  i allu  dweyd  wrth  deulu  Sant  Stephan,  ‘‘  ìiands 
off ; gofalwcli  chwi  am  les  tymhorol  y deiliaid,  a bydd  i mi 
ofalu  am  eu  mafcer  ysbrydol.’^  Dywed  rhywrai,  pe  gwnelid 
hyn,  y darfyddai  am  dani.  Dywedwn  ninnau,  os  felly  y 
mae,  darfydded.  Os  nad  yw  Duw  ynddi,  nid  yw  yn  werth 
ei  chynnal  a’i  chadw.  Ond  ymddengys  i ni  mai  yr  oll  a 
wnai  dadgyssylltiad,  fyddai  taflu  yr  eglwys  yn  ol  ar  ei  had- 
noddau  cyntaf,  ac  ar  nerth  ei  Duw.  Nid  oes  rhaid  i’r 
Eglwys  Gristionogol  wrth  ategion  llywodraethau  daearol, 
oblegyd  llwyddodd  (pan,  yn  ol  pob  ymddangosiad  allanol, 
yn  ei  man  gwanaf)  pan  oedd  yr  holl  lywodraethau  hyn  yn 
ei  herbyn.  “ Hyn  yw  gair  yr  Arglwydd  at  Zorrobabel, 
gan  ddywedyd,  nid  trwy  lu,  ac  nid  trwy  nerth,  ond  trwy  fy 
Ysbryd,  medd  Arglwydd  y lluoedd.”  (Zech.  iv.  6. 

(2).  Byddai  dadgyssylltiad  yn  fanteisiol  i’r  eglwys  ei 
ìmn,  Fel  y mae  yn  bresenol,  nid  oes  ganddi  lais  na  dewis- 
iad  yn  neb  o’i  swyddogion.  Prif-weinidog  y llywodraeth 
ar  y pryd,  a’r  Penadur  sydd  yn  meddu  hawl  i ddewis  ei 
hesgobion.  Mawr  y pryder,  y siarad,  y proíîwydo,  a’r 
ysgrifenu  sydd  y dyddiau  hyn  (Ehagfyr,  1882)  mewn 
perthynas  i olynwyr  Archesgob  Caergaint,  ac  Esgob  Llan- 
daf ; nid  oes  wybod  etto  pwy  fyddant,  mae  y dewisiad  yn 
hollol  yn  llaw  Mr.  Gladstone  a’r  Frenines.  Nid  yw  o 
gymmaint  pwys  beth  fydd  daliadau  crefyddol  y Prif-wein- 
idog,  pa  un  ai  Pabydd,  a’i  Aníîyddwr,  a’i  Protestant,  a’i 
luddew  fydd,  mae  y safleoedd  uchaf  yn  yr  eglwys  yn  hollol 
at  ei  ewyllys  ef.  Yr  esgobion  drachefn  sydd  i bennodi 


^76 


UKDD  AAKON  AC  URDD  HARRI. 


bywioliaethau  i’r  mân  swyddogion  sydd  islaw  iddynt,  a 
dyna  lle  maent  yn  un  gadwyn  ddidor  o’r  Arcliesgob  yn 
Canterbury  i lawr  liyd  at  y curad  a’r  sexton  yn  cynnorth- 
wyo  eu  gilydd  i wneyd  y peth  nesaf  i ddim.  Onid  yw  yn 
ormod  o beth,  ddarllenydd,  fod  cynnulleidfa  o ddynion  yn 
ymgyfenwi  ar  enw  Crist  yn  rhwymedig  i gymmeryd  pwy 
bynag  a gynnygir  arnynt,  “ a hwythau,”  ys  dywedai 
Spurgeon,  “ fel  cŵn  wedi  eu  mwslo  wrth  y cwb.”  Os  ydynt 
yn  proífesu  gwarogaeth  i ddysgeidiaeth  y Testament 
Newydd,  dylent  wybod  mai  hawlfraint  perthynol  i’r  eglwys 
ei  hun  ydyw  dewis  ei  hesgobion  a’i  bugeiliaid,  ac  nid  oes 
un  dyn,  na  choríf  o ddynion,  o’r  tu  allan  iddi  yn  addas  i 
farnu  eu  cymhwysderau.  Ond  yn  ol  y gam-drefn  un-ben- 
aethol  bresenol,  gorfodir  y plwyfolion,  bodd  neu  anfodd,  i 
dderbyn  arolygwyr  i’w  bugeilio,  didalenteiddiwch  y rhai 
nis  gallant  werthfawrogi.  Byddai  yn  hawdd  enwi  lluaws  o 
rieni  crefyddol,  ac  yn  eu  plith  Ymneillduwyr,  a roddant  eu 
meibion  yn  bersoniaid  yn  unig  er  mwyn  good  Uving. 
Ehaid  fod  ganddynt  gydwybodau  hynod  o ystwyth. 

(3).  Byddai  dadgyssylltiad  yn  fanteisiol  iawn  ir 
oŷeiriad.  Pe  ceid  hyn  oddiamgylch,  byddai  rhyw  obaith  i 
dalent  a gras  gael  eu  gwobrwyo.  Yn  ol  y system  bresenol, 
ceir  dynion  o athrylith  a doniau  uwchraddol  yn  gwasan- 
aethu  fel  scripture  readers  a churadiaid  am  y peth  nesaf  i 
ddim  i rectoriaid  a fìceriaid,  pan  y mae  cyfìawnder  yn 
galw  am  bethau  yn  y gwrthwyneb.  Mae  mwy  o waed  a 
phartiaeth  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  na’r  un  cyfundeb 
crefyddol  arall  yn  y Dywysogaeth.  Dywedodd  cyfaill 
wrthym  y dydd  o’r  blaen,  yr  hwn  sydd  ar  ddechreu  ar  ei 
greíft  guradyddol,  fod  Southmen  mewn  llawer  gweli  man- 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


277 


tais  am  fywioliaetli  dda  yn  yr  esgobaetli  y perthynai  ef  iddi 
na  Northmen,  am  y rheswm  mawr  fod  arglwydd  yr  esgob- 
aeth  yn  hwntw  ei  hun.  Fe  wyr  y darllenydd  mai  teilyng- 
dod,  hyd  y gellir,  a gydnabyddir  gan  y gwahanol  bleidiau 
Ymneillduol,  ac  nad  agorir  drws  y pwlpud  i neb  heb  radd 
o foddlonrwydd  fod  y cyfryw  yn  meddu  ar  y cymhwysderau 
angenrheidiol  i’r  swydd.  Digon  gwir  y methir  weithiau, 
ond  y mae  yr  holl  fethiantau  yn  dygwydd  mewn  achosion 
nad  ellir  eu  rhagweled,  ac  yn  gyfryw,  o ganlyniad,  nad  oes 
neb  ond  y twyllwyr  eu  hunain  yn  gyfrifolam  danynt.  Ond 
y mae  yr  ennghr^iíft  uchod  a’i  chyffelyb  yn  awgrymu  pethau 
tra  gwahanol  am  beiriant  y wladwriaeth.  Bydd  y curad  yn 
llawer  tebygach  o gael  ei  ddyrchafu  i fywioliaeth  dda  yn  yr 
eglwys  am  ymdrechu  cadw’r  degwm  o’i  mewn,  nag  y bydd 
am  ddysgu’r  bobl  yn  ífurf  crefydd  a chadw  eneidiau  rhag  yr 
ail  farwolaeth.  Os  myn  y rhai  isel-radd  ddringo  i saíle’r 
ficer,  y canon,  y deon,  &c.,  dadleuant  dros  y degwm,  &c. ; 
ac,  ond  odid,  na  byddant  yn  sicr  o Iwyddo.  Cydnabyddwn 
yn  barchus  fod  yn  yr  eglwys  luaws  o ddynion  rhagorol — 
dynion  o dalentau  dysgiaer  a chyrhaeddiadau  eang — dynion 
0 ysbryd  rhydd,  teimlad  hynaws,  a chalonau  haelfrydig  ; 
ond,  fel  y dywedodd  ein  cymmydog  agosaf  y dydd  o’r  blaen, 
yr  ydym  yn  methu  yn  glir  a gweled  pa  reswm  all  fod  yn 
hyny  dros  i ni  dalu  yn  annghyfiawn  at  eu  cadw,  mwy  nag 
iddynt  hwythau  dalu  at  gadw  gweinidogion  Ymneillduol. 
Ac  er  y rhagoriaethau  uchod  a berthyn  i lawer  o honynt, 
yn  lle  eu  gweithio  allan,  a’u  cymmysgu  a theimladau  da 
pobl  ereill,  os  mynant  fod  yn  favourites  i’r  esgobion,  rhaid 
eu  mygu  yn  y fynwes.  Nid  oes  gwell  enw  ganddynt  ar 
Ymneillduwyr  na  hereticiaid,  ac  fel  y cyfryw,  ni  chaniateir 


278 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


iddynt  ymgymmysgu  a liwy,  iia  thywyllu  eu  capelau,  ond 
ar  adegau  pan  fyddo  athrawiaeth  y degwm  yn  cael  ei 
gwyntyllu.  Ehuthrant  i’r  perygl  yr  adeg  hono,  fel  y ci 
trachwantus  hwnw  a neidiodd  i ganol  y llyn,  gan  dybied 
mai  hanner  cosyn  o gaws  oedd  llun  yr  hanner  lleuad. 

(4)  Byddaì  dadgyssylltiad  yn  fanteisiol  i grefydd  yn 
gyŷredinol.  Mae  yn  perthyn  i grefydd  ddylanwad  cryf- 
ach  na  dylanwad  brenin,  gorsedd,  a senedd  ddaearol — 
dylanwad  cariad  a gras  Pen  yr  eglwys  ei  hun — y dylanwad 
hwnw  a ennilla  ddynion  o wir  ewyllys  eu  calon  i dreulio  ac 
ymdreulio  dros  y gwirionedd — y dylanwad  hwnw  a’u  dug  i 
gyssegru  eu  meddiannau  a’u  da  i anfon  gwybodaeth  o’r 
Arglwydd  dros  wyneb  yr  holl  ddaear.  Beth  ydyw  y mil- 
oedd  capelau  sydd  yn  addurno  gwyneb  ein  gwlad  ? Onid 
colofnau  o haelfrydedd  gwirfoddol  y bobl  sydd  yn  ymdyru 
iddynt  *?  Pa  fodd  y cynnelir  miloedd  gweinidogion  y 
gwahanol  gyfundebau  Ymneillduol  ? Onid  trwy  roddion 
ewyllysgar  y tyrfaoedd  a gyrchant  yn  Sabbothol  i’w  gwran- 
daw  ? Ar  ba  egwyddor  y mae  y cymdeithasau  beiblaidd, 
cenadol,  traethodol,  &c.,  yn  seiliedig  ? Onid  ar  egwyddor 
wirfoddol  eu  cefnogwyr  ífyddlawn  ? Pa  fodd,  tybed,  y mae 
y cenadon  yn  dweyd  wrth  y pagan  pan  yn  estyn  copi  o’r 
Beibl  iddo  ? Ai  dweyd  fod  deddf  wedi  ei  sefydlu  yn 
Mhrydain  Fawr  i orfodi  y deiliaid  i gyfranu  tuag  ati  ? 0, 

na,  trwy  drugaredd  ; byddai  dweyd  felly  yn  tueddu  i greu 
gelyniaeth  rhyngddo  â gair  y bywyd,  a’i  wrthod  gyda  diys- 
tyrwch.  Ond  dyweder  wrtho  fod  cyfoethogion  y tir  yn 
cyfranu  eu  symiau  mawrion  yn  fìynyddol,  a hyny  yn  unig 
oddiar  gariad  tuag  ato  ef,  efe  a’i  derbynia  gyda  gwên  ar  ei 
wyneb.  Dyweder  wrtho  drachefn  fod  y gweithiwr  diwyd 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


279 


a’r  weddw  dlawd  yu  cydfwrw  eu  liatlingoedd  i’r  blwch 
cenadol  ar  nos  Lun  cyntaf  yn  y mis,  a bodgwlad  y bryniau 
ar  yr  un  adeg  yn  adsain  o gwrbwygilydd  gan  weddîau  y 
saint  ar  ran  ei  lachawdwriaeth  ef,  buan  y ceir  gweled  ei 
ddagrau  gloewon  yn  golchi  ei  ruddiau  melynddu  wrth 
ddatgan  i Dduw  ddiolchgarwch  gwresocaf  eigalon.  Ehodder 
ar  ddeall  iddo  yn  mhellach,  fod  plant  bychain  ein  dinas- 
oedd  a’n  trefydd  yn  cerdded  o ddrws  i ddrws  ar  ddyddiau 
oerion  Nadolig,  a’r  cardiau  cenadol  yn  eu  llaw  i ofyn  am 
ddimai  neu  fwy  i anfon  gwybodaeth  i’r  pagan  tywyll  am 
ymddangosiad  “dymuniant  yr  holl  genedloedd,”  efe  a’i 
derbynia  gyda  llawenydd,  ac  a’i  myfyria  gyda  hyfrydwch, 
nes  yn  raddol  y daw  i deimlo  fod  ei  enaid  yn  gwynu  o dan 
ei  groen  du.  Mae  rhywbeth  yn  yr  egwyddor  wirfoddol 
sydd  yn  gydnaws  a theimladau  cyssegredicaf  y natur 
ddynol,  ac  yn  rhwym  o Iwyddo  i gyrhaedd  amcanion  grasol 
Duw  yn  nychweliad  y byd  i’w  Fab.  Dywed  rhyw  hen  air 
fod  yn  rhaid  dyoddef  yr  hyn  nas  gellir  ei  wella.  Mae 
hyny,  wrth  gwrs,  yn  tybied  fod  y clefyd  neu  y ddamwain  yn 
anfeddyginiaethol.  Ond  credwn  nad  oes  rhaid  dweyd 
hyny  am  yr  Eglwys  Sefydledig.  Mae  yn  wir,  oddiar  pan 
rwymwyd  hi  â raífau  y ddeddf  wrth  gyrn  yr  orsedd,  ei  bod 
wedi  dyoddef  poenau  annesgrifiadwy  ! Ac  yn  wyneb  fod  y 
handages  v^Qdiìhodi  cyhyd  am  dani,  maent  yn  ei  dolurio 
gymmaint  wrth  geisio  eu  tynu  ffwrdd,  fel  y mae  bron  yn 
fwy  dewisol  gan  y druanes  gael  aros  byth  yn  ei  chyflwr 
caethiwus,  na  dyoddef  y driniaeth  o’i  rhyddhau.  Mae 
genym  gydymdeimlad  dwfn  a hi,  fel  am  bawb  ereill  yn  vr 
un  cyflwr  ; ond  coded  ei  chalon,  a bydded  iddi  wrth 
amynedd  am  ychydig  yn  hwy,  ac  yn  fuan  fe  Iwydda’r 


280 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


doctoriaid  sydd  wedi  cymmeryd  at  ei  haclios  i ddatod  pob 
handage  oddiam  dani,  a bydd  liitliau  mewn  canlyniad,  yn 
y mwynliad  o’i  rhyddid,  yn  canu  caniadau  ymwared,  (fec. 
Ychydig  yw  nifer  cynnrychiolwyr  Cymru  y dyddiau  hyn 
nad  y(3ynt  hyd  braich  ac  ysgwydd  yn  bleidiol  i ddadgys- 
sylltiad.  Bydded  rhwydd  hynt  iddynt  i sicrhau  eu  hamcan 
gyda  buandra. 

V.  Gwir  berchenoo  yr  eiddo. 

Y ddadl  fawr  sydd  wedi,  ac  yn  parhau  i fod  yn  destyn 
cymmaint  o annghydfod  rhwng  y blaid  eglwysig  a’r  Ym- 
neillduwyr  ydyw,  yr  eiddo — pwy  ydyw  gwir  berchenog  yr 
eiddo,  pa  un  ai  yr  eglwys  fel  sefydliad  crefyddol,  neuyntey 
wladwriaeth  yn  gyífredinol  ? I’r  cwestiwn  hwn  y mae 
atebion  gwahanol  wedi  eu  cynnyg.  Ateb  yr  esgobaethwyr 
ydyw  mai  yr  eglwys  fel  corff  crefyddol  ydyw  ei  berchenog  ; 
ond  myn  eu  gwrthwynebwyr  mai  eiddo  perthynol  i’r  wlad- 
wriaeth  ydyw.  Yn  awr,  os  perthyn  i’r  eglwys  fel  y cyfryw, 
y mae  yr  eiddo  a gyfrenir  tuag  at  ei  chynnaliaeth,  dy wedwn 
yn  ddibetrus  nad  oes  gan  y wladwriaeth,  y Senedd,  na  neb 
arall,  hawl  i’w  difeddianu  o hono,  ac  nad  yw  cynnygat  hyn 
yn  ddim  amgen  na  chyssegr-ysbeiliaeth.  Ond  o’r  tu  arall, 
os  y wladwriaeth  ydyw  gwir  berchenog  yr  hyn  a elwir  yn 
feddiant  eglwysig,  yna  y mae  gan  y wladwriaeth  hawl  fel  y 
cyfryw  i beri  clywed  ei  llais  yn  y Senedd  tuag  at  ddefn- 
yddio  yr  eiddo  i ryw  wasanaeth  arall  a fernir  ganddî  wna 
ateb  gwell  dyben,  neu  ynte,  os  ewyllysia,  ei  ddiddymu  yn 
gyfangwbl.  Goddefer  i ni  edrych  am  ychydig  pa  fodd  y’n 
dysgir  gan  hanesiaeth  gyda  golwg  ar  hyn  yn  y canrifoedd  a 
aethant  heibio.  Mae  yr  Eglwys  Sefydledig  wedi  myned 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


281 


trwy  Inaws  o gyfnewidiadau  yn  flaenorol  iV  ffurf  bresenol, 
a pliob  tro  yr  oedd  y grefydd  yn  newid,  yr  oedd  yr  hyn  a 
elwir  yn  “ eiddo  yr  eglwys  ” yn  newid  hefyd.  Gwyr  pawb 
mai  sefydlydd  a phen  y cyfansoddiad  a adnabyddir  yn  bre- 
senol  wrtli  yr  enw  “ Eglwys  Loegr  ” ydoedd  Harri  VIII. 
Ar  ol  ei  gyhoeddi  ef  yn  ben  yr  eglwys,  fe  ddirymwyd  i 
raddau  mawr  y llywodraeth  Babaidd  yn  y wlad  hon  trwy 
waghau  ymynachdai,  a defnyddio  yr  eiddo  at  wasanaeth  y 
sefydliad  newydd.  Harri,  am  ei  waith  yn  ysgrifenu  llyfr 
yn  erbyn  gweithiau  Luther,  oedd  y cyntaf  o freninoedd  y 
deyrnas  hon  i wisgo  y teitl  o “ Amddiffynydd  y Ffydd ; ” yr 
hwn  y maent,  yn  wrthun  ddigon,  yn  ei  arddel  hyd  y dydd 
hwn.  Gyda  chydsyniad  ei  weinidogion  ai  gynghoriaid, 
cymmerodd  afael  yn  yr  allweddau,  a hònodd  iddo  ei  hunyr 
awdurdod  mewn  pethau  crefyddol ; niewn  gair,  daeth  yn 
Bab  ei  deyrnas  ei  hun,  yn  ficer  Duw,  yn  esboniwr  y ffyàd 
Gatholig,  ac  yn  gyfrwng  trosglwyddiad  grasusau  i’r  bobl. 
Ac  yn  wyneb  fod  cynnifer  oV  Pabyddion  a droisid  allan  o’r 
mynachclai  yn  arwain  bywyd  crwydredig,  ac  yn  peri  aflon- 
yddwch  i’r  llywodraeth,  gwnaed  cyfiaith  i’wdal,  a’ugwneyd 
yn  gaethion  am  ddwy  flynedd  ; ac  o herwydd  hyny,  ofnai 
y cyfiredin  y buasai  eu  perthynasau  yn  arosol  yn  y purdan 
gan  nad  oedd  neb  i weddio  am  eu  gollyngdod. 

Olynydd  Harri  i’r  orsedd  oedd  lorwerth  VI.,  ei  fab  o’r 
drydedd  wraig,  Jane  Seymour.  Yr  oedd  Harri  yn  gredadyn 
ymarferol  yn  y gair  hwnw,  “ Nid  da  bod  dyn  ei  hunan.”  Ac 
yn  unol  a’i  gredo,  cariodd  ef  allan  hyd  nes  y priododd 
chwech  0 wragedd,  y drydedd  o ba  rai  oedd  mam  lorwerth. 
Yn  ystod  teyrnasiad  lorwerth,  yr  hwn  ni  pharhaodd  ond 
chwe’  mlynedd,  sefydlwyd  amryw  ddeddfau  mewn  cyssyllt- 


s 


282 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


iad  ag  addoliad  cylioeddus.  Yn  mysg  ereill  gellir  nodi  y 
rhai  canlynol  : — Bwrw  allan  y delwau  cerfiedig  o’r  mwyafrif 

0 eglwysi  y deyrnas, — caniatau  i’r  lleygwyr  yn  gystal  âY 
clerigwyr  gael  cyfranogi  oY  sacrament,  — rhoddi  hawl  o ben- 
odiad  esgobion  yn  llaw  y brenin, — diddymu  y ddeddf  a 
waharddai  i’r  swyddogion  crefyddol  briodi, — cyhoeddi 
deddf  unífurfiaeth,  trwy  yr  hon  y gorfodid  pawb  i addoli  yn 

01  rheolau  a dynwyd  allan  gan  Esgob  Lranmer  yn  y Llyfr 
Gweddi  CyfFredin,  &c.  Fe  wel  y darllenydd  fod  y deddfau 
uchod  yn  gymmysgedig  o dda  a drwg,  yr  hyn  y mae  pawb  yn 
agored  iddo  pan  yn  gwyro  oddiwrth  reol  aníFaeledig  y gwir- 
ionedd.  Ar  farwolaeth  lorwerth,  disgynodd  y goron  arben 
Mari.  Merch  Harri  o’r  wraig  gyntaf,  Catherine  o Arragon, 
oedd  hon.  Ni  pharhaodd  teyrnasiad  Mari  ond  am  tua  phuni 
mlynedd,  yr  hyn,  yn  ddiau,  oedd  yn  llawn  digon  hir  i 
greadur  mor  waedlyd. 

Ar  esgyniad  Mari  i’r  orsedd,  adnewyddwyd  yr  ymdrech 
rhwng  y pleidiau  crefyddol.  Yr  oedd  hi  yn  Babyddes  selog 
a phenboeth,  a phenderfynai  yn  wyneb  pob  gwrthwynebiad, 
adsefydlu  y grefydd  Babaidd  yn  y deyrnas  ; ac  un  o’i 
gweithredoedd  cyntaf  mewn  cyssylltiad  â chrefydd,  oedd 
dadwneyd  yr  hyn  a sefydlwyd  gan  lorwerth  yn  y teyrnasiad 
blaenorol  gan  arfer  y creulonderau  mwyaf  llymdost  tuag  at 
bawb  a wrthodent  ymostwng  i’w  thrahausder.  Wecli  dwyn 
ei  hamcanion  i ben  gyda  golwg  ar  hyn,  dechreuwyd  erlid  y 
Protestaniaid ; cynneuwyd  tânau  Smithfield  a lleoecld 
ereill,  a gofalwyd  eu  porthi  a thanwydd  dros  y gweddill  o’i 
theyrnasiad.  Gosodwyd  angemiiaid  ar  ddynion  naill  ai  i 
gydymíFurfio  â threíh  bennodol  o grefydd,  neu  ynte  i 
ddyoddef  cosp  lymaf  y gyfraith— i dderbyn  athrawiaeth  y 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


283 


Pab,  neu  ddyoddef  tân  merthyidod.  Yr  oedd  gelyniaeth 
calon  yn  Mari  tuag.at  y Protestaniaid,  fel  yr  ymddengys 
oddiwrth  un  o’i  llythyrau  at  Gardiner,  yn  yr  hwn  y tystiai 
mai  ei  bwriad  sefydlog  oedd  llosgi  pob  Protestant  o fewn  y 
deyrnas.  0 herwydd  anufudd-dod  i'r  ddeddf  honycyhoedd- 
wyd  yr  esgobion  Hooper,  Ridley,  Latimer,  Cranmer  ac 
ereill,  yn  hereticiaid,  ac  y llosgwyd  hwy  i farwolaeth  wrth 
y stanc. 

Cofia  rhai  o’n  darllenwyr  i Latimer  lefaru  brawddeg  wrth 
ei  gydferthyr  y pryd  hwnw  sydd  wedi  bod  yii  gymhorth 
i luaws  mawr  ar  eu  hol  i ddyoddef  yn  llawen  yr  unrhyw 
driniaethau.  Pan  daflwyd  y ffagien  danllyd  gyntaf  ganun 
oY  dienyddwyr  at  draed  noethion  Ridley,  gwaeddodd  ei 
gydymaith,  a dywedodd,  “ Bydd  gyssurus,  Ridley,  a saf  yn 
wrol ; bydd  i ni  trwy  ras  Duw^  oleuo  y fath  ganwyll  yn 
Mhrydain  heddyw  na  ddiffoddir  byth  mo  honi.”  Llosgwyd 
yn  amser  Mari  ddau  gant  a phedwar  ugain  a phedwar  o 
Griátionogion,  a syrthiodd  yn  aberth  i’w  malais  tua  phed- 
w^ar  cant,  rhwng  y rhai  fuont  feirw  yn  y carcharau,  ac  a 
newynwyd. 

Bu  hon  mor  enw  og  yn  ei  hoes  fèr  am  ei  chigeidd-dra 
barbaraidd,  fel  yr  ennillodd  yn  gyfìawn  y teitl  gwarad- 
wyddus  0 ‘‘Fari  Waedlyd.”  Mae  yr  ansoddair  “ gwaed- 
lyd  ” yn  swnio  fel  cnul  uffern  with  ei  henw  drwy  yr  oesau. 
Nid  cynt  y gwnaed  crefydd  y wladwriaeth  yn  grefydd 
Babaidd,  nag  y trowyd  yr  eiddo  i’r  un  cyfeiriad  ; ac  mae 
fod  yr  eiddo  yn  cael  ei  ddefnyddio  tuag  at  gynnaliaetli 
crefydd  y Penadur,  beth  bynag  fyddo  ei  natur  a’i  nodwedd, 
yn  brawf  teg,  ni  d)  biem,  mai  nid  yr  eglwys  fel  y cyfryw 
ydyw  ei  wir  berchenog. 


284 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


Y nesaf  i eistedd  ar  deyrngadair  Prydain  oedd  Elizabeth. 
Merch  Harri  o'i  ail  wraig,  Anne  Boleyn,  oedd  hon,  ac  felly 
yn  hanner  chwaer  i Mari  a lorwerth  VI.  Cafodd  Elizabeth 
fyw  i deyrnasu  am  bump  a deugain  o flynyddoedd  ; ac  er  ei 
bod  yn  cael  ei  nodweddu  gan  luaws  mawr  o ddiífygion,  etto 
rhagorai  ar  ei  hanner  chwaer,  Mari.  Yn  hytrach  na  dilyn 
ei  rhagflaenydd  i bleidio  Pabyddion  a lladd  Protestaniaid, 
ymaílodd  â’i  holl  egni  yn  y gorchwyl  o ail  sefydlu  crefydd 
ei  thad  a’i  brawd  yn  grefydd  y wladwriaetli  drachefn. 
Cawn  hi  yn  y seithfed  flwyddyn  ar  hugain  o’i  theyrnasiad 
yn  pasio  deddf  yn  gorchymmyn  i bob  Jesuit,  a phob  oíîeir- 
iad  Pabaidd  ymadael  o’r  deyrnas  o fewn  deugain  niwrnod  o 
rybudd  o dan  boen  marwolaeth,  ac  os  dychwelai  neb  o’r 
cyfryw,  y byddai  yn  euog  o deyrnfradwriaeth  ; a phwy 
bynag  a roddai  nawdd  i’r  cyfryw,  a fyddai  yn  euog  o gyf- 
lafan.  0 herwydd  anufudd-dod  i’r  gorchymmyn  hwn, 
dywedir  i luaws  'o  honynt  gael  ei  dedfrydu  i farwolaeth. 
Fe  ddealla’r  darllenydd  mai  nid  ein  hamcan  yn  hyn  ydyw 
cyfìawnhau  ymddygiad  Elizabeth  yn  ei  gwaith  yn  erlid  a 
lladd  Jesuitiaid  a Phabyddion,  mwy  nag  ymddygiad  Mari 
yn  lladd  Protestaniaid  am  eu  hegwyddorion  gwahaniaethol. 
Ni  pherthynwn  i’r  dosbarth  sydd  yn  credu  mewn  lladd  o 
fath  yn  y byd  am  ddaliadau  crefyddol,  ond  y lladd  hwnw  a 
eíîeithir  gan  y gwirionedd  ei  hun  trwy  ddylanwad  yr  Ysbryd 
Glân. 

Nid  gartref  yn  unig  y gweithiodd  Elizabeth  yn  y cyfeir. 
iad  hwn,  ond  oddi  cartref  hefyd,  oblegyd  cawn  hi,  pan  oedd 
y diwygwyr  Lutheraidd  yn  cael  eu  gorthrymu  yn  achos  eu 
crefydd  gan  y Pabyddion  yn  amser  Francis  II.  yn  isel-dir- 
oedd  Ffrainc,  yn  eu  cynnorthwyo  mewn  arian,  ac  arfau^ 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


285 


Fel  hyia  i raddau  y parhaodd  pethau  trwy  deyrnasiad  lago 
I.,  a Oharles  I.  (1603 — 1649).  Darfu  i lago,  wrth  weled 
ei  ddeiliaid  Seisohig  yn  ymroddi  i’r  pechod  Puritanaidd  o 
gadw  y Sabboth  yn  rhy  fanwl,  gyhoeddi  mynegiad  yn  anog 
i bob  math  o chwareuyddiaethau  ar  ddydd  yr  Arglwydd. 
Yn  ei  ddydd  ef  hefyd  y ffurfiwyd  dwy  blaid  yn  y Senedd  a’r 
deyrnas  yn  gyffredinol,  y rhai  a adwaenid  wedi  hyny  wrth 
yr  enwau  Whigiaid  a Thoriaid ; y cyntaf  yn  sefyll  dros 
ryddid  a iawnderau  y bobl,  a’r  olaf  dros  y brenin  a’i  lys  a’i 
draws-lywodraeth.  Canlynwyd  dienyddiad  Oharles  I.  gan 
gyfnod  y Werinlywodraeth  dan  01iver  Cromwell,  yr  hyn  a 
barhaodd  am  oddeutu  un-fiynedd-ar-ddeg  (1649—1660). 
Yn  ystod  y cyfnod  hwn,  nid  y Babaidd  na^r  Esgobaethol 
oedd  crefydd  y wladwriaeth,  ond  yr  Henaduriaethol  neu 
Bresbyteraidd. 

Oanlyniedydd  Cromwell  oedd  Charles  II.  (1660 — 1685). 
Nid  hir  y bu  hwn  wrth  lyw  y llywodraeth  cyn  i’r  Esgob- 
aethol  ddyfod  yn  grefydd  y wladwriaeth  drachefn,  yr  hon 
mewn  enw  sydd  wedi  parhau  hyd  yn  awr.  Yn  nheyrnasiad 
Charles  II.  y sefydlwyd  tair  o’r  deddfau  mwyafgorthrymus 
yn  hanesiaeth  gwledydd  gwareiddiedig  y byd,  y rhai  sydd 
yn  aros  trwy  y canrifoedd  yn  warthrudd  ar  Brydain  yn 
nghyfrif  cenedloedd  y ddaear.  Cyfeirio  yr  ydym  at  “ Deddf 
Unffurfiaeth,’’  ‘‘  Deddf  y Cynghordy  ” {Gonventicle  Act),  a 
“ Deddf  y Pum’  Milldir  ” (Five  Mile  Act),  Daeth  y gyntaf 
i weithrediad  Awst  24ain,  1662,  sef  Djdd  Gwyl  Bartholo- 
mew.  Dyma’r  dydd  bythgofiadwy  y taflwyd  dros  ddwy  fil 
o’r  gweinidogion  mwyaf  cydwybodol  a feddai  yr  Eglwys 
Sefydledig  allan  o fywioliaethau  am  wrthod  cydymffurfio  a 
rheolau  y Llyfr  Gweddi  Cyffredin,  yn  mhlith  y rhai  y gellir 


286 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


nodi  yr  enwogion  adnabyddus,  Dr.  Owen,  Eichard  Baxter, 
John  Howe,  Mathew  Poole,  Philip  Henry,  yn  nghyda  llti 
mawr  ereill  o gymmeriadau  nai  oedd  y byd  yn  deilwng  o 
honynt — dynion  fel  Daniel,  a’r  Llanciau  yn  Mabylon,  nas 
gallesid  cael  dim  yn  eu  herbyn  ‘‘ond  o ran  cyfraith  eu 
Duw.”  Gallwn  ddweyd  am  danynt,  eu  bod  y cymmeriadau 
goreu  ag  oedd  gan  yr  Arglwydd  ar  y ddaear  yn  y dyddiau 
hyny ; ac  ni  phetruswn  ddweyd  na  fu  eu  rhagorach,  os  eu 
cystal,  yn  sangu  lloriau  y tir  cyssegredig  o hyny  hyd  yn 
awr. 

Ond  nid  oedd  hyn  namyn  dechreuad  gofidiau,  oblegyd  yn 
mhen  dwy  ílynedd  (1664)  dacw  ‘‘ Deddf  y Cynghordy  ” 
{Conventicle  Act)  yn  cael  ei  llunio  a’i  gosod  mewn  gweith- 
rediad,  amcan  yr  hon  oedd  gwahardd  cyfarfodydd  crefyddol 
lle  y byddai  pump  o bersonau  uwchlaw  un-ar-bymtheg  oed, 
heblaw  teulu  y tý,  yn  bresenol.  Pwy  bynag  a geid  yn 
euog  0 anghydffurfiaeth,  a ddirwyid  am  y trosedd  cyntaf  i 
hum'  punt,  neu  dri  mis  o garchariad ; am  yr  ail  drosedd, 
deg  punt,  neu  chwe’  mis  o garchariad  ; ac  am  y trydydd 
trosedd,  cant  punt,  neu  alltudiaeth  i’r  America  ; a phwy 
bynag  a ddiangai  yn  ol  i’r  wlad  hon  a osodai  ei  hun  yn 
agored  i ddedfryd  drymaf  y gyfraith.  Ac  os  ceid  gwragedd 
priod  yny  cynnulliadau  hyn,  carcherid  hwy  am  ddeuddeg 
mis,  oddieithr  i’w  gwyr  dalu  dwy  hunt  am  eu  rhyddhad. 
Mewn  canlyniad  i’r  ddeddf  uffernol  hon,  dywedir  i’r  car- 
charau  gael  eu  gorlenwi  ag  Ymneillduwyr,  yn  annibynol  ar 
luaws  mawr  o gymmeriadau  dysgleiriaf  yr  Eglwys  Sefydl- 
edig.  Yn  mis  Hydref  y flwyddyn  ganlynol  (1665)  pasiwyd 
“ Deddf  y Pum’  Milldir  ” {Five  Mile  Act),  neu  fel  y gelwid 
hi  weithiau,  “ Deddf  Ehydychain,”  am  mai  ^mo,  oherwydd 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


287 


y pla  ofnadwy  a dorodd  allan  y ílwyddyn  liono  yn  y Brif- 
ddinas,  yr  eisteddai  y Senedd,  ac  y rlioddwyd  hi  mewn 
gweithrediad. 

Amcan  y ddeddf  felldigedig  hon  etto  oedd  gwahardd  i un 
o^r  gweinidogion  ysgymunedig  ddyfod  o fewn  pum’  milldir  i 
unrhyw  fwrdeisdref,  nac  i unrhyw  fan  lle  y buont  yn 
gweinyddu  neu  yn  cadw  ysgol  yn  üaenorol,  oddigerth 
iddynt  gymmeryd  llẁ  o ffyddlondeb  diammodol  í’r  Llywod- 
raeth  ; nc  os  troseddent,  dirwyid  hwy  i ddeugain  punt,  o 
ba  swm  yr  oedd  un  rhan  i r brenin,  y rhan  arall  i’r  tlodion, 
a’r  drydedd  ran  i’r  hysbysydd.  Dyma  yn  fyr  dair  oh" 
deddfau  gormesol  a luniwyd  gan  feibion  Belial  yn  eu  cyng- 
reiriau  uffernol  er  selio  genenau  gweision  y Diiw  Goruchaf 
rhag  iddynt  fynegu  y “ newyddion  da  o lawenydd  mawr  ” 
i’w  cyd-ddynion  yn  ol  argyhoeddiad  eu  cydwybodau.  Ond, 
“ Yr  hwn  sydd  yii  preswylio  jn  y nefoedd  a chwardd  ; yr 
Arglwydd  a’u  gwatwar  hwynt.'’ 

Yr  ydyin  mewn  modd  brysiog  wedi  dilyn  y wladwriaeth, 
neu  ein  penau  coronog  a’n  seneddwyr,  i lawr  trwy  bump  o 
gyfnewidiadau  o amser  Harri  VIII.  hyd  yn  awr.  Mae  y 
darllenydd  ÿn  barod  i ofyn  bellach,  a ydyw  yr  hyn  a elwir 
yn  eiddo  eglwysig  wedi  cael  ei  ddefnyddio  tuag  at  y 
gwahanol  grefyddau  a nodwyd  ? I hyn  nid  oes  ond  un 
atebiad  i’w  gael,  a hwnw  ydyw  y cadarnhaol.  Pan  ddaeth 
Harri  o fod  yn  Babydd  i fod  yn  Esgobaethwr,  daeth  a’r 
eiddo  gydag  ef.  Pan  drodd  Mari  Waedlyd  y llifeiriant  yn 
ei  wrthol  drachefn  at  Babyddiaeth,  trodd  yr  eiddo  i’w  gan- 
lyn.  Yr  un  modd  hefyd  Elizabeth,  Cromwell,  a Gharles  II 

Wel,  yn  wyneb  hyn,  pa  beth  ydyw  yr  unig  gasgliad 


288 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


rhesymol  a theg  a ellir  ei  dyuii  ? Dyma  fe,  debygem  ; os 
yw  penau  coronog  yn  meddu  hawl  i ddefnyddio  eiddo  y 
wladwriaeth  at  gynnaliaeth  y grefydd  a broffesir  ganddynt 
hwy,  y canlyniad  yw  mai  nid  yr  eglwys  fel  cyfansoddiad 
crefyddol  ydyw  ei  berchenog,  ond  y wladwriaeth.  Ac  yn 
mhellach,  os  oes  gan  y wladwriaeth  hawl  i ddefnyddio  yr 
eiddo  at  gynnaliaeth  y grefydd  a ewyllysia,  paham,  ar  yr 
un  tir,  nad  oes  ganddi  yr  un  hawl  i atal  ei  chymhorth  yn 
gyfangwbl  oddiwrth  bob  math  o grefydd,  a defnyddio  yr 
eiddo  i ry w ddyben  arall  a farno  hi  yn  oreu  er  lles  y werin  ? 
Yn  ol  dim  a welwn  yn  wahanol,  nid  yw  yr  esgobion,  yr 
offeiriaid,  &c.,  ond  yn  dal  yr  un  berthynas  yn  gywir  â’r 
llywodraeth  â’r  holl  rywogaethau,  swyddogion  ereiU 
pertbynol  iddi,  sef  yw  hono,  y berthynas  o swyddogion 
cyflogedig  y wladwriaeth.  Mae  yn  perthyn  i’r  Llyw- 
odraeth  Brydeinig  ei  heddgeidwaid,  ei  barnwyr,  ei 
milwyr,  ei  llyngeswyr,  &c.,  ond  addefa  pawb  nad  oes  yr  un 

0 honynt  yn  bodoli  o angenrheidrwydd,  ond  yn  hytrach, 
mai  amgylchiadau  neillduol  cymdeithas  sydd  wedi  eu  galw 

1 fôd.  Ac  y mae  yn  bossibl  i amgylchiadau  fod  yn  gyfryw 
etto  mewn  amser  i ddyfod  pan  na  fydd  galwad  am  eu  gwas- 
anaeth.  Pan  wawria’r  oes  euraidd  sydd  mewn  addewid  yn 
y gair  dwyfol, — i’r  arfau  rhyfel  gael  eu  troi  yn  arfau  tir — 
pan  gurir  y cleddyfau  yn  sychau,  a’r  gwaewffyn  yn  bladur- 
iau,  ac  na  ddysgont  ryfel  mwyach,  ni  bydd  galwad  am  na 
heddgeidwaid,  na  barnwyr,  na  milwyr,  na  llyngeswyr,  &c. 
Pan  wel  y wladwriaeth  ei  ffordd  yn  glir  i ymlwybro  heb 
wasanaeth  y naill  na’r  llall  o’r  swyddogion  uchod,  bydd 
ganddi  hawl  i’w  diswyddo,  a defnyddio  y miloedd  arian  a 
delir  iddynt  yn  flynyddol  i ryw  ddybenion  ereill. 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


289 


Pelly  hefyd  gyda  golwg  ar  ein  hesgobion,  ein  clerigwyr, 
àc.  Fel  y mae  ein  heddgeidwaid  yn  cael  eu  talu  gan  y 
llywodraeth  am  gadw  trefn  ar  yr  afreolus,  ein  barnwyr  am 
weinyddu  cyfiawnder  rhwng  y naill  ddyn  a’r  llall,  ein  mil- 
wyr  a’n  llyngeswyr  arn  amddiffyn  ein  gwlad  rhag  ymosodwyr 
estronol ; felly  hefyd  y maent  hwythau  yn  derbyn  eu  cyflog- 
au  gan  yr  un  llywodraeth  am  yr  esgus  o gyfranu  addysg 
grefyddol  i’r  deiliaid.  Ac  yn  wyneb  nad  yw  y mwyafrif  o’r 
deiliaid  yn  credu  yn  iachusrwydd  y dwfr  a ffrydia  allan  o’r 

National  Waterworks,''  sef  yr  addysg  grefyddol  a gyfrenir 
0 bwlpud  yr  Eglwys  Sefydledig,  a’u  bod,  o herwydd 
hyny,  a rhesymau  ereill  llawn  mor  bwysig,  yn  cefnu  arni  i 
gorlan  Ymneillduaeth,  ac  yn  cyfranu  yn  wirfoddol  tuag  at 
gynnaliaeth  y blaid  neillduol  y credant  yn  eu  hegwyddor- 
ion ; y mae  ganddynt  hawl  i beri  clywed  eu  llais  yn  y 
Senedd,  i atal  eu  cyfraniadau  anfoddog  oddiwrthi,  a’u  defn- 
yddio  i ddybenion  ereill.  Y rheswm  mawr  fod  cymmaint  o 
anesmwythder  yn  mynwes  y wlad  y dyddiaupresenol,  ydyw 
y teimlad,  bron  cyffredinol  sydd  ynddi,  fod  y dydd  wedi 
gwawrio  pryd  y dylai  yr  eglwys  a’r  llywodraeth  gael  ei 
hysgaru  oddiwrth  eu  gilydd,  ac  i’r  naill  fel  y llall  edrych  yn 
llwyrach  ar  ol  y gwaith  neillduol  a berthyn  iddynt. 

VI.  Dadgyssylltiad  yn  gwestiwn  o amser  yn  unig. 

Cwestiwn  a ofynir  yn  fynych  ydyw  hwn,  ‘‘  A ydyw  yn 
beth  tebygol,  er  yr  holl  siarad,  y cymmer  dadgyssylltiad  yr 
eglwys  oddiwrth  y llywodraeth  le  rhywbryd  ?”  Wrth  sylwi 
ar  y gwahanol  alliioedd  cryfion  sydd  o’n  cwmpas,  y rhai  a 
geisiant  frawychu  y gwan  a’r  ofnog,  yn  nghyda  rhoddi 
eithaf  eu  hegni  ar  waith  yn  erbyn  pob  diwygiad  a gynnygir 
er  lles  cyffredinol  y werinos,  gofynir  y cwestiwn  uchod  gan 


290 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


luaws  gyda  gradd  mawr  o amheuaeth.  Y mae  genym 
seiliau  digonol  i gredu,  ond  cael  Ymneilldwyr  i weithredu 
yn  gysson  a’u  hegwyddorion  yn  eu  dewisiad  o ddynion 
priodol  i ’w  cynnrychioli  yn  Senedd  Prydain,  nad  yw  y dad- 
gyssylltiad  ond  mater  o amser  yn  unig.  Mae  pob  diwygiad 
mawr  a phwysig  o ba  natur  bynag  y byddo,  fel  rheol,  yn. 
araf  yn  ei  ddygiad  oddiamgylch,  ond  yr  hwn,  yn  ddiau, 
wedi  y sicrheir,  a erys  mewn  gweithrediad  a grym  dros 
amser  hir. 

Wrth  son  am  Ddadgyssylltiad  yr  Eglwys,”  yr  hon  sydd 
wedi  bod  am  g^mnifer  canrif  yn  llechu  dan  nawdd  y llyw- 
odraeth,  a thrwy  hyny  íîorddio  byd  da  yn  helaethwych  beun- 
ydd  i gynnifer  a fuasent,  yn  ol  pob  tebyg,  yn  amddifad  o 
hono  oni  bai  hyny,  yr  ydys  o reidrwydd  yn  dolurio  man 
tyneraf  calonau  miloedd,  ac  yn  cyífwrdd  â’r  hyn  a brisir 
ganddynt  yn  nesaf  at  fywyd  ei  hun.  Er  mwyn  osgoi  y gair 
0 broffesu  anffaeledigrwydd,  ni  chymmerwn  arnom  y gor- 
chwyl  0 geisio  ateb  y gofyniad  uchodyn  gadarnhaol,  yn  mhell- 
ach  na  dweyd  hyn,  fod  lluaws  o ddiwygiadau  ag  oeddent 
yn  ymddangos  yn  llawn  mor  annhebyg  â ’r  cwestiwn  mewn 
dadl,  wedi  cymmeryd  lle  o fewn  cof  miloedd  sydd  yn  fyw  ac 
iach  hed.lyw,  a hyny,  wrth  gwrs,  fel  bob  amser,  ar  waethaf 
swyddogion  yr  Eglwys  Sefydledig.  Wrth  derfynu,  ni  a 
roddwn  ychydig  o ennghreiíftiau  o’r  lluaws  gwelliantau 
sydd  wedi  cymmeryd  lle  o fewn  coríf  y triugain  mlynedd 
diweddaf 

(1).  Hawlfraint  Ymneillduwyr  i swyddogaetìiau  gwlad- 
wriaetìioL  Nid  rhyw  bell  iawn  yn  ol  y mae  y cyfnod  pan 
na  chaniateid  i unrhyw  Ymneillduwr  ddal  swydd  mewn 


UEDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


291 


cyssylltiad  á’r  llywodraetli  pa  inor  addas  bynag  o ran  cym- 
liwysderau  naturiol  ac  addysgiadol,  oddieithr  iddo  gyfrasrogi 
o’r  cymundeb  yn  yr  Eglwys  Sefydledig.  Buasai  yn  rhaid 
iddo  am  dymhor  fyned  yn  aelod  o Eglwys  y Wladwriaeth 
er  ei  alluogi  i gael  yr  hyn  oedd  yn  hawlfraint  naturiol  iddo 
fel  dinesydd  Prydeinig,  pa  un  a oedd  yn  credu  yn  ei  gwas- 
anaeth  ai  nad  oedd.  Byddai  yr  ymgeiswyr  am  swyddog- 
aethau  yn  cael  en  gwysio  i ymddangos  yn  yr  eglwys  ar 
ddiwTnod  pennodol,  ac  ar  ol  eu  mynediad  yno,  dywedid 
wrthynt  fel  hyn,  “ A wel  yr  holl  foneddigion,  a ddaethant  i 
gyfaddasu  eu  hunain,  yn  dda  ddyfod  i fyny  yma.’'  Yna 
elent  i fyny  at  fwrdd  y cymundeb,  a chyfranogent  o’r 
ordinhad  gyda’r  dyben  íîugiol  o gymhwyso  eu  hunain  i’r 
swydd  a bennodid  iddynt.  Onid  oedd  y fath  arferiad  yn 
achlysur  o boblogi’r  deyrnas  ag  ychwaneg  o swyddogion 
rhagrithiol  a Phariseaidd  nag  oedd  ynddi  yn  barod  ? Pe  na 
buasai  am  ddiddymiad  y ddeddf  anghyíìawn  hon,y  mae  lle  i 
ofni  y buasem  yn  amddifad  o’r  fath  bersonau  anrhydeddus 
a John  Bright,  Henry  Eichard,  Richard  Davies,  John 
Eoberts,  ac  ereill,  i’n  cynnrychioli  yn  Senedd  Prydain 
Fawr  heddyw.  Wel,  y mae  y ddeddf  orthrymus  hon,  trwy 
drugaredd,  er  ys  rhai  degau  o flynyd'ioedd  bellach  wedi  ei 
rhoddi  i gadw  ar  y shilff,  gan  obeithio,  rhwng  y 
llwch  a’r  llygod,  y derfydd  yn  llwyr  am  dani  allan  o fodol- 
aeth. 

(2).  Cyfraith  y priodasau,  Hawlfraint  gyfyngedig  i 
weinidogion  yr  Eglwys  Sefydledig  oedd  gweinyddiad  priod- 
asau  ychydig  gyda  deugain  mlynedd  yn  ol.  Os  buasai 
rhyw  ddau  yn  ewyllysio  ymuno  mewn  glân  briodas  yn 
ílaenorol  i’r  ílwyddyn  1836,  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  wneyd 


292 


UBDD  AARON  AO  URDD  HARRI. 


hyny  yn  eglwys  y plwyf.  Nid  oedd  mangre  o fewn  y 
deyrnas  yn  meddu  ar  ddigon  o gyssegredigrwydd  ond  yr 
églwys,  na  bôd  yn  meddu  cyfaddasder  i’r  gweinyddiad  ond 
yr  offeiriad.  Ond  er  y flwyddyn  uchod,  gellir  priodi  mewn 
unrhyw  le  o addoliad  fydd  wedi  ei  gofrestru  i’r  dyben  hwnw, 
a chan  unrhyw  weinidog  crefyddol  yn  mhresenoldeb  y cof- 
restrydd ; neu  os  ewyllysier,  yn  swyddfa  y cofrestrydd 
priodasau. 

Gresyn  am  y clerigwyr,  druain,  maent  wedi  colli  llawer 
penadur  oddiar  newidiad  y gyfraith  hon  ; nid  rhyfedd,  wrth 
ragweled  y ‘‘golled  lion,”  iddynt  ymladd  mor  ddewro  blaid 
yr  hen  system  geidwadol.  Y peth  nesaf  mewn  cyssylltiad 
a hyn,  fydd  gweinyddu  priodasau  mewn  capelau  Ymneill- 
duol  heh  wasanaeth  y cofrestrydd,  megys  ag  y gwneir  yn  yr 
Eglwys  Wladot.  Gofaled  Ymneillduwyr  fod  yn  effro  i’w 
hiawnderau  pan  ddaw  y mater  hwn  i’w  ddadleu  o flaen  y 
Senedd. 

(3).  Y dretìi  eglwys.  Nid  oes  etto  ond  prin  pedair- 
blynedd-ar-ddeg  oddiar  y diddymwyd  y dreth  anghyfiawn 
hon.  Yn  flaenorol  i’r  flwyddyn  1868  gorfodid  pob  treth- 
dalwr  i gyfranu  tuag  at  gadw  gwen-wisg  lân  i’r  offeiriad,  a 
chael  bara  a gwin  i’r  cymundeb,  &c.  Cafodd  aml  un  ei 
gau  i fyny  yn  ngharcharau  y wlad  hon  fel  drwgweithred- 
wr,  am  wrthod  talu  y dreth  orthrymus  hon.  Ond  yn  y 
flwyddyn  a nodwyd,  er  i’w  diddymiad  gyfarfod  a’r  gwrth- 
wynebwyr  mwyaf  ffyrnig  yn  yr  esgobion  a’r  offeiriaid, 
gwelodd  ddyddei  thrancedigaeth,  a chladdwyd  hi  a’igwyneb 
tuag  i lawr.  0 hyn  allan,  gan  hyny,  rhaid  i’r  person,  fel 
dynion  ereill,  dalu  am  olchi  ei  grỳs  eihun. 


URDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


293 


(4|.  Dadgyssylltiad  yr  eglwys  yn  yr  Iwerddon.  Bu 
amser  pan  gynnelid  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  yr  Ynys 
Werdd  bron  yn  hollol  gan  ddosparth  na  fynai  gredu  yn  ei 
hegwyddorion,  yr  hyn,  yn  benaf,  sydd  wedi  achosi  cym- 
maint  o ddyeithrwch  a drwg-deimlad  rhwng  y Gwyddelod 
a’r  llywodraeth  Saesonig.  Ond  y mae  1869  yn  flwyddyn  a 
hir  gofir  gan  breswylwyr  yr  ynys  gyda  llawenydd,  fel  yr 
hon  y cyhoeddwyd  jubili  yr  eglwys  yn  ei  rhyddhad  oddi- 
wrth  nawddogaethy  llywodraeth  wladol ; a dywedir  wrthym 
na  fu  dim  erioed  yn  fwy  o iechyd  i gyfansoddiad  yr  eglwys 
na’i  thaflu  yn  ol  ar  ei  hadnoddau  ei  hnn. 

(5.)  Mesurau  agor  ínynweìitydd  eglwysig,  a chau  y 
iafarndai  ar  ddydd yr  A rglwydd.  Ein  hunig  amcan  yn  nodi 
y íîeithiau  uchod,  ydyw  dwyn  ar  gof,  i’r  cyfryw  a ddichon 
fod  yn  cael  eu  blino  gan  amheuon  parthed  llwyddiant  yr 
ymdrecli  i sicrhau  ‘‘  Dadgyssylltiad  yr  Eglwys  yn 
Nghymru,’’  fod,  trwy  ymroddiad  dyfalbarhaol  ein  cyn- 
nrychiolwyr  egwyddorol,  diwygiadau  ag  oedd  yn  ymddangos 
llawn  mor  annhebyg  â'r  un  dan  sylw  er  ys  hanner  cant  neu 
driugain  mlynedd  yn  ol,  wedi  eu  dwyn  oddiamgylch  yn 
llwyddiannus.  Ac  er  nad  ydyw  yr  ysgrifenydd  yn  broffwyd, 
na  mab  i broífwyd,  etto  ni  phetrusa  ddewinio,  cyn  y gwelir 
cynnifer  a hyny  o flynyddoedd  drachefn  wedi  treiglo 
ymaith,  y bydd  y ddeddf  annghyfiawn  bresenolwedi  tynu  ei 
thraed  ati  i’r  gwely  a marw,  a’r  llythyren  goch  o “ Eglwys 
Eydd”mewn  gwlad  rydd  wedi  ei  hychwanegu  at  hanes- 
iaeth  Prydain  Fawr.  Cafwyd  addefiad  gan  rai  o’r  siarad- 
wyr  yn  y ‘‘  Gynghorfa  Eglwysig”  a gynnaliwyd  yii  Aber- 
tawe  mis  Hydref,  1879,  nad  oedd  yr  eglwyswyr,  wedi  y 
cyfan,  yn  rhifo  dros  un  o bob  saith,  neu  14  y cant  o’r  bobl- 


294 


ÜRDD  AARON  AC  URDD  HARRI. 


ogaetli,  a bod  braidd  yr  oll  o’r  lleill  yn  Ymneillduwyr 
proffesedig,  neu  yn  bleidwyr  Ymneillduaetli.  Mae  yn 
amlwg,  gan  byny,  fod  Ymneillduaetli  wedi  lledu  ei  dylan- 
wad  ar  bob  llaw,  gan  ddyfnhau  ei  hegwyddorion  yn  medd- 
yliau  a serch  y boblogaeth,  a hyny,  coíìer,  heb  gymhorth 
arianol  o un  cyfeiriad,  ond  o haelfrydedd  ei  phleidwyr. 

Mae  llwyddiant  yr  ymgyrch  hon,  yn  dibynu  i raddau 
mawr,  ar  fod  Cymru  Y'^mneillduol  yn  effro  i’w  dyledswyddau 
proffesedig,  gan  ofalu  fod  ei  chynnrychiolwyr  yn  ddynion 
sydd  â’u  calon  yn  llosgi  dros  ein  hiawnderau,  ac  yn  bender- 
fynol  0 ymladd  ein  rhyddid  hyd  fuddugoliaeth.  “ Yn 
ddiweddaf,  frodyr,  ba  bethau  bynag  sydd  wir,  pa  bethau 
bynag  sydd  onest,  pa  bethau  bynag  syddgyfiawn,  pa  bethau 
bynag  sydd  bur,  pa  bethau  bynag  sydd  hawddgar,  pa  bethau 
bynag  sydd  gymmeradwy,  od  oes  un  rhinwedd,  ac  od  oes 
dim  clod  ; meddyliwch  am  y pethau  hyn.”  (Phil.  iv.  8). 


TRAEITHAWD  V. 


OFFEIEIAID— PWY  YDYNT? 

AE  dosparth  o weinidogion  eglwysig  yn  ein  gwlad 
na  charant  gael  eu  hadnabod  na’u  cyfarch  ond 
wrth  yr  urdd-enw  uchod.  Hònant  iddynt  eu  hun- 
ain  uwchafiaeth  ar  eu  cyd-ddynion  mewn  pethau  cyssegr- 
edig,  gan  geisio  eu  darbwyllo  i gredu  eu  bod  hwy  yn  dal 
agosach  cymundeb  â’r  Arglwydd  na  neb  arall,  ac  yn 
meddu  hawl  i wasanaeth  na  feiddia  neb  arall  ymwneyd  ag 
ef  heb  osod  eu  hunain  yn  agored  i anfoddlonrwydd  y 
Goruchaf.  Ein  bwriad  yn  yr  ysgrif  hon  ydyw  gwneyd  ym- 
chwiliad  brysiog  i’r  mater  uchod — edrych  i’r  Llyfr  Dwyfol 
a oes  sail  i’r  fath  ymhoniad  ag  a wneir  gan  y dosparth  hwn. 
Pan  geir  djnion  yn  ymyraeth  a phethau  nior  gyssegredig — 
yn  sefyll  rhwng  y pechadur  a’i  Dduw,  a thrwyhyny  beryglu 
ei  iachawdwriaeth,  dylai  y rhai  sydd  vn  credu  ac  yn 
proffesu  pethau  gwahanol  ac  amgenach,  roddi  llafar  i’w 
barn,  er  dynoethi  eu  twyll,  a dwyn  eu  cyfeiliornadau  i 
oleuni  dydd.  Ni  ddylid  cymmeryd  eu  gair  hwy  yn  dystiol- 
aeth  derfynol  ar  y mater  heb  ymofyn  pa  beth  a ddywed  yr 
Ysgrythyr.  Hon  yw  ein  safon  i brofi  yr  ysbrydion  ai  o 
Dduw  y maent. 


296 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


I.  Ymofynwn  pwy  sydd  a hawl  ganddynt  i’r  TEITL  0 

“ OFFEIRIAID  ” DAN  YR  ORUCHWYLIAETH  BRESENOL. 

Mae  y term  “ offeiriad”  yn  un  o’rgeiriau  rnwyaf  cyffredin 
yn  y Beibl ; dygwydda  tua  deg-ar-bugain  o weitliiau  yn  y 
Testament  Newydd,  a llawer  mynycbach  yn  yr  Hen  Desta- 
ment.  Nid  ydym  yn  bwriadu  sôn  am  yr  offeiriaid  gau  a 
phaganaidd  y crybwyllir  am  danynt  yn  y Gyfrol  Ddwyfol ; 
ond  cyfyngwn  ein  sylwadau  i’r  rbai  a neillduwvd  i’r  swydd 
gan  Dduw.  Ebifedi  y dospartbiadau  hyn  ydyw  y rbai 
canlynol : — 

(1).  Yr  ojfeiriaid  luddewiír  a wasanaethent yn  y cyssegr 
dan  y gyfraith,  Gan  fod  offrymu  ac  aberthu  mewn  arfer- 
iad  yn  flaenorol  i ffurfiad  y genedl  luddewig  yn  llywodraeth 
annibynol,  yr  oedd  y drycbfeddwl  o offeiriaid  yn  bodoli  yn 
ffaenorol  i osodiad  Aaron  a’i  feibion  yn  y swydd,  oblegyd  y 
mae  offrymu  ac  abertbu  yn  dermau  pertbynasol,  ac  yn 
tybied  offeiriaid.  Mae  y drycbfeddwl  can  byned  â ‘gwaith 
Abel,  a Cain,  Noab  ac  Abrabam,  &c.,  yn  abertbu  i’r 
Arglwydd.  Mae  y teitl  yn  adnabyddus  mor  foreu  a 
Melcbisedec,  brenin  Salem ; er  byny,  nid  yw  y swydd 
offeiríadol  yn  dyfod  i oleuni  clir  a diambeuol  byd  sefydliad 
teulu  Aaron  o Iwytb  Lefi  ynddi  yn  mysg  meibion  Israel. 
Yr  oedd  bon  yn  swydd  nad  oedd  hawl  gan  neb  pwy  bynagi 
ymyraetii  a bi  oddieitbr  fod  Duw  mewn  modd  neillduol  a 
cbyboeddus  yn  eu  dewis  iddi.  At  bon  y cyfeiria  yr  awdwr 
at  yr  Hebreaid  pan  yn  dweyd,  “ Ac  nid  yw  neb  yn  cym- 
meryd  yr  anrbydedd  bwn  iddo  ei  liun,  ond  yr  bwn  a alwyd 
gan  Dduw  megys  Aaron.”  (Heb.  v.  4).  Cafodd  Aaron  a’i 
feibion  eu  galw  a’u  neillduo  iY  swydd  bon  gan  yr  Arglwydd. 


OFFEIRIAID PW  Y YDYNT  ? 


2^7 


(G^vel  Exod.  xxviii).  Cawsant  eu  gwisgo,  eu  lieneinio,  a’u 
cyssegru  iddi  yn  ngwydd  holl  gynnulleidfa  meibion  Israel 
er  dangos  iddynt  nad  oedd  hawl  gan  neb  arall  i ymyraeth  a 
hi.  Cawn  ennghreifftiau  o farn  Duw  yn  disgyn  arbersonau 
o herwydd  ymyraeth  a’r  swydd  hon  a grwgnacb  yn  erbyn  y 
swyddogion.  Hyn  oedd  trosedd  mawr  Corah,  Dathan,  ac 
Abiram  yn  ngwersyll  Israel,  am  yr  hyn  y parodd  yr 
Arglwydd  i’r  ddaear  agor  ei  safn  i’w  llyncu  yn  fyw  i fòl 
uffern.  Cafwyd  prawf  diyrnwad  y pryd  hwnw  oddiwrth 
íiodeuad  gwialen  Aaron  yn  mhabell  y dystiolaeth  mai  efe 
a’i  feibion  oedd  dewisedigion  yr  Arglwydd  iddi.  (Gwel 
Num,  xvi.,  xvii).  Hefyd,  o herwydd  ymyraeth  â gwaith  yr 
offeiriad  y cafodd  Uzziah,  brenin  Judah,  ei  daro  a gwahan- 
glwyf  anfeddyginiaethol  yn  ei  dalcen,  fel  y gorfu  iddo  roddi 
ei  freniniaeth  i fyny,  ac  ymneillduo  o fysg  dynion  dros  y 
gweddill  o’i  08S.  (2  Chron.  xxvi).  Crybwyllir  yr  en- 

nghreiffliau  hyn  er  dangos  bod  y fatli  gyssegredigrwydd  yn 
pertbyn  i’r  swydd  offeiriadol,  fel  yr  oedd  pwy  bynag  fuasai 
yn  ymyryd  a hi  yn  annibynol  M,r  Ooi)diad  dwyfol,  yn  gosod 
ei  kun  yn  agored  i anfoddlonrwydd  y Goruchaf. 

(2).  Melchisedec:  Gan  fod  Melchisedec  a’r  Arglwydd 
lesu  yn  dal  perthynas  mor  agos  a’u  gilydd,  traethwn 
ychydig  ar  y ddau  dan  yr  un  penawd.  Ychydig  o hanes 
y dyn  rhyfedd  hwn  sydd  ar  gael,  yr  hyn  yn  ddiau,  sydd  yn 
cyfrif  am  y lluaws  barnau  a fodolant  yn  ei  gylch,  amryw  o 
ba  rai  sydd  yn  ddychymmygion  disail.  Nis  gallwn  wneyd  yn 
well  yn  bresenol  na  chadw  o fewn  terfynau  y Beibl,  ac  ym- 
Iwybro  yn  araf  yn  ngoleuni  yr  ychydig  wybodaéth  sydd 
genym  am  dano,  yn  hwn. 

Yr  oedd  Melchisedec  yn  frenin  Salem  ac  yn  offeiriad  y 


T 


298 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


Duw  Gorucliaf.  Daw  i’r  golwg  yn  sydyn  am  y tro  cyntaf 
yn  (Gen.  xiv.),  lle  y dywedir  iddo  gyfarfod  ag  Abraliam  yn 
dycliwelyd  o ladd  y breninoedd,  ac  iddo  ei  fendithio,  a 
derbyn  degwm  ganddo  o’r  hyn  oll  a feddai.  Profai  hyn  ei 
fod  yn  uwch  nag  ef,  oblegyd  “ yr  hwn  sydd  leiaf  a fendithir 
gan  ei  well.”  Ceir  yma  olwg  ar  Abraham,  yn  cynnrychioli 
y llwyth  ag  oedd  ar  ol  hyn  i dderbyn  degwm  gan  holl  feib- 
ion  Israel,  yn  teimlo  fod  rhywun  mwy  a rhagorach  nag  ef 
yn  ei  bresenoldeb,  yr  hwn  oedd  yn  teilyngu  degwm,  hyd  y 
nod  gan  yr  ofíeiriaid.  Sylwn  yn  mhellach  ar  yr  hyn  a 
awgrymir  yn  ei  gylch  gan  yr  awdwr  at  yr  Hebreaid. 

(1).  Ei  neillduad  i'w  swydd  yn  annihynol  ar  be^rthynas 
naturioL  Cyn  cael  derbyniad  ih’  swydd  oífeiriadol  dan  y 
trefniant  Moesenaidd,  buasai  yn  ofynol  i ddyn  broíì  ei  ber- 
thynas  naturiol  ag  Aaron.  Heb  hyn,  nid  oedd  a wnelai 
efe  â hi  o gwbl.  Ond  yr  oedd  Melchisedec  yn  eithriad  i’r 
rheol  hon.  Nid  oedd  ei  dad  na’i  fam,  na  neb  o’i  achau,  yn 
perthyn  o gwbl  i’r  llinach  oíieiriadol.  Nid  oedd  iddo  na 
blaenorydd  nac  olynydd  yn  y swydd  Yr  oedd  ) ma  gyfryng- 
iad  uniongyrchol  goruwchnaturiol  yn  ei  ddewisiad  iddi  yn 
annibynol  ar  unrhyw  berthyuas  gnawdol.  Yr  oedd  yn  hyn 
yn  gyffelyb  i Fab  Duw,  oblegyd  nid  o’r  llwyth  oífeiriadol  yr 
hanodd  Crist,  ond  o Iwyth  Judah.  “ Canys  hysbys  yw, 
mai  0 Judah  y cododd  ein  Harglwydd  ui ; am  yr  hwn 
Iwyth  ni  ddywedodd  Moses  ddim  tuag  at  offeiriadaeth.” 
(Heb.  vii.  14).  Mae  y gosodiad  uchod  yn  y ffurf  nacáol,  i 
osod  fìllan  mewn  dnll  cryf  y gwaharddiad  i neb  o Iwyth 
arall  ymaflyd  yn  y swydd  ; yr  hyn  sydd  yn  dangos  fod  ein 
Harglwydd  ni  yn  perthyn  i offeiriadaetli  arall.  Offeiriad 
oedd  Ef  yn  ol  urdd  Melcliisedec  ac  nid  yn  ol  urdd  Aaron. 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


299 


(2) .  Ei  arosiad  diddiwedd  yn  y swydd,  Yn  ei  gyssyllt- 
iacl  êb'iswydd  y dywedir  ei  fod  “ lieb  ddechreu  dyddiau  na 
diwedd  einioes.”  Fel  dyn  yr  oedd  iddobob  un  o'r  ddau  yn 
ddiau ; ond  nid  fel  dyn  yn  gymmaint  y crybwyllir  am  dano 
yn  yr  hanes,  ond  yn  y cymmeriad  o offeiriad  i’r  Duw  Gor- 
uchaf.’'  Mae  efe  a’i  swydd  mewn  undeb  â’u  gilydd  yn  y 
crybwylliad  cyntaf  a wneir  am  dano,  ac  felly  y parha  yiiddi 
heb  neb  yn  ei  ddilyn.  Mae  yn  hyn  etto  yn  debyg  i’r 
Arglwydd  lesu.  Efe  oedd  y cyntaf  a’r  diweddaf  o’r  llwyth 
y perthynai  iddo  i wasanaethu  fel  offeiriad  mawr  ar  dŷ 
Dduw  ; a chan  ei  fod  i aros  ynddi  byth,  diangenrhaid  i 
neb  arall  geisio  ymwthio  iddi.  Nid  yw  ymyriad  y rhai  a 
elwir  yn  offeiriaid  Pabaidd.  &:c.,  a’r  swydd  hon,  yn  ddim 
amgen  na  chyssegr-ysbeiliad,  ac  ymgais  beiddgarol  i ddi- 
freintio  Mab  Duw  o’r  teitl  a ennillodd  iddo  ei  hun  wrth 
farw  ar  y groes. 

(3) .  Cyssylltiad  yr  offeiriadaeth  ar  freniniaeth.  Yr 
oedd  Melchisedec  gyda  bod  yn  offeiriad,  yn  frenin  Salem. 
Nid  oedd  yr  orsedd,  aY  deyrnwialen  yn  perthyn  o gwbl  i 
Iwyth  Leíi;  perthyn  i Judah  oedd  y deyrnwialen,  a chyd- 
rwng  ei  draed  ef  yr  eisteddai  y deddfwr ; ond  yn  mherson 
Melchisedec,  dyma  frenin  Salem  ac  offeiriad  y Duw 
Goruchaf  mewn  undeb  â’u  gilydd.  Mor  gÿílawn  y llenwir 
y cysgod  hwn  gan  yr  Arglwydd  lesu.  Gwrandawer  ar  y 
proffwyd  Sechariali  yn  ei  ddarlunio,  “ Wele  y gwr  a^i  enw 
Blagurytn  ; o’i  le  hefyd  y blagura,  ac  Efe  a adeilada  deml 
yr  Arglwydd  ; ie,  teml  yr  Arglwydd  a adeilada  Efe  ; ac  Efe 
a ddwg  y gogoniant,  ac  a eistedd,  ac  a lywodraetlia  ar  ei 
frenin-fainc  ; a bydd  yn  Offeiriad  heíÿd  ar  ei  frenin-faiiic  ; a 
chynghor  hedda  fydd  rhyngddynt  ill  dau.”  (Pen.  vi.  12,  13.) 


300 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT? 


Yr  Arglwydd  lesu  Grist  ydyw  y brenin  sydd  yn  llywodr- 
aethu  yn  nghalonau  y saint  ar  y ddaear,  ac  Efe  hefyd  ydyw 
yr  Offeiriad  mawr  sydd  yn  dadleu  eu  by wyd  ger  bron  y Tad 
yn  y nef.  Dyma’r  goron  a’r  feitr,  yr  orsedd  a’r  allor,  y 
thuser  aur  a’r  deyrnwialen  hedd  yn  meddiant  y doeth  o 
galon  a’r  galluog  o nerth.  Mae  lesu  yn  llenwi  y darlun 
hyd  yr  ymylon,  a llawer  iawn  mwy. 

(3).  Adnabyddir  y saint  yn  gyffredinol  wrth  yr  enw 
hwn,  Nid  oes  cymmaint  ag  ennghraifft  fod  yr  apostolion 
yn  cael  eu  hadnabod  wrth  y teitl  hwn  ar  gyfrif  eu  swydd, 
ac  ar  wahan  oddiwrth  ereill ; offeiriaid  ydynt  hwy  yn  yr  un 
ystyr  a phawb  ereill  o blant  yr  Arglwydd.  Mae  Paul  wrth 
ysgrifenu  at  y saint  yn  Ephesus,  yn  rhoddi  rhestr  o’r 
swyddogion  osododd  Crist  yn  yr  eglwys.  “ Efe  a roddes 
rai  yn  apostolion,  a rhai  yn  broffwydi,  a rhai  yn  efengyl- 
wyr,  a rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn  athrawon.”  (Pen.  iv.  11). 
Nid  oes  yma  grybwylliad  am  “ offeiriad,”  ac  iiis  gellir 
meddwl  fod  un  o’r  enwau  uchod  yn  gyfystyr  a’r  term 
hwnw.  Os  oedd  “ offeiriaid  ” yn  gwneyd  i fyny  rai  o 
swyddogion  yr  eglwys  foreuol,  nis  gellir  cyfrif  am  waith  yr 
apostol  yn  eu  gadael  allan  yn  y fan  hyn.  Eliydd  yr  npostol 
amryw  gyfarwyddiadau  i Timotliëus  a Titus  niewn  perth- 
ynas  i’r  cymhwysderau  angenrheidiol  i gyílawni  swydd 
“ esgob”  a “ diacon,”  tra  nad  oes  y cyfeiriad  lleiaf  at  y 
swydd  offeiriadol  na  chymhwysder  iddi.  Yr  unig  reswm 
ellir  ei  roddi  ain  hyn  ydyw,  na  fwriadwyd  iddi  fodoli  dan 
orucliwyliaeth  yr  efengyl.  Pan  fyddai  yr  apostolion  yn 
cyfarch  yr  eglwysi  yr  ysgrifenent  atynt,  galwant  eu  hunain 
yn  “ frodyr,”  yn  “ weision,”  yn  “ wasanaethwyr,”  yn 
“ apostolion,”  yn  “ genadon,”  ŵe  , ond  nid  un  amser  yii 


OFFEIRIAID PWV  YDYNT  ? 


301 


offeiriaid.”  Mae  dystawrwydd  y gweinidogion  crefyddol 
cyntaf  o etliryb  y swydd  hon,  yn  brawf  diymwad,  mai  dyn- 
ion  llygredig,  oddiar  uchder  eu  ffroen  a balchder  eucalon, 
ddarfu  ei  dyfeisio  mewn  oesau  diweddarach  er  mwyn  budr- 
elw  ; a lle  bynag  y gwelir  yr  ymyrwyr  hyn  yn  llywodraethu 
ar  gydwybodau  eu  cyd-ddynion,  yno  y bydd  cartref  creu- 
londer  a chynnullfan  gormes  a thrais.  Nid  rhyfedd  pe 
buasai  trugaredd  yr  Un  mawr  wedi  blino,  ei  amyneddwedi 
treulio  allan,  al  ddigofaint  barnol  yn  cael  ei  dywallt  ar  bwy 
bynag  sydd  yn  lladrata  oddiar  ei  anwyl  Fab  yr  hyn  nid  yw 
deilwng  i neb  ond  Efe.  Gelwir  Cristionogion  mewn  amryw 
fanau  yn  offeiriaid,”  ac  mewn  lleoedd  ereill  awgrymir  yr 
un  peth  oddiwrth  y gwasanaeth  a briodolir  iddynt.  (Gwel 
Heb.  xiii.  15  ; 1 Pedr  ii.  5 — 9 ; Dat.  i.  6 ; v.  10  ; xx.  6). 
Dysgir  yn  y cyfeiriadau  hyn  fod  pob  credadyn  yn  dyfod  i 
hawl  o’r  rhagorfraint  hon  yn  rhinwedd  ei  berthynas  â 
Christ  yr  offeiriad  mawr. 

II.  Sylwn  yn  fyr  ar  y gwasanaeth  sydd  yn  dyfod  I 

RAN  Y SAINT  FEL  OFFEIRIAID. 

Nid  yw  pobl  yr  Arglwydd  yn  cael  eu  hadnabod  wrth  un- 
rhyw  enw  nad  yw  y meddylddrych  o wasanaeth  yn  cael  ei 
gyíleu  ynddo,  megys  “ milwyr,”  “rhedegwyr,”  “adeilad- 
wyr,”  &c.  Dengys  y termau  hyn  wasanaethgarwch  cref- 
yddwyr  iddynt  eu  hunain,  i’w  cyd-ddynion,  ac  i’w  Duw. 
Fel  offeiriaid  hefyd,  y mae  ganddynt  eu  dyledswyddau  cys- 
segredig  iV  cyflawni. 

[1).  Maent  i aherthu.  Cyn  i bechod  wneyd  ei  ymddang- 
osiad  yn  y byd,  yr  oedd  dyn  yn  gallu  dal  cymundeb 
digyfrwng  â Duw ; yr  oedd  ei  natur  bur,  a’i  gymmeriad 


302 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


santaidd  yn  ei  alluogi  i edrych  yn  wyneb  ei  Greawdwr  gyda 
chydwybod  ddirwystr.  Ond  nid  cynt  y pechodd  nag  yr  oedd 
yn  rhaid  iddo  wrth  aberth  pan  yn  agosau  at  Dduw  i gyf- 
Iwyno  gwasanaeth  iddo.  Nid  oedd  goruchwyliaeth  yr 
aberthau  yn  darfod  pan  fu  Crist  farw,  newid  eu  natur 
wnaeth  Ef  ac  nid  eu  diddymu.  Yn  lle  dwyn  anifeiliaid 
fyrdd  i gyssylltiad  â chyllell  lem  yr  oíîeiriad  luddewig, 
rhaid  i bob  Crisfcion  oíîeiriadu  arno  ei  hun,  gan  “ roddi  ei 
goríf”  ei  hun  “ yn  aberth  byw,  santaidd,  a chymmeradwy 
gan  Dduw.”  Mae  Crist,  yr  “ aberth  difai,”  wedi  rhoddi 
terfyn  bythol  ar  aberthau  mawrion  y gyfraith  ; mae  yr  holl 
wasanaeth  mwyach  i fod  yn  “ rhesymol  wasanaeth,”  yn 
llawn  bywyd  ae  o natur  ysbrydol.  Mae  y draíferth  i 
chwilio’r  meusydd  am  y glanaf  a’r  brasaf  o'r  anifeiliaid  wedi 
ei  arbed  yn  y pridwerth  a gafwyd  yn  “ Oen  Duw  yr  hwn 
sydd  yn  tynu  ymaith  bechodau  y byd.” 

“ Yn  lle  eidionau’n  llu  dinerth, — ac  wyn 
Yn  gannoedd  annghydwerth  ; • 

Dyma  ben  ar  bob  aberth, 

A dyma  waed  mwy  ei  werth.” 

Yr  oll  a ofynir  yn  awr  ydyw  dibyniad  trylwyr  arno,  ac 
ymgyssegriad  hollol,  gyríf  ac  eneidiau,  i’w  wasanaeth. 
Mae  yr  ymadrodd  “ roddi  o honoch  eich  cyríf  yn  aberth 
byw,”  yn  cymmeryd  i fewn  yr  oll  o’r  dyn,  yn  bersonol  a 
pherthynasol ; mae  ei  eiddo,  ei  amser,  ei  lafur,  a’i  alluoedd 
i fod  dan  dreth  i achos  y Meistr  mawr.  Bwriada  yr 
Arglwydd  gyrhaedd  ei  amcanion  gogoneddus  yn  yr  efengyl 
trwy  oíferynau  a moddion  neillduo],  yr  oíîerynau  yw  ei 
* blant,  a’r  moddion  yw  y gwasanaeth  a gyflawnir  ganddynt. 
Os  am  weled  pechod  yn  cilio,  annuwioldeb  yn  diflanu, 
santeiddrwydd  yn  ffynu,  a Mab  y Brenin  yn  cael  ei 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


303 


ddyrchafu,  rliaid  galw  ar  ein  henaid,  a’r  cwbl  sydd  ynom,  i 
faes  yr  ymdrechfa. 

(2) .  Hwy  sydd  i ofalu  am  santeiddrwydd  ty  Dduw. 
Ehan  o ddyledswydd  yr  oífeiriaid  gynt  oedd  trefnu  y 
cyssegr  gyda’i  holl  ddodrefn,  cadw  tân  i losgi  yn  wastadol 
ar  allor  y poeth  oífrwm,  chwilio  a glanhau  y rhai  gwahan- 
glwyfus,  trwsio  a goleao  y lampau,  yn  nghyd  â gweinyddu 
mewn  amryw  buredigaethau.  Mae  dyledswyddau  y saint 
yn  gyífelyb,  ond  mewn  ystyr  uwch  a mwy  ysbrydol ; hwy 
sydd  i ofalu  fod  pob  sothach  ac  anrahuredd  i gael  ei  garthu 
allan  o’r  eglwys,  na  byddo  deddfau  y tỳ  yn  cael  eu  han- 
wybyddu,  iawn  weinyddiad  yr  ordinhadau,  dwyn  yr  afreolus 
i gyfrif,  nerthu’r  gweiniaid,  a chyssuro’r  ífyddloniaid. 
Dylai  fod  eu  cariad  at  eu  gilydd,  ac  at  Dduw,  fel  tán  dwyfol 
yn  cynhesu  eu  calonnu.  a pheri  iddynt  ymdoddi  i’w  gilydd, 
nes  eu  gwneyd  yn  wresog  yn  yr  ysbryd  yn  gwasanaethu  yr 
Arglwydd.  Pe  cejid  mwy  o hyn  yn  yr  eglwysi — pob  aelod  i 
ystyried  ei  rwymedigaeth,  adnabod  ei  le,  a gwneyd  ei  egni 
dros  ogoniant  yi  achos  yn  y cylch  y b’ddo  yn  troi  ynddo, 
diau  y gwelid  chwaneg  o bechaduiiaid  yn  gadael  eu  ífyrdd 
drygionus  ac  yn  dychwelyd  at  yr  Arglwydd.  Lleferydd  ein 
calon  fyddo,  “ Er  mwyn  Seion  ni  thawaf,  ac  er  mwyn 
Jerusalem  ni  ostegaf,  hyd  onid  elo  ei  chyfìawnder  hi  allan 
fel  dysgleirdeb,  a’i  hiachawdwriaeth  hi  fel  lamp  yn  llosgi.” 
(Esa.  lxii.  1). 

(3) .  Maent  i ojỳrymu  gweddiau,  Mae  hon  yn  ddyled- 
swydd  a braint  sydd  yn  perthyn,  nid  i ryw  bersonau 
neillduol,  ond  i bob  Cristion  yn  ddiwahaniaeth.  Nid  yw 
ein  gweddiau  i fod  yn  gyfeiriedig  at  neb  ilai  nâ  Duw,  na 
thrwy  neb  llai  nâ’r  Cyfryngwr  sydd  rhwng  Duw  a dynion, 


304 


OFFEIRIAID PWY  YDYNT  ? 


‘‘  y dyn  Crist  lesu.  ’ Mae  y syniad  fod  Pabau  yr  oclir  hyn, 
a seintiau  ymadawedig  yr  ochr  draw,  yn  cyfryngu  rhwng  y 
pechadur  a’i  Dduw,  yn  anysgrythyrol  a gwrthun  ; digon  i’r 
naill  ydyw  dwyn  eu  baich  eu  liun,  ac  i’r  lleill  ydyw  canmol 
a diolch  am  y drefn  a’u  dygodd  i’r  gogoniant.  Mae  pob 
Cristion  yn  meddu  hawl  i fyned  i lygad  y fíynnon  ei  hun  i 
dynu  dwfr  y bywyd  i’w  enaid  ; gall,  yn  rhinwedd  ei  berth- 
ynas  a’i  undeb  â’r  ofíeiriad  mawr  sydd  ar  dỳ  Dduw,  fyned 
yn  hyderus  a diofn  i inewn  i’r  cyssegr  ei  hun  i ddadleu  ei 
fywyd  ar  sail  yr  aberth  drud.  Meddwn  hefyd  yr  anrhydedd 
0 ddwyn  achos  ein  cyd-ddynion  at  orseddfainc  y gras. 
Gorchymmyn  yr  Arglwydd  lesu  i ni  ydyw  gweddîo  dros  ein 
gelynion,  a darfu  iddo  Ef  ei  hun  roddi  y gorchymmyn 
mewn  gweithrediad  wrth  fyw  ac  wrth  farw,  Un  o’i  weddîau 
olaf  ar  y groes  oedd  dros  ei  elynion,  ac  erys  y weddi  hono 
mewn  grym  tra  fyddo  Cristion  yn  y byd  a phechadur  heb 
ei  achub.  Mae  yn  myned  trwy  argraffiad  newydd  yn  mhob 
calon  a ddygir  i garu’r  Gwr  a’i  hofírymodd  hi  gyntaf.  Gall 
y tad  crefyddol  gymmeryd  achos.  ei  fachgen  drwg,  a’i  gym- 
mydog  annuwiol  at  orsedd  gras,  a’r  gweinidog  yr  un  modd 
ei  gynnulleidfa.  Bydded  mwy  o daerineb  mewn  gweddi 
am  y dylanwad  oddi  fry  yn  nodw^eddu  eglwysi’r  saint  y 
dyddiau  hyn. 


TRAEITHAWD  VI. 


ATHEOFA  YE  AELWYD. 

[Nodiad. — Teg  ydyw  hysbysu  mai  eiddo  Mrs.  W.  ydyw  yr  ysgrif  ddi- 
lynol.  Darparodd  bi  ar  gyfer  cystadleuaetb  (cyfyngedig  i fercbed,) 
Cyfarfod  LlenjMdol  y Garn,  a gynnaliwyd  Llungwyn,  1879 ; 
ond  yn  rbywle  ar  y ffordd  rbwng  llytbyrdy  y Garn  a dwylaw  y 
beirniad  yn  Rbostryfan,  aetb  ar  goll,  ac  ni  cblywyd  gair  mwy  o’i 
beiynt.  Yr  oedd  ei  darparu  yn  bleser  nid  ycbydig  iddi  ar  y pryd, 
ac  ysgrifenodd  bi  drosodd  ddwywaitb  neu  dair,  yr  byn  sydd  yn 
cyfrif  am  ei  cbadwraetb.  Gan  y credwn  fod  ynddi  rai  sylwadau 
allant  fod  o les  i’r  cylcb  j bwriadwyd  bwy,  ond  eu  gweitbredu  ; yr 
ydym,  gyda  ei  cbaniatad  bi,  yn  eu  dodi  yn  y gyfrol.] 

ík  \k  PLENTYN  yw  tacl  y dyn,”  a’r  gymdeithas 

deuluaidd  ydyw  inam  lioll  gymdeithasau  y 
byd.  Yn  ei  chryd  hi  y siglir  holl  genedloedd 
y ddaear,  ac  y ceir  defnyddiau  er  ífurfio  pob  cymdeithas 
arall  a enwir  yn  y byd  hwn. 

Gall  “ Athrofa  yr  Aelwyd  ” olrhain  ei  dyddiad  yn 
mhellach  yn  ol  nâ’r  ysgoiion  dyddiol  a Sabbothol,  a phob 
sefydliad  arall  o gyffelyb  natur  a dyben.  Yr  oedd  hon 
mewn  bri  yn  amser  Sarah,  mam  Lemuel,  Hannah, 
Naomi,  Jochebed,  Lois,  Eunice,  &c.  Y mae  hon  o ddwyfol 
ordeiniad. 


306 


ATHEOFA  YR  AELWYD. 


Credwn  mai  y fam  ydyw  peii  athrawes  yr  ‘‘  Athrofa 
hon,  ac  nad  yw  y tad  ond  cynnorthwywr,  a’r  gweision  a’r 
morwynion  ond  is-gynnorthwywyr  ; tra  bydd  y plentyn  yn 
sugno  maeth  ei  gynnaliaeth  o’i  natur  hi,  bydd  hi  yn  alluog 
i roddi  argraff  ar  ei  feddwl  tyner  a dadblygedig,  a chyn  y 
daw  0 fewn  cylch  dysgyblaeth  y tad  ac  ereill,  bydd  ei  dy- 
lanwad  hi  i raddau  mawr  wedi  gwneyd  ei  le  mewn  modd 
arosol  ar  ei  feddwl. 

Mae  Athrofeydd  yr  Aelwyd  yn  lluosocach  yn  ein  byd  nâ’r 
holl  sefydliadau  addysgol  ereill  gyda’u  gilydd,  a thrwy 
hyny  yn  gwneyd  mwy  o’u  hôl  ar  gymdeithas  er  gwell  neu 
er  gwaeth.  Gwahaniaethir  yn  fawr  yn  y dull  o’u  cario  yn 
mlaen  ; tra  y ceir  y nifer  luosocaf  yn  trigo  mewn  bwthynod, 
ceir  ereill  yn  y palasau  gwych  ac  addurnol, — rhai  yn 
Nghymru  fawr  ei  breintiau,  tra  ereill  yn  ngwledydd  pagan- 
aidd  a choel  grefyddol  y ddaear. 

Mae  gan  y naill  rieni  fwy  o fanteision  nâ’r  llall  mewn 
perthynas  i foddion  addysg  ; bydd  un  yn  wybodus  a’r  llall 
yn  anwybodus  ; y naill  yn  gyfoethog  a’r  llall  yn  dlawd,  &c. 
Ond  y cyssur  yw,  na  wneir  cam  â neb  yu  ei  fatei’, — bydd 
pob  un  yn  gyfrifol  i’w  Dduw^  yn  ol  y manteision  a roddwyd 
iddo  gan  ragluniaeth. 

Yn  yr  Athrofa  hon  y derbynia  y plentyn  y wers  gyntaf ; 
ac  0 ! mor  bwysig  ydyw  pa  fathunfydd  hono.  Os  darllen 
y Beibl  a gweddîo  bydd  y fam,  dyna  wersgyntaf  y plentyn. 
Ysgrifenai  Paul  at  ei  fab  ieuanc  yn  y ífydd  gan  ei  gynghori, 
“ Eithr  aros  di  yii  y pethau  a ddysgaist,  ac  a ymddiriedwyd 
i ti  am  danynt,  gan  wybod  gan  bwy  y dysgaist.  Ac  i ti  er 
yn  fachgen  wybod  yr  Ysgrythyr  Lán,”  &c.  Diamheu  fod 


ATHROFA  YR  AELWYD. 


307 


yr  apostol  yn  yr  ennghraifft  ucliod  yn  cyfeirio  at  yr  addysg 
a dderbyniodd  Timothëus  gan  ei  nain  a’i  fam,  yn  gystal  ag 
at  y gwersi  a gyfranodd  ef  ei  hun  iddo.  Os  galw  ar  enw 
Duw  yn  ofer,  dweyd  anwiredd,  a chweryla  â’r  cymmydogion 
y bydd  y fam,  ceir  y rhai  bychain  fydd  dan  ei  gofal  yn 
dysgu  yr  un  arferion,  heb  iddi  hi  golli  mynyd  o'i  liamser  i 
wneyd  hyny,  gan  mor  naturiol  yw  i’r  meddwl  ieuanc  ei 
hefelychu  yn  mhob  peth  a wna,  a hyny  yn  ddiau  oddiar  y 
dybiaeth  ei  bod  hi  yn  gweithredu  yn  iawn. 

Rhoddwn  yma  ychydig  o awgrymau,  y rhai  a ystyriwn 
yn  bwysig  i rieni  er  iawn-fagwraeth  eu  plant. 

(l.j  Er  hod  yn  llwyddianìius,  angenrìieìdiol  ydyw 
dechreu  yn  foreu.  Nid  pan  iyddo  y plant  yn  ddeg,  deuddeg, 
neu  bymtheg  oed  y dylid  dweyd  wrthynt  pa  beth  ydyw  A, 
B,  C,  yn  llwybr  rhinwedd  a moesoldeb.  Mae  lle  i gredu 
fod  llawer  tad  a mam  cyn  yn  awr  wedi  cael  achos  i alaru  o 
herwydd  esgeulusoh  tymhor  priodol  i lywodraethu  eu 
plant.  Mae  y plentyn  wrth  gychwyn  i’w  daith  yn  gyffelyb 
i’r  saeth  ar  y bwa.  “ Canys  fel  y mae  y saethau  yn  llaw  y 
cadarn  ; felly  y mae  plant  ieuenctyd.”  Pa  fodd  y mae  y 
saethau  yn  llaw  y cadarn  ? Gellir  dweyd  eu  bod  o dau  ei 
lywodraeth  ; gall  eu  troi  i’r  cyfeiriad  y myno,  ac  y mae  eu 
cerddediad  trwy  yr  awyr  yn  ymddibynu  ar  y pwynt  a rydd 
iddynt  yn  y cychwyniad.  Bydd  modfedd  o wyrni  yn  y 
cychwyniad  yn  debyg  o effeithio  ugeiniau  o latheni  o 
gamder  cyn  y cyrhaedda  ben  y daith.  Mae  cychwyn 
plant  i’r  byd  yn  gyffelyb.  Oddieithr  i rywbeth  neillduol 
gymmeryd  lle  yn  ei  hanes.  byddant  yn  mhen  ychydig  flyn- 
yddoedd  wedi  gwneyd  cynnydd  amlwg  yn  y cyfeiriad  a 
gawsant  yn  nghychwyniad  eu  gyrfa. 


308 


ATHROFA  YR  AELWYD. 


Trefnwyd  y ^han  foreuol  o oes  dyn  iddo  dderbyn  addysg ; 
nid  y w yn  alluòg  i ddilyn  unrhyw  alwedigaeth  yn  y tymhor 
hwn  o’i  fywyd;  ond  gellir  dysgu  llawer  gwers  iddo  y pryd 
hwn  mewn  amser  byr  ag  y bydd  yn  anhawdd  ei  dysgu  iddo 
byth  ar  ol  hyn.  Ni  raid  i feddwl  plentyn  gael  ei  fwydo 
mewn  drygioni  mewn  trefn  iddo  werthfawrogi  daioni,  mwy 
nag  y rhaid  i ddyn  yfed  dognedd  o wenwyn  mewn  trefn  i 
fwynhau  ymborth  iachus,  neu  gael  ei  drybaeddu  yn  y llaid 
i’r  dyben  i werthfawrogi  glanweithdra.  Tra  mae  y cwyr 
yn  feddal  y mae  gosod  argrafí*  arno  ; tra  y mae  y pren  yn 
ieuanc  y mae  ei  blyga  ; mebyd  ydyw  yr  amser  priodol  i 
ddoíi  a llywodraethu  pob  creadur  ; a thra  y mae  y dyn  yn 
blentyn  y cynghorir  ni  i’w  hyfforddi  yn  mhen  ei  ffordd. 
Dyma  yr  adeg  y gall  yr  hyfforddwr  roddi  y cyfeiriad  a 
ewyllysio  iddo,  gan  hyny,  gofaler  am  ddechreu  yn  brydlon. 

(2.)  Gofaler  am  ddysgu  gwirionedd  iddynt.  Peth 
pwysig  iawn  i rieni  ydyw  peidio  dadwneyd  yn  eu  gweith- 
redoedd  yr  hyn  a gyflawnant  mewn  geiriau.  Nid  ydym 
heb  ofni  fod  llawer  o blant  wedi  cael  cam  mawr  yn  hyn, 
trwy  fod  rhieni  yn  addaw  eu  gwobrwyo  am  ufudd-dod  a 
gweithredoedd  da,  ac  yn  bygwth  eu  ceryddu  am  ymddyg- 
iadau  gwahanol,  a byth  feallai  yn  cario  y naill  na’r  llall  i 
weithrediad.  Dylent  fod  yn  ofalus  i addaw  yn  iawn,  a bod 
yn  sicr  o gyfíawni  yr  un  modd.  Dylai  y naill  rieni  ymgadw 
rhag  bod  yn  rhwystr  i’r  llall  gario  allan  ei  ddysgyblaeth  ar 
y plant.  Nid  anfynych  y gwelwyd  plentyn  yn  ffoi  am 
noddfa  at  y tad  pan  fyddai  y fam  yn  ymgymmeryd  â’r 
gwaith  0 ddysgyblu,  neu  i’ r gwrthwyneb.  Yn  hytrach  nâ 
gwneyd  hyny,  dylent  gydsynio  yn  ngweinyddiad  y cerydd, 
ac  annghymmeradwyo  ymddygiad  y bychan  yn  nghlywed- 


ATHROFA  YR  AELWYD. 


309 


igaetli  eu  gilydd.  Tueddai  liyn  yn  fwy  na  dim  arall  i roddi 
atalfa  ar  ei  Iwybr. 

1^3).  Egwyddor  arall  a gymhellwn  ydvw  gonestrwydd, 
Bydd  dangos  i’r  plant  y pwysigrwydd  o fod  yn  onest  gyda 
phetliau  bychaiii  gartref  yn  gymhorth  iddynt  gadw  eu 
dwylaw  yn  glir  oddiwrth  bethau  mwy  mewn  blynyddoedd 
dyfodol. 

Awgrymwn  y priodoldeb  i rieni  ymatal  rhag  cloi  pethau 
oddiwrth  eu  plant.  Gwell  yn  ol  ein  barn  ni  fyddai  dangos 
y drwg  yn  yr  egwyddor  y hono  nâ  chloi  pobpeth  rhagddynt. 
Gall  pob  lleidr  ymddangos  yn  onest  uyd  nes  y caiíf  gyfleus- 
dra  i ddyfod  o hyd  i’r  hyn  fyddo  dan  gudd. 

Mae  y blwch  bychan  hwnw  a elwir  “ Caclw  mi  gei,” 
(inoney  box,)  yn  ddodrefnyn  buddiol  iawn  er  dysgu  cynnil- 
deb  a darbodaeth  i’r  plant  ; ond  yn  hytrach  nâ’i  gloi  rhag- 
ddynt,  gadawer  ef  yn  y golwg,  a dysger  iddynt  y pwysig- 
rwydd  o beidio  cymmeryd  ceiniog  o hono  heb  eu  caniatad 
hwy.  Mae  yr  arferiad  «)  guddio  a chloi  pethau  rhag  y plant 
wedi  bod  yn  achlysur  droioii  cyn  hyn  i ddeífro  math  o gyw- 
reinrwydd  anonest  yiiddynt,  a chynnyrchu  ynddynt  öalsder 
a chyfrwysdra  i geisio  dyfod  o hyd  i’r  peth  a waherddid,  a’r 
tueddiadau  hyn  wrth  gael  eu  meithrin,  yn  cynnyddu  i’r  fath 
raddau  nes  dwyn  eu  perchenog  i oíìd  a gwarth.  Ehodder 
hwy  ar  eu  gocheliad  rhag  arferyd  uiirhy w fath  o dwyll  tuag  at 
eu  cyfoedion.  Bachgen  bychan  y dydd  o’r  blaen,  wedi  cyr- 
haedd  gartref  o’rysgol,  a ddywedai  wrth  ei  fam,  “Edrychwch 
mam,  y fath  fargen  ragorol  wnaethum  i heddyw  ; cefais 
y gyllell  hon  gan  W.  B.  am  dair  marblen.”  A’r  fam  yn 
tueddu  i ymfìrostio  yn  ei  Iwyddiant,  a ddywedodd  yn  ei 


310 


ATHROFA  YR  AELWYD. 


glyw  wrtli  gyfeilles  oedd  yn  yinyl,  ‘ • Nid  oes  ofal  genyf  nad 
aiÊf  Jolin  trwy  y byd  yn  iawn  ; un  rliagorol  ydyw  am  fargen 
gyda’i  gyfoedion.”  Erbyn  deall  pethau,  yr  oedd  Jolm  yu 
liynach  o üwyddi  na  W.  B.,  ac  wedi  dwyn  y gyllell  oddi- 
arno  trwy  drais.  Yn  lle  ei  ganmol  yn  ei  wyneb,  ei  dyled- 
swydd  hi  oedd  gwneyd  ymholiad  i’r  mater,  ac  wedi 
darganfod  y twdl,  ei  orfodii  ddychwelyd  yr  eiddo,  adangos 
iddo  fod  eisiau  gonestrwydd  i fyned  trwy  y byd  yn  iawn  ; 
ac  mai  hyny  ydyw  gorchymmyn  Duw. 

(4).  Ymdreched  rhíeni  roddi  addysg  Vw  plant,  Nid  oes 
prinder  ar  fanteision  addysg  o bob  math  y dyddiau  hyn. 
Mae  ysgolion  addysg  elfenol  yn  mhob  plwyf,  a’r  Ysgol 
Sabbothol  yn  mhob  pentref,  a chan  fod  hon  yn  ysgol  râd, 
yn  ysgol  i bawb,  ac  yn  ysgol  i enaid,  nid  oes  esgusawd  gan 
neb  dros  beidio  anfon  eu  plant  iddi.  Mae  rhieni  i’w  can- 
mol  arn  wneyd  eu  goreu  yn  ol  eu  hamgylchiadau  i roddi 
galwedigaethau  gonest  yn  nwylaw  eu  plant  er  eu  cychwyn 
yn  briodol  yn  ngyrfa  bywyd,  a r addysg  elfenol  oreu  er  eu 
moesoldeb.  Ond  credwn  mai  addysg  grefyddol  ddylai  gatd 
y lle  blaenaf  yn  “Athrofa^’  yr  aelwyd.  “ Eithr  y ddoeth- 
ineb  sydd  oddiuchod,  yn  gyntaf  pur  ydyw,  wedi  hyny  hedd- 
ychlawn,  boneddigaidd,  hawdd  ei  thrin,  llawn  trugaredd  a 
ffrwythau  da,  diduedd  a dii  agrith.”  Fel  y mae  yr  enaid  yn 
rhagori  ar  y corff’,  a thragywyddoldeb  yn  bwysicach  nag 
amser,  felly  y mae  gwybodaeth  Ysgrythyrol  yn  rhagorach 
a phwysicach  na’r  un  wybodaeth  arall  ; ac  y mae  hon  mor 
gyrhaeddadwy  i’r  tlawd  ag  ydyw  i’r  cyfoethog.  Dysga’r 
wybodaeth  hon  iddynt  arfer  y byd  heb  ei  gamarfer,  a 
defnyddio  ei  roddion  yn  is-wasanaethgar  i cldybenion  uwch 
gan  eu  dwyn  i ystyried  mai  amser  yu  unig  ydy w tymhor 


ATHROFÁ  YR  AELWYD. 


311 


eu  parliad.  Fel  y dywedodd  Syr  Henry  Wotton  : — 

“ Fame,  honour,  beauty,  state,  train,  blood  and  birth, 

Are  but  the  fading  blossoms  of  the  earth ; 

Welcome  pure  thoughts,  welcome  ye  silent  groves, 

These  guests,  these  courts  my  soul  most  dearly  loves.” 

Mae  gaii  y fam  fwy  o fantais  i gyfranu  addysg  grefyddol 
i’w  phlant  nâ  neb  arall,  ac  ni  ddylai  ar  un  cyfrif  eu  gadael 
heb  yr  addysg  hon  nes  y byddont  yn  alluog  i fyned  i’r 
ysgolion  dyddiol  a Sabbothol,  oblegyd  y mae  yn  ei  gallu  hi 
i ddysgu  llawer  iddynt  yn  ílaenorol  i hyny.  Ychydigmewn 
<îydmariaeth  fedr  yr  athrawon  a’r  athrawesau  ddysgu  iddynt 
ynyr  ysgolion  oni  chynnorthwyir  hwynt  gan  y rhieni  gartref. 
Fel  y canlyn  y dywedodd  George  Herbert : — “ One  good 
mother  is  worth  a hundred  schoolmasters  ac  wrth  ddar- 
llen  hanesion  a chofiantau,  ategir  y frawddeg  uchod  gan 
luaws  o ennghreifftiau.  Ceir  y mwyafrif  o enwogion  pob 
oes  yn  priodoli  eu  llwyddiant  i addysgiaeth  a dylanwad  eu 
mamau.  “ Wele  pob  diarhebydd  a ddiarheba  am  daoat, 
gan  ddywedyd,  fel  y fam  y mae  y ferch.” 

Dysger  hwynt  fod  Duw  yn  bod,  a bod  rhwymau  ar  bawb 
i’w  ofni  a’i  wasanaethu — fod  yn  rhaid  i bawb  feirw,  a 
sefyll  ger  bron  gorseddfainc  barn  i dderbyn  yn  ol  eu  gweith- 
redoedd  yn  y byd  hwn.  “ A hysbysa  hwynt  i’th  blant  ; a 
ehrybwyll  am  danynt  pan  eisteddych  yn  dy,dỳ,  aphan 
gerddych  ar  y ffbrdd,  a phan  orweddych  i lawr,  a phan 
gyfodych  i fyny.’’ 

(5).  Dysger  iddyiit  y pîuysigrwydd  o lywodraethii  eu 
tyniherau.  Nid  anfynych  y gwelwyd  rhieni  yn  ceryddu  eu 
plant  am  fod  mewn  tymher  ddrwg  tra  y byddent  hwy  eu 
hunain  o dan  lywodraeth  yr  un  nwyd  pan  yn  gweinyddu  y 


312 


ATHEOFA  YR  AELWYD. 


ddysgyblaeth.  Gweinidog  unwaitli  a gery^ldai  ei  blentyn 
mewn  tymher  wyllt  a chreulawn.  Pan  ofynwyd  iddo,  gan 
na  ddaethai  i’r  ty  ar  y pryd,  beth  oedd  yn  bo  l,  atebai  mai 
curo  y drwg  allan  o’r  plentyn  yr  oedd,  a bod  y drwg  hwnw 
wedi  myned  i’w  ysbryd  ef  ei  hun.  Os  am  i’r  pleiityn  fod 
yn  dirion  a hynaws,  dylid  bod  yn  ofalus  i arfer  tiriondeb  a 
hynawsedd  tuag  ato.  Clywsoin  rai  mamau  yn  dyweyd  pan 
fyddai  rhywun  wedi  troseddu  yn  erbyn  yr  un  bychan,  “Mi 
v/na  i dalu’r  pwyth  iddo  pan  gaf  gyíie.”  Pwy  all  ddweyd 
faint  0 ysbryd  dial  y mae  hi  yn  gynnyrchu  yn  mynwes  ei 
phlentyn,  a pha  faint  o les  allai  wneyd  trwy  ddangos  yr 
angenrheidrwydd  iddo  faddeu  ? Nid  oes  amheuaeth  fod 
gan  rieni  lawer  i wneyd  tuag  at  ddoíi  nwydau  eu  rhai 
bychain.  Mae  plant  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  yn  eu 
tueddiadau  a'u  tymherau — rhai  yn  nwydwyllt,  ac  ereill  yn 
arafaidd — y naill  yn  gynnil  a’r  llall  yn  wastraffus,  &c.  Mae 
y fam  yn  meddu  mantais  i’w  liadnabod  yn  eu  dadblygiadau 
cyntaf,  ac  yn  meddu  dylanwad  i’w  gogwyddo  i’r  cyfeiriad  y 
barno  hi  yn  oreu  er  eu  lles. 

(6.)  Y)ysger  diwydrwvdd  iddynt.  “ Llaw  y diwyd  a 
gyfoethoga.”  Y mae  diwydrwydd  yn  feddyginiaeth  i’r 
corff,  yn  fwyd  a diod  i’r  meddwl,  yn  wenwyn  i ladrad,  yn 
gyfaill  i onestrwydd,  ac  yn  íîordd  Iwyddiannus  i gyrhaedd 
«yfoeth  anrhydedd  a dedwyddwch.  Ni  charem  awgrymu 
dim  yn  erbyn  rhoddi  teganau  i blant ; dichon  eu  bod  mor 
angenrheidiol  yn  eu  hamser,  er  difyru’r  meddwl  ieuanc  a 
dadblygu  ei  alluoedd,  â dim  ellir  roddi  iddynt.  Ond  gofaler 
pa  fatli  rai  fydd  y teganau. 

Dywedir  mai  magnel  bychan  oedd  y tegan  cyntaf  a rodd- 
wyd  yn  11  aw  Napoleon  Bonaparte  ; a phwy  a wyr  nad  hwnw 


ATHKOFA  YK  AELWYD. 


313 


a droes  ei  feddwl  tyner  at  holl  greulonderau  rhyfeloedd  ei 
oes,  trwy  ha  rai  yr  hynododd  ei  hun  ! Gall  y bachgen 
gael  tegan  diniwed,  yr  hwn  a rydd  ogwydd  i’w  feddwl  at 
yr  angenrheidiol  a r sylweddol,  a gall  yr  eneth  ddysgu  def- 
nyddio  ei  nodwydd  yn  ei  hawydd  i addurno  ei  doll  bren 
geiniog.  Nid  oes  neb  yn  rhŷ  uchel  eu  sefyllfa  i arfer  eu 
plant  i ryw  prchwylion  defnyddioL  Trwy  oddef  eu  plant 
i fod  yn  segur  a gwastraíîus  y daeth  ugeiniau  o honynt  i 
dlodi  a gwarth,  a rhai  i ddiweddu  eu  hoes  mewn  tlotdai  a 
charchardai. 

(7.)  Dylai  rhieni  fod  yn  ofalus  i attegu  eu  cynghorion 
à'u  haddysgiadau  ag  esiamplau  teilwng,  Sicr  ydyw  fod 
ymddygiadau  penau  teulaoedd  yn  gadael  dyfnach  argraíf 
ar  feddyliau  aelodau  yr  aelwyd  nâ’r  cynghorion  mwya 
effeithiol  a allant  roddi.  Mae  esiampl  ddrwg  yn  rhwym  o 
nychu,  os  nad  lladd  dylanwad  pob  addysg  dda.  Bydd 
dweyd  yr  hyn  sydd  dda  wrth  y plant,  a gweithredu  pethau 
hollol  wahanol  o flaen  eu  llygaid,  yn  gyfystyr  â thynu  i 
lawr  ag  un  llaw  yr  hyn  a adeiledir  â’r  llaw  arall. 

Gan  fod  plant  yn  gweithredu  mwy  wrth  olwg  eu  llygaid 
nag  ydynt  wrth  ddysgeidiaeth  eu  rheswm,  y maent  yn 
debycach  o efelychu  eu  rhieni  yn  yr  hyn  a wnant  nag  yn 
yr  hyn  a ddywedant.  Os  yn  awyddus  i’r  plant  barchu 
dydd  yr  Arglwydd,  gofaled  rhieni  am  wneyd  hyny  eu 
hunain  ; os  am  iddynt  fynychu  moddion  gras,  yr  Ysgol 
Sabbothol,  ac  ymddwyn  yn  weddus  yn  yr  addoliad,  gochel- 
wch  fod  yn  esgeulus  o’r  dyledswyddau  hyn  eich  hunain. 
Ehoddwch  eich  cynghorion  mewn  gweithrediad  trwy  fyned 
gyda  hwynt  i dỳ  yr  Arglwydd,  ac  ond  odid  na  chariant 
hwythau  yr  un  arferion  teilwng  i lawr  i’r  genedlaeth  nesaf. 


u 


314 


ATHROFA  YR  AELWYD. 


(8).  Ni  ddylai  rhieni  foddloni  ar  gynghorion  ac  esiampU 
au  da  heh  weddio  am  fendith  Duw  ar  eu  hymdrechion^ 
Nis  gallant  weddîo  gydag  unrliyw  gyssondeb,  heb  iddynt 
hyfforddi  eu  plailt  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd^ 
ac  ni  bydd  eu  hymdrechion  o fawr  werth  sylweddol  heb  i’r 
Arglwydd  eu  bendithio.  Dysgai  Moses  a Joshua  y genedl 
ieuanc  yn  ngeiriau  Duw,  a gweddîent  hefÿd  am  ei  fendith 
ar  eu  hymdrechion.  “ Gwneler  dy  waith  tuag  at  dy  weis- 
ion,  a’th  ogoniant  tuag  at  eu  plant  hwy.  A bydded 
prydferthwch  yr  Arglwydd  ein  Duw  arnom  ni ; a threfna 
waith  ein  dwylaw  ynom  ni ; ie,  trefna  waith  ein  dwylaw.” 
Y rhieni  sydd  i blanu  a dyfrhau  yn  y winllan  deuluaidd,  a 
Duw  sydd  i roddi  y cynnydd.  Wedi  iddynt  arfer  pob  modd- 
ion  cyrhaeddadwy  i hyíforddi  eu  plant  yn  mhen  eu  ffordd, 
galluogir  hwynt  gyda  gwyneb  agored  a chydwybod  ddirwystr 
i weddîo  a dysgwyl  wrth  yr  Arglwydd  am  fendith  ar  eu 
llafur.  Bydd  ystyriaeth  fod  gan  Dduw  hawl  i’w  galw  i 
gyfrif,  yn  gymhorth  i benau  teuluoedd  i wneyd  iawn- 
hyfforddiant  eu  plant  yn  fater  cydwybod.  Diamheu  mai 
un  0 orchwyhon  y dydd  mawr  diweddaf  fydd  arolygu 
gweithrediadau  y sefydliadau  hyn  ; gelwir  yr  athrawon,  yr 
athrawesau,  yr  holl  gynnorthwywyr  a’r  plant  wyneb  yn 
wyneb  y dydd  hwnw  i gael  eu  cymmeradwyo  neu  eu  con- 
demnio  am  eu  hymddygiadau. 

Gwyn  fyd  y rhieni  hyny  all  fenthyca  geiriau  yr  Arglwydd 
lesu  am  dano  ei  hun  a’i  eglwys,  a dywedyd,  Wele  ni  a’r 
plant  a roddaist  i ni.”  Bydd  cymmeradwyaeth  Duw  y dydd 
hwnw  yn  gyflawn  daledigaeth  am  bob  ymdrech  a wneir  er  ei 
sicrhau.  ‘‘Eithr  yn  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn  ; canys 
yn  ei  iawn  brydy  medwn,  oni  ddiífygiwn.”  (Gal.  vi.  9.) 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


MINISTERS. 

Allen,  Eev.  E,  Bryntroedgam 

Aubrey,  Eev.  E,  Tynewydd,  Ogmore  Valley 

Benjamin,  Eev.  T.  W.  Tyndonen,  Pwllheli 

Cule,  Eev.  G.  G.  Ferndale,  Glam 

Davies,  Rev.  D,  Bangor 

Davies.  Eev.  D,  Llysfaen,  Glam 

Davies,  Eev.  D.  Dyfan,  Taibach,  Glam 

Davies,  Eev.  B,  (I.M.),  Treorhy,  Glam 

Davies,  Eev.  E.  W,  LÍangyfelach,  Glam.  (3  copies) 

Davies,  Eev.  T,  (C.M.),  Treorky 
Davies,  Eev.  T,  Aberaman 
Davies,  Eev.  0,  Caernarvon 
Davies,  Eev.  S,  Twyngwyn  (2  copies) 

Davies,  Eev.  W.  E,  Clydach  Vale,  GÍam 
Davies,  Eev.  T.  P,  Bethesda,  Caernarvon 

Edwards,  Eev.  I,  Llanidloes 

Edwards,  Eev.  J,  Llanfachraeth,  Auglesea 

Edwaids,  Eev.  S.  P,  Talywern 

Edwards,  Eev.  W,  Cefn  Mawr,  Denbighshire 

Ellis,  Eev.  D.  F,  Aberystwith 

Evans.  Eev.  B,  D.D.,  Neath,  Glam 

Evans,  Eev.  B,  Gadlys,  Aberdare 

Evans,  Eev.  G,  Ton-Ystrad  (6  copies) 

Evans,  Eev.  G,  Penydarren 

Evans,  Eev.  F.,  D.D.,  (Ednyfed),  Frauhlin,  U.  S.  Amerioa  (3  copies) 

Evans,  Eev.  J.  D,  Caio,  Carmarthen 

Evans,  Eev.  J.  E.,  Ehymney 

Evans,  Eev.  T.  J,  (T.M.),  Ystrad-Ehondda 

Evans,  Eev.  E,  Gower  Eoad,  Swansea 

Evans,  Etìv.  T.  J,  Treharris 


316 


LIST  OF  SUBSCBIBERS. 


Frimstone,  Eev.  T,  Brynhyfryd,  Swansea 

George,  Kev.  Enos,  Llanelly,  Carm 

Griffiths,  Eev.  D,  (I.M.j,  Dolgelly 

Griffiths,  Eev.  D,  Dowlais 

Griffiths,  Eev.  J,  Llanelly,  Carm 

Griffiths,  Eev.  J.  E,  Skiwen 

Griffiths,  Eev.  W.  B,  New  Tredegar  (2  copies) 

Griffiths,  Eev.  J.  T,  Scotdale,  U.S.  America  (2  copies) 

Howells,  Eev.  J,  Mountain  Ash 
Haddoci,  Eev.  W,  Pyle,  Glam 
Harris,  Eev.  W,  Mill-street,  Aberdare 
Harris,  Eev.  H,  Saint  David’s,  Pem 
Howells,  Eev.  T,  (C.M.),  Longland,  Pyle,  Glam 
Humphreys,  Eev.  B,  Manchester 
Humphreys,  Eev.  E.  M,  Cardiff 
Hughes,  Eev.  H,  Briton  Ferry  (5  copies) 

Hughes,  Eev.  H.  W,  (Arwystl),  Penygraig,  Ehondda 

Hughes,  Eev.  J,  D,  Talysarn,  Caernarvon 

Hughes,  Eev.  E,  Maesteg 

Humphreys,  Eev.  T,  Croesypark 

Hughes,  Eev.  J,  Nantymoel,  Ogmore  Yalley 

Humphieys,  Eev.  T,  Cwmaman,  Aberdare 

Hughes,  Eev.  W,  Llanelly,  Carm 

Johns,  Eev.  B.  D,  Pontypridd 

Johns,  Eev.  E,  Tondu,  Glam 

James,  Eev.  D,  Llandilo,  Carm 

James,  Kev.  G,  Bridgend,  Glam 

James,  Eev.  J.  S,  M.A.,  Llandudno 

James,  Eev.  O.  Waldo,  Aberavon  (12  copies) 

Jones,  Eev.  D,  Bridgend  (12  copies) 

Jones,  Eev.  D,  Llwydcoed,  Aberdare 
Jones,  Eev.  B.  H,  Tafarnau  Bach 
Jones,  Eev.  E,  (lorweith  Ddu),  Berthlwyd 
Jones,  Eev.  H,  Penygraig 
Jones,  Eev.  M.  H,  Y&trad,  Ehondda 
Jones,  Eev.  0,  Llancarvan 
Jones,  Eev.  J,  Tynewydd,  Ogmore  Yalley 
Jones,  Eev.  J.  M,  Tonypandy,  Glam 
Jones,  Eev.  J.  E,  Llwynypia,  Glam 
Jones,  Eev.  J,  Blaenllechau  (2  copies) 

Jones,  Eev.  J,  Felinfoel 

Jones,  Eev.  J,  Portdinorwic  (12  copies) 

Jones,  Eev.  J.  E,  Houtsdale,  U.S.  America 
Jones,  Eev.  E,  Llanllyfni,  Caernarvonshire 
Jones,  Eev.  W.  T,  (C.M.),  Bardsey  Islgind 
Jones,  Kev.  W,  (C.M.),  Ton-Ystrad 
Jones,  Eev.  Seth,  Treharris 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


317 


Lewis,  Bev.  J,  Swansea 

Lewis,  Bev.  J.  W,  Trealaw  (4  copies) 

Meredith,  Bev.  loan,  Blaenavon 
Morgan,  Bev.  J.  B.,  D.D  , Llanelly,  Carm 
Morgans,  Bev.  W,  Cardiff 
Morris,  Bev.  J.  A,  Aberystwith 
Morris,  Bev.  M.  C.,  (I.M.),  Ton-Ystrad 
Morris,  Bev.  W,  (Bhosynog),  Treorhy 
Morgan,  Bev.  T,  Dowlais 
Morris,  Bev.  H.  B,  Ton-Ystrad 

Owens,  Bev.  0,  Porth,  Glam 

Parry,  Bev.  A.  J,  Swansea 

Parrish,  Bev.  J,  Bargoed,  Mon 

Phillips,  Bev.  H,  Bhymney 

Phillips,  Bev.  P,  Maescanner,  Carm 

Powell,  Bev.  W.  0,  (C.M.),  LÍantwit,  Pontypridd 

Price.  Bev.  T.,  M.A.,  Ph.D.,  Aberdare 

Price,  Bev.  W,  Pensarn,  Anglesea 

Boberts,  Bev.  A,  (C.M.),  Ystrad-Bhondda 
Boberts,  Bev.  D.  E,  Giifach  Goch  (6  copies) 
Boberts,  Bev.  E.  D.D.,  Pontypridd 
Boberts,  Bev.  J,  Glynneath 
Boberts,  Bev.  J,  Bhydfelen 
Boberts,  Bev.  B,  Morriston  (2  copies) 

Boberts,  Bev  B,  Pentre  (3  copies) 

Boberts,  Bev.  J.  D,  Tylorstown  (2  copies) 
Boberts,  Bev.  B.  D,  Llwynhendy 
Boderick,  Bev.  W,  Tongwynlas 
Bobinson,  Bev.  H,  Swyddffynon 
Bobinson,  Rev.  J,  Llansilin 
Rowlands,  Rev.  J,  D.D.,  Llanelly,  Carm 
Rowlands,  Rev.  J,  H.  PoäÜIìw 

-Salathiel,  Rev.  T ,Cefncoedycymmer 

Thomas,  Rev.  W,  Abercwmboye  (3  copies) 
Thomas,  Rev.  B,  Ystrad-Rhondda 
Thomas,  Rev.  D,  Trimsaran 
Thomas,  Rev.  G,  Portb,  Glam 
Thomas,  Rev.  J,  Pwllheli,  Caernarvon 
Thomas,  Rev.  J,  Tongwynlas 
Thomas,  Rev.  Isaac,  Caersalem  Newydd 
Thomas,  Rev.  N,  Cardiff 
Thomas,  Rev.  R.  Holyhead 
Thomas,  Bev.  A,  Abercanaid 
'Thomas,  Bev.  T,  Denbigh 
Thomas,  Rev.  W.  G,  Pentre-Ystrad 


318 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


Thomas,  Kev.  W.  M,  Padiham,  Lancashire 

Walters,  Rev.  W,  Sirhowy 
Williams,  Kev.  D,  Llangollen 
Williams,  Kev.  H,  Cernyw,  Corwen 
Williams,  Kev.  H,  Nantyglo 
Williams,  Kev.  G.  J,  Dowlais  (2  copies) 
Williams,  Kev.  J,  Trefforest 
Williams,  Kev.  J,  Cardigan 
Williams,  Kev.  J.  J,  Khyl 
Williams,  Kev.  G.  Ll,  Khondda  (3  copies) 
Williams,  Kev.  K.  E,  Goginan 
Williams,  Kev.  S.  E,  Brynmawr  (3  copies) 
Williams,  Kev.  T.  E,  Aberystwith 
Williams,  Rev.  W,  Mountain  Ash 
Williams,  Rev.  W.  P,  Landure,  Swansea 
Williams,  Eev.  W.  T,  Aberdare 
Williams,  Kev.  T.  F,  Llandybie,  Carm 
Williams,  Rev.  T,  (I.M.),  CÌydach  Vale 

PONTYPOOL  COLLEGE. 
Edwards,  Kev.  W,  B.A.,  Principal 
Thomas,  Rev.  D,  B.A.,  Classical  Tutor 
Davies,  Mr.  Owen,  student 
Morris,  Mr.  Silas  do 

Hughes,  Mr.  J.  0.  do 

Edwards,  Mr.  Yirgil  do 

Thomas,  Mr.  John  do 

Bassett,  Mr.  W.  C.  do 

Jones,  Mr.  W.  K.  do 

Richards,  Mr.  T.  do 

LLANGOLLEN  COLLEGE. 
Jones,  Kev.  H,  M.A.,  D.D.  (deceased)  (2  copies) 
Davies,  Rev.  Prof.  G,  (2  copips) 

Kees,  Mr.  Charles,  student 
Kees,  Mr.  M.  T.  do 
Edwards,  Mr.  D.  do 
Williams,  Mr.  W.  do 
Griíîiths,  Mr.  G.  do 
Hughes,  Mr.  J.  H.  do 
Davies,  Mr.  W.  do 

Jones,  Mr.  Thos.  do 

James,  Mr.  Thos.  do 

James,  Mr.  Isaac  do 

Phillips,  Mr.  D.  do 
Hopkins,  Mr.  D.  W.  do 
Bowen,  M.  S.  G.  do 
Williams,  J.  D.  do 
Richards,  Mr.  Thos.  do 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


319 


HAYERFORDWEST  COLLEGE. 

James,  Mr.  B.  student 

Owen,  Mr.  E.  do 

Evans,  Mr.  L.  do  (2  copies) 

Jones,  Mr.  D.  do 
Hopkins,  Mr  J.  J,  do 
Williams,  Mr.  J.  do 
Young,  Mr.  W.  do 

John,  Mr.  W.  J,  Hulme,  Cliff.  College,  Derbyshire 
LAYMEN. 

Alexander,  Mr.  W,  Ehymney 
Austin,  Mr.  W,  Ystrad-Ehondda 

Benjamin.  Mr.  E,  Mardy,  Glam 
Bevan,  Mr.  H,  Glynneafch,  Glam 
Bevan,  Mr.  W,  Blachwood,  Mon  (2  copies) 

Beynon,  Mr.  A,  Grocer,  Pentre  (2  copies) 

Bowen,  Mr.  A,  Llantrisant 
Brimble,  Mr.  D,  Grocer,  Ystrad 
Brown,  Mr.  J,  Copper  Works  Eoad,  Llanelly 
Butler,  Mr.  John,  Mardy,  Glam 

Coleman,  Mr.  D,  Ystrad-Ehondda 

Cule,  Mr.  A,  Draper,  &c.,  Pentre 

Cule,  Mr.  E,  Draper,  &c.,  Treherbert  (2  copies) 

Davies,  Mr.  L,  Napier  Street,  Mountain  Ash 
Davies,  Mr.  David,  High  Street,  Mountain  Ash 
Davies,  Mr.  W.  J,  London  Street,  Mountain  Ash 
Daniel,  Mr.  D,  (Alaw  Myrddin,)  Gilfach  Goch  (2  copies) 

Daniel,  Mr.  Thos,  Mardy,  Glam 

Daniel,  Mr.  T.  D,  J.P,  Mayor  of  Aberavün  (6  copies) 

Davies,  Mr.  A,  Mardy,  Glam 

Davies,  Mr.  A,  Ehymney 

Davies,  Mr.  D,  Printer,  Treorky  (25  copies) 

Davies,  Mr.  Edwin,  86,  Cranworth  Street,  C.  on  M,  Manchester 
Davies,  Mr.  D,  Glebeland,  Merthyr  (2  copies) 

Davies,  Mr.  D,  Cashier,  Ton-Ystrad  (2  copies) 

Davies,  Mr.  D,  Cwmavon 
Davies,  Mr.  D,  13,  Miskin  Street,  Treherbert 
Davies,  Mr.  D,  (Serenog,)  Blaenycwm 
Davies,  Mr.  E,  Primrose  Hill,  Ystrad  (2  copies) 

Davies,  Mr.  E.  H,  Baglan  Chambers,  Pentre  (4  copies) 

Davies,  Mr.  Isaac,  Mardy,  Glam 

Davies,  Mr.  H,  Yictoria  Eoad,  Ebbw  Vale 

Davies,  Mr.  James,  Llwynypia 

Davies,  Mr.  John,  Bodlondeb  House,  Bangor 

Davies,  Dr.  Idris,  Ystrad,  Ehondda  (6  copies) 


B20 


LIST  OF  SUBSCEIBERS. 


Davies,  Mr.  John,  Butcher,  Treforest 
Davies,  Mr.  Jenkin,  Draper,  Ton-Ystrad 
Davies,  Mr.  Thos,  Mardy 
Davies,  Mr.  Thos,  Cwmavon 
Davies,  Mr.  Thos,  Windsor,  Ton-Ystrad 
Davìes,  Mr.  Thos,  Cwm  Clydach 
Davies,  Mr.  W,  Pont-Khondda  Terrace 
Davies,  Mr.  W,  Bettws  Bach,  Criccieth 
Davies,  Mr.  T,  Sandy  Bank,  Ystrad-Ehondda 
David,  Mr.  C,  Llantwit,  Near  Pontypridd 
Davies,  Mr.  Eees,  Clydach  Vale 
Daily,  Mr.  Thomas,  Ystrad-Rhondda 

Edwards,  Mr.  T,  Mountain  Ash 
Edwards,  Mr.  J,  Glanymor  Eoad,  Llanelly 
Edwards,  Mr.  J.  P,  Chemist,  Eenffig  Hill 
Edwards,  Mr.  W,  Óakfìeld  Street,  Cardiff 
Edwards,  Mr.  S,  Ehymni 

Edmunds,  Mr.  D,  Brooldand  House,  Dinas  Powis  (2  copies) 

Ellis,  Mr.  D,  Treherbert 

Ellis,  Mr.  S,  Llanfaircaereinion  (2  copies) 

Evans,  Mr.  T,  Llethrddu,  Porth 
Evans,  Mr.  Thos,  Stag  Hotel,  Treorky 
Evans,  Mr.  D,  Bodringallt  House,  Ystrad 
Evaus,  Mr.  E,  Pont-Henry 
Evans,  Mr.  B.  A,  Draper,  Ystrad 
Evans,  Mr.  T.  N,  Grocer,  Ehymney 
Evans,  Mr.  D,  Ehymney 
Evans,  Mr.  E.  E,  Emma  Street,  Llanelly 
Evans,  Dr.  R.  D,  Ffestiniog  (2  copies) 

Evans,  Capt.  Thos,  Cwmavon 

Evans,  Mr.  D,  Bee  Hive,  Nantymoel,  Ogmore  Yalley 

Evans,  Mr.  R,  Penrhiwfer 

Evans,  Mr.  E,  Pont-Rhondda,  Ystrad 

Evans,  Mr.  E,  Glansoch,  Llangian,  Pwllheli 

Evans,  Mr.  W,  Torcoed,  Llantrisant 

Evans.  Mr.  W,  Renffig  Hill,  Glam 

Esaias,  Mr.  E,  do 

Evans,  Mr.  J,  Mardy 

Evans,  Mr.  W,  do 

Edmunds,  Mr.  Caswallon,  Ystrad-Ehondda 
Evans,  Mr.  David,  Clydach  Vale 
Evans,  Mr.  John,  do 

Francis,  Mr.  B,  Llwynypia 

George,  Mr.  G,  Draper,  Mill  Street,  Aberdare 
George,  Mr.  T.  J,  Newcastle  Street,  Merthyr 
Gibbon,  Mr.  D,  Treherbert 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


821 


Gibbon,  Mr.  J.  P,  Ton-Ystrad 
Grove,  Mr.  Thos,  Draper,  Mardy 
Goodwin,  Mr.  Benjamin,  Clydach  Vale 
Goodwin,  Mr.  Uriah,  Clydach  Vale 
Grove,  Mr.  W.,  Grocer,  Maesteg 
Grey,  Mr.  J.  J.  Bulkely,  Square,  Llangefni 
Griffiths,  Mr.  W,  Farm,  Ystrad  (2  copies) 

Griffiths,  Mr.  G,  Ystrad 
Griffiths,  Mr.  D,  Kenfig  Hill 
Griffiths,  Mr.  Ll,  Printer,  Cwmavon 
Griffiths,  Mr,  W,  Ehymney 
Griffiths,  Mr.  W,  Llangoed  (2  copies) 

Griffiths,  Mr.  G,  Park  Hduse,  Cardiff  (2  copies) 

Griffiths,  Mr.  B.  A,  Cwmavon 

Griffiths,  Mr.  James,  Mardy 

Griffiths,  Mr.  Thomas,  Pembroke  House,  Treorky 

Gwilym,  Mr.  E,  Cwmbwrla 

Griffiths,  Mr.  E,  Llantwit,  Nr.  Pontypridd 

Harris,  Mr.  Owen,  Grocer,  Mill  Street,  Aberdare 

Harris,  Mr.  W,  Cwmclydach 

Henry,  Mr.  H,  Mardy 

Hopkins,  Mr.  James,  Llwynypia 

Howell,  Mr.  W.  G,  Ystrad-Ehondda  (6  copies) 

Howell,  Mr.  Jenkin,  Printer,  Aberdare 
Hughes,  Mr.  J,  Overseer,  Aberdare  (4  copios) 

Hughes,  Mr.  John,  High  Street,  Mountain  Ash 

Isaac,  Mr.  Daniel,  Aberavon 
Isaac,  Mr.  W,  Pentre-Ystrad 
Israel,  Mr.  H,  Llantwit,  Nr.  Pontypridd 

James,  Mr.  Jacob,  Mardy,  Glam 

James,  Mr.  W,  do 

Jenkins,  Mr.  E,  Ehymney 

Jenkins,  Mr.  D,  Mardy,  Glam 

Jenfcins,  Mr.  T,  (Cilynys),  Ystrad 

Jenkins,  Mr.  J.  D,  Pentre,  Ystrad 

Job,  Mr.  H,  Station  Inspector,  Tynewydd,  Ogmore  Yalley 

Job,  Mr.  Thomas,  Downing  Street,  Llanelly 

John,  Mr.  E,  Blaenllechau 

John,  Mr.  J.  W,  Board  School,  Ynyshir 

John,  Mr.  T.  Llwynypia 

John,  Mr.  T,  Sandy  Bank,  Ystrad 

Jones,  Mr.  E.  T,  Board  School,  Ton-Ystrad  (2  copies 

Jones,  Mr.  Ed,  Ton-Ystrad 

Jones,  Mr.  G,  Ystrad 

Jones,  Mr.  E,  do 

Jones,  Mr.  D,  Kenfig  Hill 


V 


322 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


Jones,  Mr.  T,  Pontmorlais,  Merthyr 
Jones,  Mr.  H,  Merthyr 
Jones,  Mr.  E,  do 

Jones,  Mr.  T.  B,  Market  Square,  Merthyr 
Jones,  Mr.  W,  Thomas  Street,  do 
Jones,  Mr.  D,  Ystrad 

Jones,  Mr.  G.  E,  Faerdref,  Bottwnog,  Pwllheli 
Jones,  Mr.  J,  Seler,  Bottwnog,  do 
Jones,  Mr.  G.  Seler,  Bottwnog,  do 
Jones,  Mr.  J,  Chemist,  Castle  Square,  Caernarvon 
Jones,  Mr.  G.  307,  High  Street,  Bangor 
Jones,  Mr.  I),  Mill  Street,  Aberdare 
• Jones,  Mr.  J,  Smith,  Ton-Ystrad 
Jones,  Mr.  T,  Trealaw 
Jones,  Mr.  T,  Pandy 
Jones,  Mr.  E.  Daniel,  Ehymney 
Jones,  Mr.  Albert,  Llantrisant 
Jones,  Mr.  T,  Mwyndy  Terrace,  Llantrisant 
Jones,  Mr.  E.  Ll,  Park  Terrace,  Upper  Bangor,  (12  copies) 
Jones,  Mr.  E,  Marine  Terrace,  Llanelly 
Jones,  Mr.  E,  Grocer,  &g.,  Ton-Ystrad 
Jones,  Mr.  J.  B,  Draper,  Clydach 
Jones,  Mr.  W,  Mason,  Mardy 
Jones,  Mr.  D,  Mardy 
Jones,  Mr.  J.  D,  do 
Jones,  Mr.  J.  E,  do 
Jones,  Mr.  S,  Blaenau,  Mon 
Jones,  Mr.  John,  Clydach  Yale 
Jones,  Mr.  Griffith,  Efailfach,  Garn,  Carnarvon 
Jones,  Mr.  Thomas,  London  Street,  Mountain  Ash 
Jones,  Mr.  John  (loan  Eifìon),  Talysarn,  Caernaiwon 

Einsey,  Mr.  J,  Grocer,  Treherbert 

Lawrence,  Mr.  B,  (Eryr  Morganwg),  Swansea 
Lewis,  Mr.  Ed,  Ton-Ystrad 
Lewis,  Mr.  Lewis,  Ystrad  (2  copies) 

Lewis,  Mr.  E.  S,  (Homo  Ddu),  Llwynypia  (2  copies) 

Lewis,  Mr  S F,  Draper,  Treorky 
Lewis,  Mr.  H,  Draper,  Mill  Street,  Aberdare 
Lewis,  Mr.  J,  Llwynypia 
Lewis,  Mr.  W,  Tonypandy 

Lewfìs,  Mr.  O,  Park  Yilla,  Mornington  Eoad,  London 

Llewelyn,  Mr.  M,  3,  Misldn  Street,  Treherbert 

Leyshon,  Mr.  W,  Upper  Eegent  Street,  Aberdare  (2  copies) 

Lluyd,  Mr.  J,  Draper,  Pentre 

Lloyd,  Mr.  J,  Llwynypia 

Lloyd,  Mr.  Joshua,  do 

Lloyd,  Mr.  John,  do 


LIST  OF  SUBSCRIBERS. 


323 


Longdon,  Mr.  H,  Aberavon 
Lloyd,  Mr.  Gr,  Ystrad  (2  copies) 
Lloyd,  Mr.  E,  do 


Meredith,  Mr.  Ed,  Grocer,  Llwynypia  (2  copies) 

Meredith,  Mr.  A,  Llwynypia 
Miles,  Mr.  S.  L,  Grocer,  Pentre 
Miles,  Mr.  J,  Schoolmaster,  Pentraeth 
Michael,  Mr.  D,  Cwmavon 
Miller,  Mr.  W,  do 

Morgan,  Mr.  H,  Chemist,  34,  Tavistock  Place,  London 

Morgan,  Mr.  Ed,  Ystrad 

Morgan,  Mr.  J,  Grocer,  Treorky  (2  copies) 

Morgans,  Mr.  M.  T,  Mount  Cottage,  Mill  Street,  Aberdare 

Morgan,  Mr.  R,  Tonypandy 

Morgan,  Mr.  D,  Cwmavon 

Morgan,  Mr.  T,  do 

Morgan,  Mr.  D,  Treorky 

Morgans,  Mr.  J,  Dining  Rooms,  Cardifí 

Morgans,  Mr.  E,  Coalbrook  Vale,  Nantyglo 

Morgans,  Mr.  W,  Tailor  & Draper,  Pentre 

Morrish,  Mr.  J,  Aberavon 

Morris,  Mr.  J,  Llewelyn  Street,  Pentre 

Moses,  Mr.  Thos,  Glynneath,  Glam 

Morris,  Mr.  Wm,  4,  High  Street,  Mountain  Ash 

Morris,  Mr.  George,  Craig  Street,  do 

Owens,  Mr.  J,  Taff  Vale  House,  Merthyr 
Owens,  Mr.  E,  Cwm  Clydach 
Owen,  Mr.  H,  Brynycoed,  Talysarn 

Parry,  Mr.  Wm,  Clydach  Vale 

Parry,  Mr.  Chas,  Llantrisant 

Phillips,  Mr.  J,  Copper  Works  Road,  Llanelly 

Phillips,  Mr.  J,  Maesgwyn,  Ton-Ystrad 

Powell,  Mr.  M,  Llwynypia 

Price,  Mr.  J,  Georgetown,  Merthyr 

Price,  Mr.  D.  0,  Post  Oíhce,  Criecieth 

Price,  Mr.  R,  Segontuim  Terrace,  Caernarvon 

Pbillips,  Mr.  D,  Grocer,  Ystrad 

Pritchard,  Mr.  G,  Plasgwyn,  Bottwnog,  Pwllheli  (2  copies) 

Pritchard,  Mr.  J,  Ynysgainganol,  Criccieth 

Prosser,  Mr.  J,  Rhymney 

Phillips,  Mr.  Ẅ,  Ystrad-Rhondda 

Phillips,  Mr.  Jacob,  Clydach  Vale 

Price,  Mr.  Howell,  do 

Poweíl,  Miss  Lizzie,  Ystrad-Rhondda 

Phillips,  Mr  G,  Newtown 


324 


LIST  OF  SUBSCRIBBRS. 


Eay,  Mr.  Jacob,  Manager,  Ton-Ystrad  (2  copies) 

Rees,  Mr.  D,  Ring’s  Head,  Ystrad 

Kees,  Mr.  W,  Ystrad 

Kees,  Mr.  D,  Cliemist,  London 

Kees,  Mr.  J,  Llantrisant 

Kees,  Mrs.  E,  Cwmavon 

Kees,  Mr.  T,  Comet  Street,  Cardiff 

Kich,  Mr.  T,  Grocer,  Merthyr 

Kichards,  Mr.  G,  Ivor  Hael,  Llwynypia 

Richards,  Mr.  D,  Tonypandy 

Richards,  Mr.  B,  Cwmavon 

Richards,  Mr.  G,  do 

Richards,  Mr.  J,  Mardy 

Roberts,  Mr.  K,  Chemist,  Pwllheli 

Roberts,  Mr.  J,  Pool  Street,  Caernarvon 

Roberts,  Mr.  R,  Gelert  Street,  do 

Roberts,  Mr.  D,  Mardy 

Roberts,  Mr.  E,  The  Willows,  Liverpool 

Roberts,  Mr.  K,  Ponkey,  Rhos 

Roberts,  Mr.  W,  Penystumllyn,  Criccieth 

Koderick,  Mr.  Chas,  Ystrad-Rhondda 

Koderick,  Mr.  R,  Merthyr 

Rogers,  Mr.  J,  Eenfig  Hill 

Bogers,  Mr.  0,  Rhymney 

Rogers,  Mr.  J,  High  Street,  Pentre 

Rowlands,  Mr.  G,  19,  Sherborne  Lane,  City,  London 

Roblin,  Mr.  T,  Llantwit,  Nr.  Pontypridd 

Rees,  Mr.  Thos,  Commercial  Street,  Mountain  Ash 

Sherlock,  Mr.  J,  William  Terrace,  Llanelly 
Salathiel,  Mr.  T,  Manager,  Pentre 
Saunders,  Mr.  J,  Ystrad 
Stephens,  Mr.  G,  Cwmavon 

Thomas,  Mr.  J,  Eenfig  Hill 

Thomas,  Mr.  B,  Thomastown,  Merthj-T 

Thomas,  Mr.  D,  Grocer,  Trealaw 

Thomas,  Mr.  D.  S,  Bazaar,  Ystrad-Rhondda  (2  copies) 

Thomas,  Mr.  T,  Grocer,  do 

Thomas,  Mr.  D,  Ton-Ystrad  (2  copies) 

Thomas,  Mr.  T,  Draper,  Ystrad-Rhondda 

Thomas,  Mr.  Enoch,  Rhos,  Denbighshire 

Thomas,  Mr.  Hazaeí,  (Eli  Cribwr),  Gilfach  Goch  (2  copies) 

Thomas,  Mr.  D,  Ystrad-Rhondda 

Thomas,  Mr.  D,  School  Cottage,  Rhymney 

Thomas,  Mr.  D,  Chapel  Street,  Ton-Ystrad 

Thomas,  Mr.  H,  East  Road,  Tylorstown 

Thomas,  Mr.  J.  H,  Draper,  Porth 

Thomas,  Mr.  T.  Foundry,  Ton-Ystrad 


LIST  OF  SUBSCEIBERS- 


325 


Thomas,  Mr.  Isaac,  Whitchurch,  Cardiff 

Thomas,  Mr.  D,  Caroline  Street,  Llanelly 

Thomas,  Mr.  Evan,  Mardy 

Thomas,  Mr.  James,  do 

Thomas,  Mr.  John,  Morriston 

Thomas,  Mr.  D.  K,  Glenview  Cottage,  Pentre 

Thomas,  Mr.  T,  Red  Cow,  Treorky 

Thomas,  Mr.  D,  Grocer,  Pentre 

Thomas,  Mr.  W,  Attendance  Offìcer,  Treorky 

Thomas,  Mr.  Alfred,  J.P.,  Ex-Mayor  of  Cardiff  (2  copies) 

Treharne,  Mr.  D,  Pentre  House,  Pentre 

Thomas,  Mr.  Edward,  Clydach  Vale 

Thomas,  Mr.  loan,  Yaughan  Terrace,  Glynneath 

Thomas,  Mr.  Johu,  Railway  Terrace,  Talysarn 

Walters,  Mr.  J,  Pengam,  Mon  (2  copies) 

Walters,  Mr.  J,  Grocer,  Treherbert 
Wathins,  Mr.  Thos,  Llantrisant 
Ware,  Mr,  D,  Aberavon 
Williams,  Mr.  J,  Tylorstown  (3  copies) 

Williams,  Mr.  Idris,  Porth 
Williams,  Mr.  T,  (Llanelli),  Ystrad-Rhendda 
Williams,  Mr.  Ed,  Grocer,  Eenfìg  Hill 
Williams,  Mr.  D,  Union  Street,  Merthyr 
Williams,  Mr.  W,  Merthyr 

Williams,  Mr.  D,  2,  Richmond  Crescent,  Cardiff  (2  eopies) 
Williams,  Mr.  L,  Pembroke  House,  Pentre 
Williams,  Mr.  D,  Butcher,  Penygraig  (2  copies) 

Williams,  Mr.  R,  Post  Office,  Bottwnog,  Pwllheli 

Williams,  Mr.  R,  Daeardy,  Bottwnog  do 

Williams,  Mr.  G,  Tithebarn  Street,  Caernarvon 

Williams,  Mr.  W,  Parm,  Ystrad-Rhondda 

Williams,  Mr.  W,  Lower  Thomas  Street,  Merthyr  (2  copies) 

Williams,  Mr.  Thos,  Tonypandy 

Williams,  Mr.  E,  do 

Williams,  Mr.  Rees,  Rhymney 

Williams,  Mr.  H,  do 

Williams,  Mr.  W,  Bookseller,  Tonypandy 

Williams,  Mr.  T,  Llantrisant 

Williams,  Mr.  D,  Bodringallt  Arms,  Ystrad 

Williams,  Mr.  R,  Mona  House,  Holyhead 

Williams,  Mr.  W,  Board  School,  Clydach  Vale 

Williams,  Mr.  W,  Lon  Lâs,  Mynytho,  Pwllheli 

Williams,  Mr.  J.  P,  Tonyrefail 

Williams,  Dr.  R,  Surgery,  Nantymoel,  Ogmore  Talley 

Williams,  Mr.  R,  Garn 

Williams,  Mr.  R.  P,  do 

Williams,  Mrs.  E,  Snowden  View,  Talysarn 

Williams,  Mrs.  M,  Cwmavon 


826 


LIST  OF  SUBSCRIBER». 


Williams,  Mr.  D,  Llantwit,  Nr.  Pontypridd 
Williams,  Mr.  Thos,  do  do 

Williams,  Mr.  K,  96,  Ellor  Street,  Pendleton,  Manchester 
Williams,  Mr.  John,  Mostyn  Quay,  Mostyn 
WiJliams,  Miss  M.  A,  Blaenllechau 


Yorath,  Mr.  D,  (Eos  Hafod),  Ystrad-Rhondda 

DOSPARTH  A.  WILLIAMS  YN  YR  YSGOL  SABBOTHOL. 


Charles,  Mr.  L,  Ystrad 

Evans,  Mr.  Evan,  Gas  Kow,  Ystrad 

Evans,  Mr.  John,  Yictoria  Street,  Ystrad 


Evans,  Mr.  Wm,  Arthur  Street 

do 

Griffiths,  Mr.  Wm, 
Jenkins,  Mr.  Jno, 

Heolfach, 

do 

do 

do 

Lewis,  Mr.  Wm, 

do 

do 

Morgan,  Mr.  Ed, 

do 

do 

Saunders,  Mr.  G, 

do 

do 

Sauuders,  MrWm, 

do 

do 

Thomas,  Mr.  John,  (Pembrey) 

do 

Thomas,  Mr.  Jonathan,  Heolfach, 

do 

Thomas,  Mr.  Wm, 

do 

do 

Williams,  Mr.  Wm, 

do 

do 

Wiliiams,  Mr.  D, 

do 

do 

ARaEArjwYD  YN  swyddfa’e  “ rhondda  gazette,’ 


TREOMY. 


1 

ì 


V 


■:ì  ' 


> 


'.-:ŵt«#iír^ 


